Mrs«. Harold R4Yrderm 


TRAETHAWD 


YR YSBRYD GLAN, 


YN YR HWN YR YMDRINIR AM 


EI ENW, EI NATUR, EI BERSONOLIAETH, 


EI ORUCHWYLIAETH, EI WEITHREDIADAU, 


A'I EFFEITHIAU ; 


Ac y gwneir sylwadau eglurhaol ac amddiffynol 
arei holl waith 


YN YR HEN GREADIGAETH A'R NEWYDD; 


GAN Y PARCH. JOHN OWEN, D.D., he 
Gynt Is-Ganghellydd Athrofa Rhydychain. F 


WEDI EI GYFIEITHU YN BENAF O DALFYRIAD 
Y PARO]: G. BURIDIIR,; 
GAN OWEN JO) 


RHAG-HYSBYSIAD. 


Mae Traethawd y DR. OwEN ar Waith yr Ysbryd yn 
haeddu y lle blaenaf yn mysg ei gyfansoddiadau lluosawg 
a gwerthfawr; a chyfrifid ef gan lawer fel ei ORCHEST- 
WAITH, Mae yn wir fod y testyn o'r dyddordeb mwyaf, 
ac ymdrinir âg ef yn y tu dalenau canlynol â'r fath farn 
ddyfn-ddwys, y fath resymeg sylweddol, a'r fath dduwiol- 
frydedd gwresog ag a hynodai ei gyfansoddiadau duwin- 
yddol ef yn gyffredinol: ond er rhagored y gwaith, mae 
yn ddiau ei fod yn rhŷ fawr, yn rhŷ ddysgedig, ac yn 
rhŷ ddrudfawr yn ei ddull cyntefig i'r cyffredin o'r rhai a 


garent gael ei ddarllen; ac felly ystyrid mai cymwynas 


fawr i'r byd crefyddol a fuasai i ryw un galluog gymeryd 


y gorchwyl arno o dalfyru y Gwaith hwn; a hyny a 
wnaed yn rhagorol dda_yn ddiammeu gan y Gweinidog 
duwiol hwnw i Iesu Grist, y diweddar Barch. GroR6Gz 
BunpzR. Mae y Talfyriad hwnw yn sefyll yn dra uchel - 
yn nghyfrif duwinyddion Lloegr, a'r Cyfieithiad canlynol 
a gymerwyd gan mwyaf o'r Pedwerydd Argraffiad o'r 
'Talfyriad hwnw: ond gan fod y Gwaith gwreiddiol yn 
meddiant y Cyfieithydd, efe a gydmarai y Talfyriad â 
hwnw, ac weithiau efe a gymerai ei ryddid i chwanegu , 
' ambell i frawddeg yma ac acw, na chynnwysid yn y Tal- 


od. 


iV. RHAGHYSBYSIAD. 


fyriad Seisnig, ac i adael ambell un allan, pan farnai 
hyny yn oreu er amlygu meddwl yr Awdwr yn well. 

Er gwneuthur y 'Traethawd hwn yn fwy perffaith, 
ychwanegid dan yr ARDDAWD amryw ddyfyrion tra 
rhagorol o Draethiadau eraill a_ gyfansoddasai y Dr. 
OwEu ar ranau o waith yr Ysbryd, ar yr hyn nid ym- 
drinid cymmaint yn ei Pneumatologia gwreiddiol ef; a 
meddyliwyf fod y rhanau hyn yn chwanegu gwerth y 
Llyfryn hwn yn ddirfawr. 

'Tra mae y Cyfieithydd yn dymuno dychwelyd ei ddi- 
olchgarwch diffuant i'w gydgenedl am y gefnogaeth 
ragorol a gafodd efe i ddwyn y Llyfr hwn allan, trwy fod 
uwchlaw dwy 4il yn ei dderbyn yn rhifynau, heblaw rhai 
cannoedd a roisant eu haddewidion yn barod i'w gymeryd 
yn Gyflyfr ar ei orpheniad; y mae efe yn dymuno eu 
hysbysu hefyd ei fod yn bwriadu, os estynir iechyd ac 
einioes iddo, gyhoeddi rhai rhanau eto o waith yr un 
Awdwr dysgedig yn gyfrolau cyffelyb i hon, yn enwedig 
ei Draethawd ar, GYMMUNDEB A DUw, o'r hwn y mae 
swrn wedi ei gyfieithu yn barod; ac amcenir dilyn hwnw 
: gan yr eiddo ar Feddylfryd ysbrydol, ar Ogoniant per- 
son Crist, &c.; pa fodd bynnag, y mae cyflawniad y 
bwriadau hyn yn ymddibynu, mewn mesur mawr, ar yr 
'amnaid a gâ y Cyfieithydd o lais ei gydgenedl gyda 
golwg ar hyny. 


silt 


RHAGHYSBYSIAD. Vv. 


Gyda golwg ar y Cyfieithiad presenol, ymdrechwyd ì 
osod meddwl yr Awdwr allan mewn iaith ddirodres hyd 
y gellid; eto ar ei derfyn y mae y Cyfieithydd yn 
addef fod ynddo amryw wallau ac anmherffeithderau 
amlwg i lygaid beirniaid craffus. Ond, medda yr hyf- 
rydwch pa fodd bynnag o ystyried ei fod wedi cael bod 
yn offerynol i ddwyn un Llyfr tra buddiol yn ychwanegol 
o'r Wasg Gymmreig, yn yr hwn y gobeithia y caiff can- 
noedd o'i gydgenedl hyfrydwch a llesiad ysbrydol mewn 


oesoedd dyfodol, wedi ei symmud ef i fyd yr ysbrydoedd. 


Wrth derfynu, dymuna yn ostyngedig, eto yn daer, ar 
fod i'w gydwladwyr ddarllen y Traethawd hwn yn fanwl 
a diragfarn; gan weddïo afn wybodaeth brofiadol o waith 
yr Ysbryd Glan ar eu heneidiau hwy eu hunain: ac am 
fod iddynt gael eu cyfarwyddo trwy offerynoldeb y Llyfr 
hwn i ffurfio barn gywir am yr athrawiaeth sydd yn ol 
duwioldeb, eu gwreiddio a'u seilio yn y gwirionedd, a'u 
hadeiladu yn y sancteiddiolaf ffydd, y gweddïa. 

eu gwas anwiw, 


OWEN JONES. 
Wyddgrug, Awst 1, 1840. 


Y CYNNWYSIAD. 


LLYFR I. 
TU DAL. 
PEN. I. Gosodiadau cyffredinol, mewn perthynas i'r Ysbryd 
Glan a'i waith aen Mc ay NO 
Pzu. II. Enw a theitlau yr Ysbryd Glan... aw 2a 
PEN. III. Dwyfoldeb a phersonoliaeth yr Y Glan yn 
cael ei brofi a'i amddiffyn om 29 
PEN. IV. Gweithredoedd neillduol yr Ysbryd Glan yn y 
grêedigaeth gyntaf Sd ad sad. A2 


PzN. V. Dull y gweinyddiad o'r Ysbryd Glan. yŵ as». 46 


LLYFR II. 


PEN. I. Gweithrediadau neillduol yr Ysbryd dan yr ffen 
Destament, yn rhagarweiniol, i'r sUENON 

| newydd caen COD yR sYssy Od 

PEN. II. Goruchwyliaeth Cyfrydinal yr < Ysbryd Glan gyda 
golwg ar y grêedigaeth newydd eee. ***. 68 

Pen. III. Gwaith yr Ysbryd Glam ar natur ddynol Crist, 
Pen y greedigaeth newydd eeo. yb 

PEN. IV. Gwaith cyffredinol yr Ysbryd Glan ar aelodau y 
corff dirgeledig o'r hwn y mae Crist yn Ben. .... 87 


LLYFR III. 
PEN. I. Gwaith yr Ysbryd yn y greedigaeth newydd twy 
adgenhedliad , .... 455r eo sn, 00. 


Peu. ÍI. Gweithredoedd yr Ysbryd Glan yn rhagbarottoawl 
i ailenedigaeth .. dni Me ion. “Yda. * 
Pex. III. Llygredigaeth y meddwl trwy bechod 1ev«s. di y 


PEN. 


PEN. 
PEN. 


PEN. 


PEN. 
PEN. 


PEN, 


PEN. 


PREN. 


PEN. 


PEN. 


PRN. 


PEN. 


Y CYNNWYSIAD. Vii. 


TU MAL. 
IV. Bywyd a marwolaeth, naturiol ac ysbrydol, yn 


cael eu cydmaru Me eye dis coleg LE, 
V. Natur, achosion, a moddion ailenedigaeth .... lôd4 
VI. Dull dychweliad yn cael ei egluro trwy annghraifft 


yn hanes Awstin eio FD ce. 149 
LLYFR IV. 
I. Natur sancteiddâiad, a sancteiddrwydd in 
yn caeleiegluro .. : nc si O 
II. Sâncteiddâad yn waith deunAMdt synyals yn 
III, Credinwyr yn unig wrthddrychau swneteiddiad, a 
deiliaid sancteiddrwydd .,.. eau e>. 0 


IV. Halogedigaeth pechod; yn mha beth y mae yn 
gynnwysedig; yn nghyd a threfn puredigaeth 


oddiwrtho afu'n ee sn asio OL 
V. Halogedigaeth pechod yn cael ei dynt ymaith trwy 

Ysbryd a gwaed Crist .... Sg “.». 241 
VI. Gwaith awdurdodol yr Ysbryd yn sancteiddâad 

Credinwyr eses se» 207 


. VII. Am'weithredoedd a ayadiwyddau sunoteUTdnygad 277 


VIII. Marweiddiad pechod, ei natur, a'r achosion o 
honaw ., rr een coes ass. 209 


LLYFR V. 


I. Yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd yn cael ei 
brofì oddiwrth natur Duw, GO 5*». 30l 
iI. Ein hetholedigaeth dragywyddol yn achos o, a 
chymhelliad i sancteiddrwydd 5 yo :.... 916 
III. Sancteiddrwydd yn angenrheidiol oddiwrth orch- 
ymynion Duw .. Mn 5 “*.. 307 
IV. Yr angenrheidrwydd am syn dn Y yn cael 
ei brofi drwy waith Duw yn anfon Iesu Grist .. 398 
V. Yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd yn cael 
ei brofi oddiwrth ein cyflwr ni yn y byd hwn,,,, 949 


Vill. Y CYNNWYSIAD. 


YR ARDDAWD. 


TU DAL. 

Gwaith yr Ysbryd Glan mewn gweddi .. “een ss NOL 
Gwaith yr Ysbryd fel Dyddanydd af GN êsve 370 
Am breswyliad yr Ysbryd .. aia Se asw OT 
Am Enneiniad yr Ysbryd .. ir«I« HO Yn “ss OO 
Yr Ysbryd yn sêl A ÔL du < afo s«. 325 
ynemes .. yn eon err “09 


Y Cymhwysiad as On ael aeu «ass OS] 
Am ddoniau ysbrydol .. St Hr Uc “se OS4 
Swyddau a doniau annghyffredinol ,... s'yn SO AA 


Yr achosion, y ffyrdd, a'r moddion, o ddeall meddwl Duw yn 
yr Ysgrythyrau ,. nni AC EC A YOU 


TRAETHAWD 


y. YS BRY DG.LLAU'N! 


LLYFR I. 


GOSODIADAU CYFFREDINOL, MEWN PERTHYNAS I'R 
YSBRYD GLAN AI WAITH. 


PENNOD I. 


Y Rhaglith. 


CyrARwYDDAI yr apostol Paul y Corinthiaid, yn y En 
bennod o'i epistol cyntaf attynt, ìi ddefnyddio Doniau 
YsBRYDOL, o'r rhai y cawsent helaethrwydd, ac yn nghylch 
yr hyn yr ymgynghorasent âg ef; canys yn gymmaint a 
bod gan yr Arglwydd “bobl lawer yn ninas Corinth, y rhai i 
yr amcanai eu galw, efe a gymhellodd yr apostol i fyned y yn Fy SM ŵr 
a phregethu iddynt,—a barodd lwyddiant mawr i'r gair 4 
ac a addurnodd y dychweledigion cyntaf â'r cyfryw ddon-- 
iau anarferol, ag a allai fod yn offerynol yn nychweliad 
rhai eraill. Yn yr arferiad o'r doniau hyn, ymddygasai 
llaweroedd yn dra anmhrïodol, a cham ddefnyddient bwynt 
er gwasanaethu eu huchelfrydedd. Ar hysbysiad rhyw rai 
a garent wirionedd, tangnefedd, ac iawn-drefn, ac a flinid 
yn fawr o herwydd hyn ; ac mewn attebiad i lythyr oddi- 
wrth yr holl eglwys, o barth hyn ac amgylchiadau eraill; 
B 


Tm 


10 Gosodiadau cyffredinol mewn perthynas 
* e 
mae yn rhoddi cynghor iddynt er uniawni y cyfryw gam- 
arferion : ac mewn trefn i barottôi eu meddyliau i dderbyn 
addysg, trwy gyflroi gostyngeiddrwydd a diolchgarwch 
ynddynt, y mae efe yn dwyn ar gof iddynt y cyflwr yr 
oeddynt ynddo, cyn eu dychwelyd at Grist, “Chwi a wydd- 
och mai Cenhedloedd oeddych, yn eich arwain ymaith at 
yr eilunod mudion, fel y'ch tywysid,—gan gael eich 
ffrystio dan ddirgymhelliadau oddiwrth y diafol i wasanaeth 
eilunod. Efe a grybwyllai hyn, nid er edliw iddynt, ond 
er galw eu sylw at yransawdd meddwl a ddysgwylid mewn 
rhai wedi derbyn y fath gyfnewidiad yn eu cyflwr; ac efe 
a ddarlunia y cyfnewidiad yma yn mhellach wrth yr awdwr 
a'r effeithiau o honaw: “ Am hyny yr wyf yn hysbysu i 
chwi, nad oes neb yn llefaru trwy Ysbryd Duw, yn galw yr 
Iesu yn ysgymmun-beth: ac ni all neb ddywedyd yr Ar- 
glwydd Iesu, eithr trwy yr Ysbryd Glan.” Dadl fawr yr 
oes hono oedd yn nghylch yr Iesu. Annghredinwyr a 
gablent gan ddywedyd fod yr Iesu yn anathema. Hwy a'i 
cyfrifent ef fel um i'w ffieiddio, ac am hyny pan sonid am 
dano, hwy a arferent ddywedyd, “ Iesu anathema !” “ y mae, 
neu bydded felldigedig, ffieiddiedig !” _ A hyn oedd cyflwr 
y Corinthiaid eu hunain unwaith ; ar y llaw arall, y cred- 
inwyr a'i galwent ef yr Agaiwyno'i hwy a'i cydnabyddent 
ef yn JEHOFAH, “ uwchlaw pawb yn Dduw bendigedig yn 
oes oesoedd ;” a hwy a addefent ei fod ef yn Arglwydd 
id nt hwy, yn Arglwydd eu heneidiau a'u cydwybodau, 
egis y dywedai Thomas yn ei gyffes fawr, “ Fy Arglwydd 
a'm Duw.” Y cyfnewidiad mawr yma a wnaed yn y Cor- 
inthiaid gan yr Ysbryd Glan ; canys “ ni all neb ddywedyd 
yr wydd Iesu,” neu, mai yr Iesu yw yr Arglwydd, 
(Saes.) ond trwyddo ef. Dynoda yr ymadrodd yma ein 
ffydd nì ynddo ef, a'n proffes ni o'r ffydd hono; yr hyn 
bethau ydynt yn canlyn eu gilydd pan yn ddiffuant bob 
amser; canys megis yr oedd dywedyd fod yr Iesu ym 
ysgymmun-beth, yn cynnwys gwadiad amlwg o hono ef,— 
felly yr oedd ci alw ef yn Arglwydd, yn arwyddocau proffês 


tU — Glan a'i waith. Mo 


o'u ffydd ynddo ac ymostyngiad iddo ef; ac mai gwaith 
yr Ysbryd Glan yw hyn, i'r hyn nid oes neb yn digonol o 
hono ei hun, a brofir yn helaeth rhagllaw. 

Wedi darlunio dechreuad a sylfaeniad yr eglwys felhyn, 
mae efe yn eu hysbysu yn mhellach mai yr unrhyw Ysbryd 
hefyd yw awdwr y doniau hyny trwy y rhai yr ydoedd i'w 
hadeiladu a'i heangu; “Ac y mae amryw ddoniau, eithr 
yr un Ysbryd;” ac er dynodi unoliaeth yr Awdwr, er am- 
rywiaeth y doniau, mae efe yn ei alw ef, yr un Ysbryd—yr 
un Arglwydd—yr un Duw. Megis y'i gelwir ef yr Ysbryd, 
er dangos pa un o'r personau a olygid, felly efe a elwir yn 
Arglwydd, a Duw,i arwyddocau ei awdurdod benarglwydd- 
iaethol ef yn ei holl weithrediadau, ac i gynnyrchu yn ein 
calonau barch prïodol iddo ef. adn. 4—7. 

O ran eu natur yn gyffredinol, y mae yr apostol yn eu 
dosbarthu i ddoniau, gweinidogaethau, a gweithrediadau; 
ac yna yn dangos dyben yr Ysbryd yn y cyfraniad o honynt 
i'r eglwys: “ eithr eglurhad, ” neu ddatguddiad “yr Ysbryd, 
a roddir i bob un er llesâd;” hyny ydyw, y doniau hyny, 
irwy y rhai yr amlyga efe ei ofal am yreglwys; a'i bresen- 
oldeb, ei allu, a'i weithrediadau effeithiol, a ganiattêir i rai» 
fel y'u defnyddier er adeiladaeth eraill. 

Gwahaniaethir y doniau hyn yn mhellach trwy naw o 
wahanol enwau ;—Doethineb, Gwybodaeth, Ffydd, Dawn 
i Iachau, Gwneuthur Gwyrthiau, Proffwydoliaeth, Gwahan- 
iaeth Ysbrydoedd, Tafodau, a chyfieithiad Tafodau. Adn. 8 
—l0. 

Ond, gan fod cynnifer o amrywiaeth doniau, pa fodd y 
gellir attal ymraniadau ac amrafaelion yn mhlith y rhai a 
dderbyniasant y doniau hyn ? 

Mae yn ddïau y gall y cyfryw amrafaelion gymeryd lle, 
a'u bod wedi cymeryd lle mewn gwirionedd yn eglwys Cor- 


'” inth. Y naill a fawrygai un ddawn, y llall, arall, ac felly yn 
' mlaen; ac yn mysg y rhai a gawsent y doniau eu hunain, ym- 


ostiai un o'r ddawn neillduol yma, ac arall o'r llall; a 


 chwennychid y doniau hyny a dueddent i gyflroi syndod 


12 Gosodiadau cyffredinol mewn perthynas 


y bobl, yn fwy na'r rhai a dueddent i fod yn fwy defnydd- 
iol. Fel hyn, megid ymraniadau yn yr eglwys;—mor ffol 
yw meddyliau dynion; mor dueddel yw eu chwantau íi 
“droi barn yn wermod,” ac i gam ddefnyddio doniau 
gwerthfawrocaf Duw! Er attal y drygau hyn rhagllaw, 
ac amlygu unoliaeth y doniau hyn o ran eu ffynhonell a'u 
tueddiad, yr ymadroddai yr apostol yma am yr awdwr o 
honynt, a rheol eu gweinyddiad ; “ A'r holl bethau hyn y 
mae yr un, a'r unrhyw Ysbryd yn eu gweithredu, gan ranu 
i bob un o'r neilldu megis y mae yn ewyllysio.” 

Nid ymdrôaf gyd a'r geiriau hyn yn bresenol, gan y 
bydd raid i ni wneyd cyfeiriad mynych attynt fel yr elom 
rhagom; canys yr ydwyf yn amcanu drwy gymhorth 
Dwyfol ymdrin oddiwrth y geiriau hyn am Enw, Natur, 
Bôd, a holl Waith yr Ysbryd Glan; yr hyn sydd yn or- 
chwyl rhy fawr i mi i ymafael ynddo, a thu hwnt i'm gallu 
i'w gyflawni er EOg9nIAU: i Dduw na daioni dynma canys 
“ pwy sydd ddigonol i'r pethau hyn ?”—Ond eto ni's beidd- 
iaf lwyr ddiffygio, tra yr edrychaf at yr hwn sydd yn rhoddi 
doethineb yn haelionus a heb ddannod i'r rhai sydd hebddi. 
Pwysfawredd a defnyddioldeb y testyn, yn nghyd a'r ang- 
enrheidrwydd presenol i sylwi arno, yn unig a'm tueddodd 
i ymafael yn y gwaith. Gan hyny, myfi a geisiaf ddangos 
y pethau hyn mewn rhai ystyriaethau cyffredinol. 

Yn gyntaf, Nyni a allwn sylwi fod yr athrawiaeth am 
Ysbryd Duw, yn ail brif Erthygl o'r gwirioneddau efeng- 
ylaidd hyny, â'r rhai y mae gogoniant Duw, a lles eneidiau 
yn dwyn perthynas benaf; ac heb adnabyddiaeth o hwn, 
ni fyddai y cyntaf o unrhyw ddefnydd. Canys pan rag. 
luniodd Duw y gwaith gogoneddus o adferu dyn colledig, 
efe a drefnodd ddau foddion mawr i hyny:—Y naill oedd 
rhoddi ei Fab drostynt hwy; a'r llall oedd rhoddi ei Ys- 
bryd iddynt. A thrwy byn agorwyd ffordd i amlygu 
gogoniant y Drindod fendigedig, yrhyn yw eithaf-nod holl 
weithredoedd Duw. Trwy hyn: y gwnaed amlygiad gogon- 
eddus, o gariad, gras, a doethineb y Tad yn y lluniaethiad 


ŵr Ysbryd Glan a'i waith. 13 


o'r cyfan; cariad, gras, a. gostyngeiddrwydd y Mab, yn 
ngweinyddiad trefn Iachawdwriaeth; a chariad, gras, a 
gallu yr Ysbryd, yn nghymmhwysiad y cyfan at eneidiau 
dynion. Felly, er pan ddaeth pechod gyntaf i'r byd, yr 
oedd dau ben cyffredinol i addewidion Duw o barth iach- 
awdwriaeth; y naill mewn perthynas i anfoniad ei Fab i 
gymeryd ein natur, a dyoddef drosom ynddi ; a'r llall mewn 
perthynas i roddiad ei Ysbryd, í wneuthur ffrwythau ei 
gnawdoliaeth, ei ufudd-dod, a'i ddyoddefaint yn effeithiol i 
ni. Addewid fawr yr Hen Destament, oedd yr un am ddyf- 
odiad Mab Duw yn y cnawd; ond wedi cyflawni hono, y 
brif addewid sydd yn aros dan y Testament Newydd, a 
berthynai ddyfodiad yr Ysbryd Glân. Am hyny y mae yr 
athrawiaeth am ei berson, ei waith, a'i ras ef, yn perthynu 
yn arbennig i'r Testament Newydd, ac yn nod ffydd y 
cristion mewn modd neillduol ; ac y mae yn ofynol i ni fan- 
ylu peth ar hyn, gan fod a wnelom â rhai nad addefant o'r 
braidd, ei fod ef yn deilwng o nemmawr o ystyriaeth yn y 
pethau hyn. 

1. Mae yr ystyriaeth o fod Iesu Grist, pan oedd araadael 
y byd hwn, wedi addaw anfon ei Ysbryd Sanctaidd, i lanw 
ei le gyd a'i ddysgyblion, o'r pwys mwyaf. Nyni a allwn 
ddirnad mewn mesur, o ba ryw wasanaeth yr oedd presen- 
oldeb Crist iddynt hwy; canys eu calonau a lanwyd o drist. 
wch pan soniodd efe am eu gadael. Gan amcanu eu cyn_ 
nal a'u cysuro yn yr amgylchiad yma, efe a wnaeth yr 
addewid hon iddynt: gan sicrhau iddynt drwy hyny ryw 
beth gwell na pharâad ei bresenoldeb corfforol ef yn eu 
mysg, “A mi a weddïaf ar y Tad, ac efe a rydd i chwi 
Ddiddanydd arall, fel yr arhoso gyda chwi yn dragywydd- 
ol; Ysbryd y gwirionedd, yr hwn ni ddichon y byd ei 
dderbyn, am nad yw yn ei weled, nac yn ei adnabod ef: 
ond chwi a'i hadwaenoch ef; o herwydd y mae yn aros 
gyda chwi, ac ynoch y bydd efe. Ni's gadawaf chwi yn 
amddifaid, (neu yn annyddanus) mi a ddeuaf attoch chwi,” 
hyny yw, trwy ei Ysbryd. “Y pethau hyn a ddywedais 


14 Gosodiadau cyffredinol mewn perthynas 


wrthych, a mi yn aros gyda chwi. Eithr y Diddanydd, yr 
Ysbryd Glan, yr hwn a enfyn y Tad yn fy enw i, efe a 
ddysg i chwi yr holl bethau, ac a ddwg ar gof i chwi yr 
holl bethau a ddywedais i chwi. Buddiol yw i chwi fy 
myned i ymaith; canys onid âf fi, ni ddaw y Diddanydd 
attoch. _ A phan ddel, efe a argyhoedda y byd o bechod, ac 
o gyfiawnder, ac o farn. Efe a'ch tywys chwi i bob gwir- 
ionedd ; a'r pethau sydd i ddyfod a fynega efeii chwi. Efe 
a'm gogonedda i, canys efe a cymer o'r eiddof fi ac a'i 
mynega i chwi.” Ioan 14. 16, 17, 18, 25, 26, a'r 16. 7, 8, 13, 
14. Dyma y gymmun-rodd fawr a adawodd yr Iesu i'w 
ddysgyblion galarus; ac o herwydd ei phwysfawrogrwydd 
efe a'i hadroddai drachefn a thrachefn, gan ymhelaethu ar 
y buddioldeb a dderbynient hwy trwy hyny. 
Oferedd yw haeru na pherthynai yr addewid hon namyn 
i'r apostolion, neu y cyn-gristionogion; canys er ei gwn- 
euthur iddynt hwy mewn modd nei/lduol, eto mae yn perth- 
ynu i gredinwyr yn gyffredinol, a hyd ddiwedd amser. Yr 
hyn a weddïai Crist dros ei apostolion, can belled ag y 
perthynai i'w weithrediadau grasol ef, a weddïai efe hefyd 
dros y rhai a gredent ynddo ef trwy eu hymadrodd hwynt- 
Ioan 17.20. A'iaddewid ef yw, mai pa le bynnag y byddo 
dau neu dri wedi ymgynnull yn ei enw ef, y bydd efe yno 
yn eu canol hwynt. Matt. 18. 20. a 28. 20; a thrwy ei Ys- 
bryd yn unig y mae efe felly; ac y mae yr unig ystyriaeth 
yma yn ddigon i ddangos pwysfawredd yr athrawiaeth; 
canys a yw yn ddichonadwy i un cristion fod mor ddïofal, 
fel nad ymofyno pa beth a addawodd Crist i lanw ei le ei 
hun gyda ni, ac i'n dwyn o'r diwedd atto ei hun? Nid oes 
i'r hwn a fyddo yn ddïystyr o'r pethau hyn, na rhan na 
chyfran yn Nghrist ei hunan; canys “od oes neb heb Ys- 
bryd Crist ganddo, nid yw hwnw yn eiddo ef.” Rhuf. 8. 9. 
Mae gwaith mawr yr Ysbryd Glan yn ngoruchwyliaeth 
yr efengyl, yn brawf arall i'r un perwyl. Ac o herwydd 
hyn y gelwir yr efengyl ei hunan yn “weinidogaeth yr 
Ysbryd,” yn gyferbyniol i weinidogaeth y ddeddf, yr hon 


ŷr Ysbryd Glan a'i waith. 15 


2 eÌwìr “Gweinidogaeth angau, a damnedigaeth.” 2 Cor, 
3.6—S. Wrth weinidogaeth yr Ysbryd y gêlyg gir, naill ai 
y weinidogaeth a wneir yn effeithiol gan yr Ysbryd; neu 
y Wesiddgiweth hono, trwy yr hon y mae yr Ysbryd yn ei 
ddoniau a'i rasau yn cael ei gyfrannu i ddynion; a hyn yn 
unig sydd yn gwneuthur yr efengyl yn effeithiol. Cymer- 
wch yr Ysbryd o'r efengyl, ac yna, nid yw yn amgen na 
“llythyren farw ;” mor hollawl annefnyddiol i gristionog- 
ïon, ag yw yr Hen Destament i'r Iuddewon. Gan hyny, 
dychymyg niweidiol, yn deillio oddiar anwybodaeth ac 
anngrhediniaeth, yw nad oes dim mwy yn yr efengyl, nac a. 
gynnwysir dan gyhoeddiad o unrhyw wirionedd arall; nad 
yw yn ddim amgen na llyfr i ddynion roddi eu rheswm ì 
weithredu arno.  Ysgaru yr Ysbryd oddi wrthi yw hyn, yr 
hyn yw ei dinystrio mewn gwirionedd; a gwrthod cyfam- 
mod Duw, sef y byddai i'w eiriau a'i Ysbryd gyd fyned. 
Esa. 59.21. Gan hyny, nyni a brofwn fod holl effeithiol- 
deb gweinidogaeth yr efengyl yn ymddibynu ar weinidog- 
aeth addawedig yr Ysbryd, â'r hon y'i dilynir. Ac felly, 
os oes un gofal genym am yr efengyl, wele ddyledswydd 
arbenig i ni o'n blaen, yn y testyn dan sylw. 

3. Nid oes un daioni ysbrydol yn cael ei gyfranu 
£ mi o'r dechreu i'r diwedd, ond a ddatguddir ac a 
gyfrennir i ni, gan yr Ysbryd Glan. Yr hwn ni theimlodd 
waith neillduol Ysbryd Duw arno erioed, ni's derbyniodd 
unrhyw drugaredd neillduol oddiwrth Dduw. A pha fodd 
y gall? canys pa beth bynnag a weithredir gan Dduw 
ynom, trwy ei Ysbryd y'i gweithredir: gan hyny ni dder- 
byniodd yr hwn nad yw gwaith Ysbryd Duw ar ei galon, 
na thrugaredd na gras oddiwrth Dduw. Felly y mae 
gwadu gwaith yr Ysbryd, yn ymwadiad â phob cyfran yn 
nhrugaredd a gras Duw. 

4. Nid oes dim a wneir genym yn sanctaidd a chymer- 
adwy gan Dduw, oddieithr yr hyn fyddo yn effaith gweith- 
rediad yr Ysbryd. Hebddo ef ni's gallwn ni wneuthur 
dim, Ioan 15. 5; canys heb Grist ni's gallwn ni wneuthur 


16 Gosodiadau cyffredinol mewn perthynas 


dim, a thrwy yr Ysbryd yn unig y mae gras Crist yn cael 
ei gyfranu. Trwyddo ef y'n hadgenhedlir ; trwyddo ef y'n 
sancteiddir; trwyddo ef y'n glanheir; trwyddo ef y'n cyn- 
northwyir yn mhob gwaith da. Gan hyny yn ddïau, nyni 
a ddylem ymholi i achos a ffynhonell yr holl ddaioni sydd 
ynom. 

5. Mae Duw wedi sicrhâu i ni, mai yr unig bechod 
anfaddeuol yw y pechod yn erbyn yr Ysbryd Glân. Gallai 
hyn yn unig ein hargyhoeddi o'r angenrheidrwydd dirfawr 
inifod yn hyddysg yn ei gylch ef. Fel hyn y dywaid 
ein Harglwydd, “ Maddeuir pob pechod i ddynion, a pha 
gabledd bynnag a gablont; eithr yr hwn a gablo yn erbyn 
yr Ysbryd Glan, ni chaiff faddeuant.” Marc 3. 28,20. 
Math.12.32. Dyma y pechod i farwolaeth, am yr hwn 
nìd oes gweddi i'w gwneuthur, I Ioan 5. 16. Oblegid gan 
ei fod ef wedi cymeryd arno gymhwyso attom ni y rhin- 
wedd mawr sydd yn ngwaed Crist er maddeuant ein pech- 
odau; os y dirmygir ac y ceblir ef yn y cyflawniad o'r 
gwaith hwnw, yna nid oes faddeuant wedi ei adael mwyach 
am y pechod hwnw ; canys, o ba le y gellid ei gael? gan 
nad oes gan Dduw Fab arall i gyflwyno aberth arall dros 
gamwedd, fel nad oes aberth wedi ei adael dros y neb a 
ddirmygo ei aberth ef; felly, nid oes ganddo Ysbryd arall 
i gymhwyso yr aberth attom ni,-os dirmygir yr Ysbryd 
Glan. Gan hyny, amlwg yw, na's gallwn fod yn rhy 
ddiwyd yn ein hymchwiliadau i'r datguddiad a wnaeth 
Duw am ei Ysbryd, gan na's gall dynion wneyd camgym- 
eriad mor niweidiol mewn dim ag yn eu gwrthwynebiad 
iddo ef. 

Yn ail;—Mae cyfeiliornadau a fuant yn ffŷnu yn mhob 
oes yn yr eglwys, dan rith enw a gwaith yr Ysbryd Glan 
yn peri fod yn dra angenrheidiol i ni fyfyrio ar yr athraw- 
iaeth hon. Pe na buasai y pethau hyn yn ardderchog 
ynddynt eu hunain, ni ffugiasid hwynt mor fynych. Yn ol 
gwerth pethau, y maent yn ddarostyngedig i'w camddefn- 
yddio; a pha ragoraf y byddo unrhyw beth, mwyaf niweid- 


ir Ysbryd Glan a'i waith. 17 


iol a fydd y cam ddefnyddiad o'r cyfryw. Nid oes dim yn 
yr holl fyd mor ffiaidd â'r hyn sydd yn cymeryd arno fod 
yn Dduw, ac nid yw; na dim arall y gellir gwneyd cam- 
ddefnyddiad mor niweidiol o honaw. Er esampl, ystyriwn 
mai y ddawn ysbrydol fwyaf nodedig dan yr Hen Desta- 
ment, oedd y ddawn i brofjwydo. Ystyrid y ddawn hon 
yn deilwng, yn un o fri mawr, fel un yn dwyn argraffiad 
ami o awdurdodiad Duw, ac o'ì agosrwydd at ddyn; heblaw 
hyny, ymddiriedasid i'r proffwydi lywio meddyliau a chyd- 
wybodau dynion; canys hwy a lefarent yn enw yr Arglwydd 
a thrwy ei awdurdod ef. Am hyny yr ymhonodd llawer yn 
y ddawn hon, o'r rhai nad ysbrydolasid gan yr Ysbryd 
Glan; ond a gynhyrfid mewn gwirionedd gan ysbryd cel- 
wyddog ac aflan; canys y mae yn dra thebyg y byddai 
diafol yn defnyddio dynion i gyflawni ei amcan ei hun, pan 
fyddent yn gau ymhoni o Ddwyfol ysbrydoliaeth; ond nid 
yw yr ymhoniadau gweigion hyn yn bwrw un an-fri ar y 
wir ddawn o'r Ysbryd Glan: ond yn hytrach yn achlysuro 
arddangosiad dysglaeriach o'i rhagoroldeb; canys nid an- 
rhydeddodd Duw ei wir broffwydi yn fwy un amser, na 
phan fyddai lluaws o gau-broffwydi; ac ni's gwna unrhyw 
gau-ymhoniadau o Ysbryd y gras, ei wneyd yn llai hoff gan 
gredinwyr, neu leihau defnyddioldeb ei ddoniau yn yr 
eglwys. 

Fel hyn y bu hefyd dan y Testament Newydd. Yr 
efengyla gyhoeddwyd ar y cyntaftrwy ddatguddiad di-gyf- 
rwng yr Ysbryd; hi a bregethid trwy ei gynnorthwy, a 
effeithiolid trwy ei allu, a ddylynid â gwyrthiau yn aml, 
Gan fod pawb a gyhoeddent gau athrawiaethau yn cydna- 
bod y pethau hyn, ni's gallent ddyfeisio gwell ffordd i atteb 
eu dybenion pennodol eu hunain, na thrwy gymeryd arnynt 
eu bod wedi derbyn datguddiad digyfrwng oddiwrth yr Ys- 
bryd. Am hyny y dywedai Pedr, “Bu gau brophwydi hefyd 

ym mhlith y bobl, megis ag y bydd gau athrawon yn eich 
plith chwithau.” Ac o herwydd hyn y rhoddai yr apostol Ioan 
y gocheliad a'r rhêol werthfawr hono i ni, “Anwylyd, na 


WN ; 


FU AR 


18 Gosodiadau cyffredinol mewn perthynas 


chredwch bob yspryd, eithr profwch yr ysprydion ai o Dduw 
y maent; oblegid y mae gâu brophwydi lawer wedi myned 
allan i'r byd. Wrth hyn adnabyddwch Yspryd Duw; Pob 
yspryd ar sydd yn cyffesu ddyfod Iesu Grist yn y enawd, o 
Dduw y mae. A phob yspryd a'r nid yw yn cyffesu ddyfod 
Iesu Grist yn y cnawd, nid yw o Dduw.” 1 Ioan 4. 1, 2. 
Rhybuddir cristionogion yma, i ochelyd rhoddi coel i bob 
athrawiaeth a ymhona mewn datguddiad digyfrwng, ond, í 
brofi yr ysbrydion eu hunain. Gelwir gau athrawon, yn 
gau broffwydi, ac ysbrydion, mewn cyfeiriad at y gau broff- 
wydi gynt, y rhai a dadogent eu rhagfynegiadau ar Ddwyf- 
ol ysbrydoliaeth; ond y rhai mewn gwirionedd a gyffrôid 
gân y diafol ei hunan. Gan hyny fe'n hannogir i brofi eu 
honiadau; nid trwy eu rhoddi ar ryw waith annghyffredinol 
er cadarnâad o'u honiad,—ond trwy yr athrawiaeth a ddysg- 
ir ganddynt. _Profer eu hathrawiaeth wrth yr ysgrythyrau; 
ac os bydd yn gyson â'r rhai hyn, gellir ei derbyn yn ddi- 
ogel; ond os bydd yn ngwrthwyneb i'r ysgrythyr, rhaid ei 
gwrthod yn y fan, pa mor uchel bynnag a fyddo yr awdur- 
dod a honir ganddynt drosti. Mae yn angenrheidiol hefyd 
ein bod wedi cael argyhoeddiad trwyadl o rai egwyddorion 
sylfaenol. Felly yn gymmaint a bod rhyw ddychymygion 
dyeithriol am berson a chyfryngdod Crist yn ffynu yn y 
dyddiau hyny, cyfarwyddai yr apostol y credinwyr i brofi 
yr ysbrydion wrth yr egwyddor sylfaenol hon:—“ Ddyfod 
Iesu Grist yn y cnawd;” yr hyn a gynnwysai addefiad o'i 
berson a'i gyfryngdod ef. _ Parai iddynt ofyn gan bob rhyw 
athrawon newyddion, “A ydych chwi yn credu fod Iesu 
Grist wedi dyfod yn y cnawd?” ac oni's gwnaent yr addef- 
iad yma, nid oeddynt i ymdroi i wrando unrhyw honiadau 
eraill o'r eiddynt, ond troi oddiwrthynt, heb ddywedyd “Duw 
yn rhwydd iddynt :” a'r cyfryw ydyw dyledswydd pob cred- 
inwyr eto, i brofi yr ysbrydion; a'r neb a fynnai eu hysbeilio 
o'r rhyd did hwn, a fynent wneyd afresymolion yn lle crist- 
ionogion o honynt. Mae y gocheliad yma yn dra_angen- 
rheidiol yn neillduol pan fyddo tywalltiadau helaeth o'r 


îr Ysleyd Glan a'i waith. 19 


Ysbryd ar ddysgyblion Crist; oblegyd pan fyddo doniau 
ysbrydol mewn arferiad a bri mawr, y mae Satan yn sicr o 
ddefnyddio yr adeg i ddwyn cyfeiliornadau i fewn. Felly 
y bu tuag amser y diwygiad oddiwrth Babyddiaeth; ac yn 
y dull yma yr â rhagddo yn fwy-fwy ymdrechgar i dwyllo 
dynion, fel y byddo i Dduw gynnyddu doniau a grasusau 
ei Ysbryd yn yr eglwysi. 

Yn drydydd. Mae gwrth-ysbryd yn cael ei osod i fynu 
yn ein dyddiau ni, yn erbyn Ysbryd Duw, yn ei Fod, a'i 
holl weithrediadau; canys y mae yr ysbryd newydd yma 
yn cymeryd arno wneutbur yr hyn oll sydd addawedig i'w 
wneuthur gan Ysbryd Duw. Gelwir hwn gan rai, “Y gol- 
euni oddi fewn,” er nad yw mewn gwirionedd ddim amgen 
na chyfeiliornad tywyll o gynnyrchiad Satan ar eu dych- 
ymygion hwy; neu, ar y gorau, golau naturiol cydwybod, 
yrhyn a alwairhai o'r paganiaid hefyd yn Ysbryd. Hyn a'u 
dysg hwy, a'u hyfforddia, a'u goleua ; a thrwy hyn y dysgwyl- 
iant gymeradwyaeth gyda Duw, a bywyd tragywyddol. Yn 
awr, gan fod y drwg yma ar gynnydd, mae ein dyledswydd 
i Grist,a thosturi at FAU dynion,'yn gofyn i ni ymdrechu 
iP'w wrthdaro; nid trwy wawdiaith nac evedigaeth, fel 
y gwnaeth rhai, ond trwy ddarluniad cyflawn, eglur, ac ys- 
grythyrol o natur a gweithrediadau yr Ysbryd Glan. A 
thrwy hyny y dangosir y fath estron yw y rhith oleuni yma, 
' i wir Ysbryd Crist; mor annigonol ydyw i fod o un gwir 
wasanaeth i eneidiau dynion; ïe, eifod yn cael ei osod 1 
fynu mewn gwrthwynebiad iddo ef a'i waith. 

Yn bedwerydd. Mae llawer o farnau niweidiol ar led 
yn y byd, mewn perthynas i'r Ysbryd Glan, ac y mae 
llawer yn derbyn y cyfryw gau dybiau, er dymchweliad eu 
ffydd. Y cyfryw ydyw golygiadau y rhai hyny a wadant 
ei Dduwdod a'i Bersonoliaeth. Bu llawer o ymddadleuon 
yn nghylch y pethau hyn, ond dygid y cyfryw ddadleuon 
yn mlaen yn y cyfryw fodd yn gyffredin, fel, er i'r gwir- 
ionedd gael ei amddiffyn, nad adeiledid nemmawr ar fedd- 
yliau credinwyr; canys nid yw y nifer fwyaf o ddynion 


20 Gosodiadau cyffredinol mewn perthynas 


difrifol, yn hyddysg yn ansoddion dadlyddiaeth, yr hyn a 
amcenir i ddystewi gwrthddywedwyr yn hytrach nac i 
gyfarwyddo ffydd eraill. Heblaw hyny, mae ein hadna- 
byddiaeth o bethau yn gyffredinol, yn deillio yn fwy oddiar 
eu gweithrediadau a'u heffeithiau, nac oddiar eu natur eu 
hunain; ac felly y mae yn arbenig gyda golwg ar Dduw 
ei hunan. Yn ei fod gogoneddus ei hunan, y mae efe yn 
trigo yn y goleuni na's gellir dyfod ato: ond yn effeithiau 
ei ewyllys, datguddiedig yn ei air a'i weithredoedd, yr 
ydym ni i'w geisio ef: ac fel hyn nyni a gyrhaeddwn well 
adnabyddiaeth o honaw ef, na thrwy y dyfeisiau mwyaf 
diwyd am ei natur ef yn ddig gyfrwng. Ac felly y mae 
gyda golwg ar yr Ysbryd Glan a'i bersonoliaeth. Efe a 
arddangosir i ni yn yr ysgrythyrau drwy y darluniad a 
wneir o'i brïodoliaethau a'i weithredoedd; trwy ein dyled- 
swyddau tuag ato ef, a'n troseddau i'w erbyn. Gan hyny 
er yr amcanaf roddi eglurâad byr ar y tystiolaethau Ys- 
grythyrol a ddygir o'i Dduwdod a'i bersonoliaeth ef, myfi 
a ymhelaethaf yn benaf ar ei weinidogaeth a'i weithrediad- 
au ef, iawn ystyriaeth o'r hyn a'n harweiniai i'r wybodaeth 
sicr, a'r farn ddiysgog hono am ei fodoliaeth ef, sydd mor 
angenrheidiol er cyfarwyddo ein ffydd a'n hufudd-dod; a'r 
hyn hefyd a adlewyrcha oleuni grymmus i'n meddwl, ar 'holl 
drefn Duw yn ein iachawdwriaeth. 

Yn bummed. Y prif achlysur o'r gorchwyl presenol, 
ydyw y gwrthwynebiad a wneir yn y dyddiau hyn, i Ys- 
bryd Duw a'i ddoniau. Dirmygir a cheblir pob peth a 
berthyn iddo ef; ïe, y mae enw yr Ysbryd yn cael êi ystyr- 
ied yn waradwydd. A buai's yn synu at hyn lawer gwaith, 
gan fod pob peth da a sanctaidd, yn cael ei brïodoli i'r Ys- 
bryd yn hollol yn yr efengyì, a chy flwr y rhai ydynt heb- 
ddo ef, a ddarlunir fel rhai di Grista gwrthodedig; eto y 
mae llawer a gymerant arnynt eu bod yn credu yr efengyl, 
mor bell o ddymuno cyfrannogi o'r Ysbryd yma eu hunain, 
fel y dirmygant y sawl a addefant eu bod yn ymdeimlo yn 
fywiog yn achos yr Ysbryd a'i waith; ond, y cyfryw oedd 


i'r Ysbryd Glan a'i waith. 21 


ei groesawiad ef yn y byd ar y dechreu! a hyd yn hyn 
nyni a ganfyddwn na's dichon i'r byd ei dderbyn ef; Mae 
yn ddiddadl mai yr addewid o'r Ysbryd oedd y gynnal- 
iaeth a adawodd Crist i'w eglwys, i gyflenwi y diffyg o'i 
bresenoldeb corfforol ef, ac i wneuthur ei gyfrwngwriaeth ef 
yn effeithiol; ond y mae yn ansicr gan rai yn y dyddiau 
hyn, pa un a yw Ysbryd Duw o ryw wasanaeth i'r eglwys 
a'i nid yw! ac ni rusant haeru yn ddi gryn, mai y pethau 
hyny a brïodolir yn eglur iddo ef yn yr Ysgrythyr Lan, 
ydynt yr achos o'r holl drallodau a'r ymrysonau yn y byd. 
Rhoddwch y gair iddynt hwy, yn cynnwys datguddiad all- 
anol o ewyllys Duw (fel y medda yr Iuddewon hyd 
heddyw) ac yna, bod iddynt ei iawn ddefnyddio trwy eu 
rheswm eu hunain, yw y cwbl sydd yn angenrheidiol i 
wneuthur eu personau a'u dyledswyddau yn gymeradwy 
gyda Duw, meddynt hwy; gan hyny o ba ddefnydd y mae 
Ysbryd yr Arglwydd? O ddim oll debygid yn ol hyn, 
ond yn unig i beri trwst yn y byd; ac i lanw meddyliau 
dynion â rhyw dybiau annêalladwy. Pe na's dywedasid 
pethau fel hyn ni buaswn yn eu hail adrodd; canys y mae 
angau yn gorwedd wrth y drws ynddynt. Felly gan hyny, 
gall dynion weddïo hebddo ef, pregethu hebddo ef, troi at 
Dduw hebddo ef, a chyflawni pob dyledswydd yn eithaf 
hebddo ef, ac eto er hyn oll, mynnent gael eu cyfrif yn 
gristionogion ! 

Yn erbyn unigolion y rhoddir y cyfeiliornadau hyn yn 
bresenol, pan y'u cofleidir gan eglwysi, parant ymadawiad 
ofnadwy oddiwrth y ffydd. 

Y prif ddatguddiad a wnaethai Duw o honaw ei hun o 
ddechreuad y byd, oedd unoliaeth ei natur, a'i freniniaeth 
ar bob peth; ac yn hyn yr arddangosid person y Tad yn 
uniongyrchol. Yn yr ansawdd yma ar bethau, yr unig 
gyfeiliornad y gallai yr eglwys gwympo iddo, oedd aml- 
dduwiaeth, neu eilun-addoliaeth; ac am hyny y cawn ni 
fod pobl Israel mor dued lol i'r ffieidd-derau hyn yn barhaus, 
er amled y'u cosbwyd o'r herwydd. O'r diwedd, rhoddes 


22 Gosodiadau cyffredinol mewn perthynas 


Duw ben ar eu heilun-addoliaeth trwy eu rhoddi yn nwy- 
Ìaw y Caldeaid, i lwyr annrheithio eu gwlad, a'u caeth- 
gludo hwythau i Babilon. 

'Trachefn, hwy a brofwyd, â goruchwyliaeth newydd ; 
—anfonwyd Mab Duw mewn cnawd attynt. Ei dderbyn 
ef ac ufuddâu iddo, oeddi fod yn awr yn brif brofiad eu 
ffydd. Yma hefyd y cwympodd y rhan fwyafo'r eglwys hono 
yn ol drwy annghrediniaeth. Wedi gwrthod yr Iuddewon, 
galwodd Mab Duw eglwys arall; gan ei seilio ar eì berson 
eì hun, ffydd yn yr hwn; a phroffes o honaw fel sylfaen yr 
eglwys, sydd hanfodol i aelodaeth o honi, Matt. 16. 18, 19. 
Yn yr eglwys newydd hon, mae y sylfaen yma yn osoded- 
ig, “Bod Iesu Grist, Mab Duw i'w anrhydeddu fel yr yd- 
ym yn anrhydeddu y Tad;” ac y mae pawb a elwir yn 
brïodol yn gristionogion,yn cyd uno yn hyn; ond yn bresen- 
ol, wedi i Grist esgyn at ei Dad, efe a draddododd yr hyn 
oìl sydd ganddo i'w wneuthur yn yr eglwys a'r byd, i'r 
Ysbryd Glan i'w gyflawni, Ioan 16. 7, &c.; a hyny gyd 
a'r bwriad, y byddai i berson yr Ysbryd Glan gael ei dra 
dyrchafu yn yr eglwys;—gan hyny, y mae dyledswydd yr 
eglwys yn bresenol, yn dwyn perthynas union-gyrchol âg 
Ysbryd Duw, yr hwn sydd yn gweithredu tuag atti yn 
enw y Tad, ac yn enw y Mab. A chyda golwgar ei pherthyn- 
as âg ef y mae yr eglwys yn ei chyflwr presenol mewn 
perygl i wrthgilio oddiwrth Dduw; a pha radd bynnag o 
wrthgiliad a ganfyddir mewn person unigol, neu mewn 
eglwys, lan yr oruchwyliaeth bresenol, rhaid olrhain ei 
ddechreuad hyd yma; canys y mae y pechod o ddirmygu ei 
berson, ac ymwrthod a'i waith ef yn bresenol, o'r un natur 
ag oedd eilun-addoliaeth gynt, a. gwrthodiad y Iuddewon 
o berson y Mab. 

Hwyrach y bydd i ryw un wrth-ddadleu, Bod yn rhaid 
cyfyngu yr hyn a ddywedir am weithrediadau yr Ysbryd 
Glan i amserau cyntaf yr efengyl, pan y'u hamlygid drwy 
effeithiau gweledig ; ac o ganlyniad nad ydynt yn dwyn 

' dim mwy o berthynas i ni nac fel tystiolaeth gofnodawl i 


i'r Ysbryd Glan a'i waith. 23 


wirionedd yr efengyl. Mae hyn yn wirionedd gyda golwg 
ar ei weithrediadau gwyrthiol ac annghyflredinol ; ond, os 
awni gyfyngu ei holl waith fel hyn, mae yn amlwg y 
byddem drwy hyny yn gwadu gwirionedd addewidion 
Crist, ac yn dymchwelyd ei eglwys ef; canys nyni a brof- 
wn yn ddiwad, na's gall neb gredu yn Nghrist, neu addoli 
Duw ynddo ef, ond trwy yr Ysbryd; ac am hyny, os palla 
eì gryfraniadau ef, yna rhaid y derfydd am ffydd yn 
Nghrist, ac am gristionogaeth hefyd. 

Pregethwyd llawer yn y byd ar athrawiaeth yr Ysbryd, 
ei waith ar eneidiau dynion, mewn argyhoeddiad o bechod, 
duwiol dristwch, mewn adenedigaeth a sancteiddâad, a'i 
gynnorthwy mewn gweddi. Dysgwyd dynion fod y peth- 
au mawrion a berthynent i'w heddwch a'u dyddanwch yn 
ymddybynu ar ei ddylanwadau sanctaidd ef. Hwy a an- 
nogwyd i hunan-ymholi am eu profiad personol o'r pethau 
hyn; a sicrhawyd hwynt yn y modd difrifolaf na's gallant 
fyned i mewn i deyrnas nefoedd, heb waith effeithiol yr 
Ysbryd ar eu calonau. Derbyniwyd y pethau hyn fel 
gwirioneddau sanctaidd gan dorfeydd yn mhob rhyw oes; 
y rhai a ddarbwyllid yn drwyadl eu bod wedi cael sicrâad 
o'u gwirionedd yn eu profiadau eu hunain; ond, cyfodir 
ammheuon yn erbyn hyn oll yn bresenol; ac edrychir ar y 
cyfryw syniadau fel yn afresymol i'r eithaf. Am hyny y 
“ mae yn angenrheidiol anhebgorol i ni chwilo yr Ysgrythyr- 
au, a yw y pethau hyn felly. Myfi a wn yn dda, fod y 
rhan fwyaf o gredinwyr wedi eu boddloni mor drwyadl am 
y gwirionedd o'r pethau hyn, fel na siglir eu cred gan na 
gwrthwynebiad na gwawd; oblegid y mae gan yrhwn 
sydd yn credu, dystiolaeth ynddo ei hun; eto y mae yn 
ddyledswydd arnom ni deimlo cymmaint oddiwrth y 
gwrthwynebiad trystfawr a wneir i'r gwirionedd, fel ag i'n 
cyffroi ì ddiwydrwydd adnewyddol yn chwilio yr Ysgryth- 
yrau, er cadarnïiad ychwanegol i'n meddyliau. Ac er ys- 
tyriaeth bwyllig o'r cyfan dan sylw, myfi a adawaf y dar- 
llenydd at ei ddewisiad, fel y gwnaeth Elias gynt; “Os yc 


24 Enwau a_Thitlau yr - 


Arglwydd sydd Dduw, ewch ar ei ol ef; ond os Baal, ewch 
areiol yntau.” Os ydyw y pethau y mae crefyddwyr yn 
gyffredin yn eu credu mewn perthynas i'r Ysbryd, wedi eu 
datguddio yn yr Ysgrythyrau, glynant yn y broffes sanct- 
aidd o honynt, ac ymlawenychant yn y cysuron a gair o 
honynt; ond os “chwedlau cyfrwys,” neu ddychymygion 
gweigion a di les ydynt; yna y mae yn llawn bryd i fedd- 
yliau dynion gael eu rhyddâau o honynt. 


PEN “el I: 
Enwau a Thitlau yr Ysbryd Glân. 


E fydd yn rheidiol i ni cyn dechreu ar y gwaith ei hun- 
an, ymadroddi ychydig am yr enw wrth yr hwn y dynodir 
y Trydydd person yn y Drindod yn fwyaf neillduol yn yr 
Ysgrythyr Lan.—Yr YsBRYD, yr YSBRYD SANCTAIDD, neu 
yr YSBRYD GLAN, 

Addefir yn gyffredin fod y geiriau Hebraeg a Groeg a 
gyfieithir Ysbryd, yn arwyddocau awyr mewn ysgogiad, 
awel, anadl, gwynt; yr hyn a ysgoga acni's gwelir. Defn- 
yddir y geiriau hyn yn yr Hen Destament a'r Newydd, i 
arwyddocau amrywiaeth mawr o bethau, a hyny o herwydd 
rhyw bethau cyflredinol yn y rhai y cydunant; ond nid oes 
nemmawr o anhawsdra i ganfod eu gwir ystyr, mae yr am- 
can a'r amgylchiadau cysylltiedig a'r testyn dan sylw, yn 
penderfynu eu harwyddocâad yn y fan. Er mor anmhen- 
nodol ydyw y defnyddiad o'r geiriau hyn, y mae yn ddig- 
on eglur fod yn yr Ysgrythyrau ddatguddiad cyflawn o 
Ysbryd Duw, fel un nodedig, ac ynmhôb modd yn wahan- 
iaethol oddiwrth bob peth arall a ddynodir trwy yr enw 
hwnw; a bod yr hyn olla ddywedir am yr Ysbryd hwn, 
yn perthynu i'w berson neu ei weithrediadau. Weithiau, 
efe a elwir yr Ysbryd; weithiau, yr-Ysbryu Glan; weith. 
iiu Ysbryd Duw; weithiau, yr Ysbryd Daionus; weithiau 


a ; Ŵ ' 
a 


Ysbryd Glan. 25 


Ysbryd sanctaidd, ac weithiau Ysbryd Crist, neu Ysbryd y 
Mab. Yr enw cyntaf, Ysbryd, a ddynoda ei berson; a'r 
ychwanegiadau at yr enw yma, a ddynodant ci brïodol- 
iaethau, a'i berthynas â'r Personau eraill. 

Mae yrenw YSBRYD, wedi ei amcanu i ddynodi ei 
natur, neu ei hanfod; feì y mae yn sylwedd,pur, ysbrydol ; 
ac felly y dywedir am Dduw, Ioan 4. 24. “ Yspryd yw 
Duw,”—mae efe o natur bur, ysbrydol, heb fod yn gyfyng- 
edig i le, na derbyn wyneb y naill mwy na'r llall yn ei 
addoliad; yr hyn yr amcenir ei osod allan yn y testyn. 
Hwyrach y dichon i ryw rai ddadleu o herwydd hyny, nad 
yw yr enw hwn yn perthynu yn neillduol i'r frydydd 
Person; ond ei fod yn hytrach yn cynnwys darluniad o'r 
natur Ddwyfol fel y cyíryw. Addefaf, nad yw yr enw 
Ysbryd, yn y lle cyntaf, yn nodweddiadol o'r trydydd 
Person : ond gan ei fod yn eael ei arfer am dano ef yn neill- 
duol, y mae yn ddarluniadol o'i ddull ef o fodoli ; yn gym- 
maint, fel pa le bynnag y sonir am yr Ysbryd Sanctaidd, 
cynnwysir golyg-ddrych ar ei berthynas ef â'r Tad a'r 
Mab, yn y crybwylliad hwnw ; canys Ysbryd Duw yw efe, 
Ae y mae yn yr enw hwn hefyd gyfeiriad at anadl dyn; ac 
am hyny yr arwyddocâai yr Arglwydd Iesu roddiad yr 
Ysbryd i'w ddysgyblion, trwy anadlu arnynt hwy, Ioan.20. 
22. Mae y cyffelybiaethau hyn yn weiniaid ac anmher- 


ffaith yn ddïau, gan fod pethau sylweddol yn cael eu har- 


* 


] 


ddangos ynddynt trwy bethau damweiniol, pethau anfeidr- 
ol trwy bethau meidrol, a phethau tragywyddol trwy 


bethau amserol: mae eu hannghyffelybrwydd yn llawer 


mwy na'u cyffelybrwydd; eto y mae y cyíryw gyífelyb- 
iaethau yn angenrheidiol i'n gwendid ni, ac yn dra phri- 
odol fel cyfryngau addysg i ni. 

' Trachefn, Efe a elwir mewn modd o ragoriaeth, yr Ys- 


| 


BRYD GLAN, neu yr YSBRYD SANCTAIDD, ac efe a elwir | 


felly, am mai iddo ef y prïodolir y gwaith o'n sancteiddio 
ni. Dyma ei waith arbennig ef; pa un bynnag a fyddo yn 


gynnwysedig yn neillluad pethau aflan neu gyffredin i ŷ 
- k ; c i ! 


'M a ”» 
'M 


w^ 


| 


“Eg i 


26 Enwau a Thitlau 


wasanaeth sanctaidd, neu, mewn rhoddiad sancteiddrwydd 
gwirioneddol mewn dynion. Mae y gwaith hwn yn profi 
ei fod ef yn Dduw; canys Duw yn unig sydd yn sanct- 
eiddio ei bobl: ond, nid hyn yw yr holl reswm am yr 
enwad yma. Efe a elwir Ysbryd sanctaidd Duw, Sal. 51. 
11; ac Ysbryd.sancteiddiad, Rhuf.1.4; a gelwir ef wrth 
yr enwau hyn, i ddynodi ei natur yn mlaenaf oll, ac nid ei 
weithrediadau yn unig. Gan hyny, megis y darlunir 
Duw wrth y brïodoledd yma o eiddo ei natur ef, fel “y 
Sanct,” a “Sanct Israel,” felly y.gelwir yr Ysbryd yn 
Ysbryd Sanctaidd, i ddynodi sancteiddrwydd tragywyddol 
ogoneddus ei natur, ac ar y cyfrif yma y'i gwrth gyfer- 
bynir i ysbryd aflan, neu ansanctaidd, Marc 3. 29, 30. 
“ Eithr yr hwn a gablo yn erbyn yr Yspryd Glan, ni chaiff 
faddeuant yn dragywydd, am iddynt ddywedyd, Y mae 
yspryd aflan ganddo.” Ac yma gwelwn ei bersonoliaeth 
yn cael ei hôni ; canys y mae yr ysbryd aflan yn berson, a 
pbe na byddai Ysbryd Duw namyn rhyw brïodoledd, fel y 
breuddwydia rhai, ni's gellid gwneuthur cyferbyniad cym- 
mhwys rhyngddo ef a'r ysbryd aflan; sef y diafol. Gwrth. 
gyferbynir y ddau hefyd o barth natur; ei natur ef sydd. 
sanctaidd, tra mae natur yr ysbryd aílan yn ddrwg. Gel- 
wir yr Ysbryd Glan hefyd wrth yr enw yma, gyda golwg 
arei holl weithrediadau: canys gan mai efe yw gweithred- 
ydd union-gyrchol pob gweithrediadau Dwyfol, a_ bod y 
cyfryw oll yn sanctaidd, efe a elwir yr Ysbryd Glan 
Yn mheliach. fe a elwir yn Ysbryd daionus Duw, 
“'Pywysed yr Arelwydd daionus fi i dir uniondeb,” Salm 
143. 10. Neh. 9. 20. Neu, yn hytrach, “ Dy Ysbryd sanct- 
aidd a'm tywys” Efe a elwir felly, am ei fod yn dda o 
angenrheidrwydd natur; “ Nid da neb ond un, sef Duw.” 
Math. 19.17; a. hefyd oblegid fod ei holl weithrediadau yn 
dda ; ac yn gyflawn o ddaioni yn eu heffeithiau i gredinwyr 
Trachefn. íe a elwir yn gyffredin, Ysbryd Duw, ac 
Ysbryd yr Arglwydd, felly y'i gelŵir pan y'i cfybwyllir 
gyntafyn y Bibl, Gen. 1.2. “Ac Yspryd Duw yn ym- 


yr Ysbryd Glan, bc. 27 


symmud ar wyneb y dyfroedd.” Ac nid ydwyf yn ammeu 
nad yw yr enw Elohim, yr hwn a gynnwys luaws-rif yn 
yr unrhyw natur, yn cael ei arfer yn y darluniad o'r grêad- 
igaeth i ddynodi gwahaniaethiad y Dwyfol bersonau. 
Gelwir yr Ysbryd yn Ysbryd Duw, yn bennaf ar yr un 
cyfrif ag y gelwir y Mab yn Fab Duw, canys megis y'i 
gelwir ef felly ar gyfrif ei dragywyddol genhedliad—felly 
y gelwir yr Ysbryd yn Ysbryd Duw, ar gyfrif ei dragy- 
wyddol ddeilliad.. Efe a elwir ar yr enw hwn hefyd, i'w 
wahaniaethu ef oddiwrth bob rhyw ysbrydoedd eraill; ac 
oblegid ei fod ef wedi ei addaw, ei roddi, a'i anfon gan 
Dduw, er cyflawni ei ewyllys ef tu ag attom ni. 

Âr yr un cyfrif hefyd y'i gelwir ef Ysbryd y Mab; ac Ys- 
BRYD ORIST :—“Ac o herwydd eich bod yn feibion, yr anfon- 
odd Duw Yspryd ei Fab i'ch calonnau.” Gal. 4. 6.—“ Eithr 
chwychwi nid ydych yn y cnawd, ond yn yr Yspryd, od 
yw Yspryd Duw yn trigo ynoch. Ac od oes neb heb Yspryd 
Crist ganddo, nid yw hwnw yn eiddo ef.” Rhuf. 8. 9,10. 
Gan hyny mae yn amlwg mai yr un a'r unrhyw, ydyw 
Ysbryd Duw, ac Ysbryd Crist; felly yn yr un ystyr ag y 
dywedir ei fod yn Ysbryd Duw, hyny yw, fely mae yn 
deillio o'r Tad, felly hefyd y dywedir ei fod yn Ysbryd y 
Mab, canys y mae yn deillio o'r Mab hefyd. Yr ydwyf yn 
addef ei fod ef yn cael ei alw Ysbryd Crist hefyd, oblegid 
' ei addaw a'i anfon. ganddo ef, i wneuthur gwaith ei gyf- 
ryngdod ef yn effeithiol tuag at ei bobl; ond ni's gallasai 
fod y cyfryw, oni buasai ei fod yn gyntaf yn Ysbryd y Mab ' 
trwy ddeilliad o honaw ef hefyd. Yr Apostol Pedr wrth 
lefaru am y prophwydi, a ddywedai, eu bod. yn chwilio yn 
fanol yn nghylch addewidion yr iaehawdwriaeth oedd i'w 
chyflawnì.—“ Am yr hon iachawdwriaeth yr ymofynodd, 
ac y manwl-chwiliodd y prophwydi, yrhai a brophwyd- 
asant am y gras a ddeuaii chwi: Gan chwilio pa bryd, 
neu pa ryw fodd yr oedd Yspryd Crist, yr hwn oedd yn- 
ddynt yn ei hysbysu” (1 Pedr. 1. 10, 11:) felly gan byny y 
gelwir yr Ysbryd hwmw m]efarai yn y prophwydi ynt, 


28 Dwyfoldeb a_ phersonoliaeth 


cyn ymgnawdoliaeth Crist, yn Ysbryd Crist. Yn awr, 
y mae yn eglur, na's gallai gael eialw felly, am i Grist 
gael ei enneinio ganddo ef, neu, oblegid i Grist ei roddi ef 
wedi hyny i'w ddysgyblion; canys nid oedd ei natur ddyn- 
ol ef (yr hwn a enneiniwyd wedihyny) yn bod y pryd hyny. 
Y prif resymau dros alw yr Ysbryd Glan yn Ysbryd y Mab, 
ac Ysbryd Crist, yw ei ddeilliad o'i Berson ef. Ac nis gellid 
yn brïodol ei alw ef yn Ysbryd Crist, oddieithr yn y gol- 
ygìad yma. Fel hyn y gelwir yr Ysbryd yn yr Ysgrythyr- 
au: yrhai hyn ydynt yr enwau drwy ba rai y darlunir y 
trydydd Person yn y Drindod Sanctaidd. Nyni a sylwn 
wrth fyned rhagom, ar yr enwau a roddir arno ar gyfrif ei 
swyddau a'i weithrediadau. 


j PEN. III. 


Dwyfoldeb a phersonoliaeth yr Ysbryd Glan, yn cael 
eì brofi a*t amddiffyn. 


Nyni a awn rbagom bellach at y prif bethmewn golwg, 
sef Goruchwyliaeth Ysbryd Duw tuag at yr eglwys; ac 
ymdrechaf i osod yr hyn sydd genyf i'w gynnyg, ar ei eg- 
wyddorion prïodol ; ac oddiyno gasglu yr holl athrawiaeth 
berthynol iddo; a hyny yn y fath fodd ag a ddangoso 
berthynas bwysig ein ffydd, ufudd-dod, ac addoliad, i bob 
rhan o honi. I'r perwyl yma, sylwer ar yr egwyddorion 
eanlynol:— 

1. Mai natur a bod Duw yw sylfaen pob gwir grefydd 
«c addoliad crefyddol yn y byd. Y dyben mawr i'r hwn 
y'n gwnaed, yw i addoli a gogoneddu Duw; a'r hyn sydd 
yn gwneuthur yr addoliad hwn yn ddyledswydd anesgus- 
odawl arnom, yw natur a bod Duw. ei hunan. Mae 
wir fod rhai gweithrediadau o addoliad crefyddol, yn y 
rhai y golygir yn benaf yr hyn ydyw Duw ìni, neu yr 


yr Ysbryd Glan, $c. 29 


hyn a wnaeth efe erom : ond y prif reswm am bob addoliad 
dwyfol, a'r hyn a'i gwna yn addoliad dwyfol, yw yr hyn 
ydyw Duw ynddo cei hunan. _ Am ei fod ef,—am ei fod yn 
Fod anfeidrol ogoneddus, da, doeth, sanctaidd, galluog, 
cyfiawn ac oll-ddigonol; yr achos cyntaf, y dyben olaf, 
ac Arglwydd goruchaf pawb oll ;—am hyny y mae efe i'w 
addoli: am hyny y dylem ei fawrhau a'i garu ef; ei foliannu, 
ymddiried ynddo, a'i ofui ef. Hyn ydyw ei ogoneddu ef 
fel Duw; canys megys y mae pob peth o hono ef, a thrwy- 
ddo ef, ac iddo ef;—iddo ef y rhaid fod gogoniant yn oes 
oesoedd. 

2. Mai y datguddiad a. wnaeth Duw o hono ei hun, yw 
rhêol pob addoliad ac ufudd-dod crefyddol. Ei Fod yn yr 
ystyriaeth noeth o honaw, yw y rheswm am ein haddoliad ; 
ond y mae yr addoliad hwnw i gael ei lywio wrth y dat- 
guddiad a wnaed o'r Bod hwnw ini; a'r prif ddyben o'r 
datguddiad Dwyfol yw, ein hyfforddi pa fodd i dalu yr 
ufudd-dod dyledus arnom i'r Natur Ddwyfol. 

3. Bod Duw wedi eì ddatguddio eì hun i ni, fel Tri yn 
Un;—fel Tri o Bersonau gwahaniaethol yn hanfodi yn 
yr un sylwedd anwahanol, ac am hyny, fel y cyfryw y 
mae efe i'w addoli. Gellid cadarnhau yr egwyddor hon 
yina, ond fel yr wyf wedi gwneuthur hyny mewn man arall; 
canys y mae yr holl Draethawd canlynol yn cymeryd gwir- 
' ionedd yr egwyddor hon yn ganiatâol, ac yn ymddibynu 
arni hi: ac yn wir yr ydwyf yn ofni fod adfeiliad crefydd 
rhai yn dechreu gyda'u hesgeulusiad o'r sylfaen yma. Hyn 
afu camgymeriad niweidiol y bobl a elwir Crynwyr; a 
buasai yn dda genyf pe na buasai neb ond hwy yn gyfeil- 
iornus yn hyn ; canys y mae llawer eraill yn ymwrthod âg 
athrawiaeth y Drindod, fel pe byddai gyfeiliornad, neu yn 
ei dirmygu fel yn annealladwy, neu yn ei hesgeuluso, fel yn 
annefnyddiol. Myíi a wn fod y cornwyd hwn yn gorwedd 
_ yn guddiedig yn meddyliau llaweroedd, ac yr ydwyf yn 
dysgwyl y bydd iddo dori allan a gorchuddio yr holl 
goríf, o'r hwn y maent yn aelodau, â'i halogrwydd ; ond 


- , 


o'ì 


30 Dwyfoldeb a phersonoliaeth 


gadawn y pethau hyn i ofal Iesu Grist. Hyn a ddywedaf 
yn bresenol, bod Duw, oddiar y dybiaeth o'i fod wedi ei 
ddatguddio ei hun fel Tri yn Un, i'w olygu felly yn ein 
holl addoliad; ac am hyny, yn ein derbyniad fewn i 
broffes ac ymarferiad o addoliad Duw, fe'n rhwymir i'r 
gwaith yma, yn enw y Tad, y Mab, a'r Yspryd Glan. 
Hyn yw dechreuad ein “ gwneuthur pob peth a orchymyn- 
odd Crist i ni:” aci wasanaethu Duw trwy ei addoli fel 
Tad, Mab, ac Ysbryd Glan, y'n cyflwynir mewn modd 
neillduol. 

4. Bod y Personau Dwyfol hyn mor wahaniaethol yn eu 
hymfodoliaeth neillduol, fel y prïodolir gweithrediadau 
gwahaniaethol i bob un o honynt. Mae rhai o'r cyfryw 
weithredoedd yn dufewnol, ac yn brïodol i'r naill fel y llall. 
Felly, y mae y Tad yn “adnabod” y Mab ac yn ei “ garu” 
ef; a'r Mab yn “gweled,” yn “adnabod,” ac yn “caru” y 
Tad; Ioan 3.15. a5.20. a6. 46. Felly hefyd y dywedir 
fod y Tad yn “rhoddi,” yn “anfon,” ac yn “ gorchymyn” 
y Mab, gyda golwg ar ei ymostyngiad ef i ddyfod yn ddyn 
ac yn Gyfryngwr; a dywedir fod y Tad a'r Mab yn “an- 
fon yr Yspryd,” gyda golwg ar ei ymostyngiad ef ìi fod yn 
Sancteiddydd yr eglwys. Y mae hefyd weithrediadau 
gwahaniaethol o eiddo pob un o'r Personau Dwyfol tuag 
at y crêaduriaid; yr hyn sydd mor amlwg trwy yr holl 
ysgrythyr, fel nad oes angen nodi anghreifftiau neillduol: 
heblaw hyny, gwelir hyn yn amlwg wrth ystyried amryfal 
weithrediadau yr Ysbryd. 

5. O ganlyniad, mae yn rhaid fod yr Ysbryd ynddo eì 
hunan yn Berson Dwyfol, bywiol, galluog, adoeth, canys 
ni's gallai neb amgenach fod yn awdwr y gweithrediadau 
Dwyfol hyny a brïodolir iddo ef. Gan hyny, y mae yn 
angenrheidiol i ni ymholi pwy, a pha. beth, yw “yr un a'r 
unrhyw Yspryd” hwnw, ar ewyllys yr hwn y mae yr holl 
bethau hyn yn ymddibynu; canys os flŷna dynion yn ew 
gwrthwynebiad i'w Berson, ni bydd ond ofer ìi ni ymdroi 
gyd a'i waith ef; canys os symmudir sylfaen unrhyw adeil- 
ad, mae yr oruwch-adail yn sicr 0 gwympo. 


yr Ysbryd Glan, &c. 31 


Gellir darlunio y gwrihwynebiad a gyfodir yn erbyn 
Ysbryd Duw dan ddau ben. Addefa rhai ei BDersonoliaeth, 
ond gwadant eì Dduwdod. Hwy a haerant mai Ysbryd 
erêedig meidrol ydyw, y penaf o'r holl ysbrydion crêedig, 
a phen yr holl angelion ; a'i fod yn cael ei alw yr Ysbryd 
Glan, ar gyfrif ei waith. Dyma oedd barn y cyfeiliornwyr 
Macedonaidd, y rhai a ddilynwyd wedi hyny gan y Ma- 
hometaniaid, a chan rai yn ddiweddar yn ein mysg ninnau; 
ond y mae y golygiad hwn mor fïol, fel y mae yn cael ei 
wrthod yn gyffredinol yn bresenol; canys tystiolaethir y 
cyfryw bethau am yr Ysbryd Glan yn yr Ysgrythyrau, fel 
y mae addef ei Personoliaeth, a gwadu ei Dduwdod, yn 
wallgofrwydd i'r eithaf. Gan hyny, y mae y Sosiniaid, 
prif elynion athrawineth y Drindod yn yr amseroedd diw- 
eddaf hyn, yn llwyr ymwrthod â'r gau honiad yma; eto 
nid yw y golygiad a ddygant hwy yn ei le, yn ronyn llai 
ei niweidiolrwydd, canys gan addef fod y pethau a brïodolir 
iddo ef yn effeithiau gallu dwyfol, hwy a wadant ei berson- 
oliaeth ; ac a haerant nad yw yr hyn a elwir Ysbryd Duw, 
yn ddim amgen na chynneddf yn y natur ddwyfol, neu y 
gallu a ddyru Duw ar waith i ryw ameanion arbennig. Nid 
ydwyf yn bwriadu ymryson â hwy yma yn nghylch pob 
peth a berthyn i'w golygiad hwn; canys nyni a gyfar- 
fyddwn & phob peth pwysig yn y ddadl fel yr elom rhag- 
om. Yn unig ymrôaf yma i gadarnhau y golygiad dros 
Bersonoliaeth Dwyfol yr Ysbryd trwy un rheswm ; yr hwn 
ni rusaf haeru, sydd y cyfryw, fel na ffyna pyrth uffern 
byth i'w erbyn. Ond y mae yn ofynol i ni rag-grybwyll 
un peth, sef bod y gair Ysbryd yn cael ei arfer weithiau i 
ddynodi Ysbryd Duw ei hunan, ac weithiau, ei ddoniau a'i 
rasusau, a gyfrennir i ddynion ; ac wedi addef hyn yna, yr 
ydwyf yn meddwl fod yn anmhossibl profi y Tad neu y 
Mab yn Berson, mewn unrhyw ffordd amgenach mac y 
gellir profi fod yr Ysbryd Glan yn Berson; canys rhaid 
fod yr hwn y mae pob prïodoliaethau, rhagoriaethau, a 
gweithrediadau personol yn cael eu prïodoli iddo, ae i'r 


32 Dwyfoldeb a phersonoliaeth 


hwn ni phrïodolir dim ond a berthyna o brïodolder i ber- 
sŷn, yn Berson; ac felly y'n dysgir i gredu am dano ef. 
Fel hyn nyni a wyddom fod y Tad yn Berson, a'r Mab 
hefyd; canys y mae ein hadnabyddiaeth o wrthddrychau 
yn fwy drwy eu prïodoliaethau na thrwy eu hanfodoliaeth. _ 
 Amddiffynaf y ddadl hon, nid cymmaint trwy unrhyw 
dystiolaeth neillduol, na thrwy briodoli unrhyw ragoriaeth 
personol unigol iddo ef, a thrwy ddull unffurf yr Ysgrythyr 
yn prïodoli yr holl ragoriaethau hyn iddo ef; ac nid oes 
unrhyw brïodoledd bersonol yn perthynu i'r natur ddwyfol, 
na's prïodolir iddo ef yn y naill ran neu y llall. 

Pe dywedai dyn doeth a didwyll wrthych, fod mewn 
rhyw wlad lle y buasai efe, lywydd rhagorol, yr hwn a 
gyflawnai orchwylion pwysig ei swydd mewn doethineb; 
yr hwn a wrandawai gwynion, a weinyddai gyfiawnder, 
ac a -gysurai y trallodedig,—oni chredwch chwi ei fod ef 
yn golygu rhyw berson cyfiawn, doeth, a deallus, trwy y 
eyfryw ddarluniad ?—Pa beth yn amgen a allai neb ei 
ddychymygu? Ond tybier bod rhyw ddyeithr-ddyn, neu 
un o nodweddiad ammheus yn dyfod ac yn dywedyd fod 
y mynegiad blaenorol yn ddïau yn wir, ond na's golygid 
unrhyw ddyn neu berson, eithr yn hytrach yr haul, neu y 
gwynt, trwy ddylanwad dymunol y rhai y gwnelid y wlad 
yn ffrwythlawn a thymherus, ac y tueddid y trigolion ï 
fod yn hynawsaidd, ac am hyny nad oedd yr holl ddarlun- 
iad o lywydd, namyn cyffelybiaethol,—onì fyddai yn rhaid 
i chwi gredu , naill ai bod y cyntaf yn gellweiriwr gwag- 
eddol, neu fod yr olaf, yrbwn y byddai genych le i ammau 
ei eirwiredd, wedî ymdrechu gwneuthur cam & phob un o 
honoch ? Fel hyn y mae yn hollol yn y gosodîad dan sylw. 
Mae yr Ysgrythyr yn tystiolaethu i ni fod yr Ysbryd —_ 
yn llywodraethu yr eglwys,—yn gosod goruchwylwyr arni, 
—yn canfod ac yn barnu pob peth y—yn dyddanu yr an- 
nyddanus,—yn ydw y gweiniaid,—ei fod. yn cael. ei 
dristau gan bechod; a'i fod yn y pethau hyn a. Hawer o'r 


cyffelyb, yn trefnu ac yn llywio We peth yn ol «i ewyllys 


yr Ysbryd Glan, ŷe. 3 


eihun. A allneb gredu y dystiolaeth hon,a golygu yr 
Ysbryd yn amgen nac fel Person sanctaidd, doeth, a da! 
Ond, tra yr ydym eto dan ddylanwad y golygiadau hyn, 
tybiwn fod rhyw ddynion yn dyfod attom, y rhai y byddo 
genym achos cyfiawni'w drwg dybio, a'u bod yn dywedyd 
wrthym fod yr hyn oll a ddywaid yr Ysgrythyr am yr 
. Ysbryd Glan, yn ddïau yn wirionedd, eto na olygid y fath 
Berson trwy yr ymadroddion hyn, eithr yn hytrach, naws, 
neu ddylanwad gallu dwyfolynunig, yr hwn a wna yr holl 
bethau hyn.yn a//egawl, neu gyffelybiaethol ;—bod ganddo 
ewyllys cyffelybiaethol,—a deall cyffelybiaethol,—bod: 
pechu yn ei erbyn yn gyffelybiaethol, ac felly am yr hyn 
oll a ddywedir amdanoef.  Pabeth a allai neb na's byddai 
wedi eì amddifadu o reswm naturiol cystal a goleuni ys- 
brydol, ei gasglu oddiwrth hyn, ond, naill ai bod yr Ys- 
grythyr wedi ei hamcanu i'w dynui gyfeiliornadau ni- 
weidiol, neu fod y rhai a briodolant y cyfryw ystyr iddi, yn 
dwyllwyr llygredig, y rhai a fynent ei yspeilio o'i ffydd a'i 
gysuron ?—Mae yn ddïau mai y cyfryw y gwelir eu bod 
o'r diwedd. Bellach âf rhagof, i gadarnhau y ddadlyddiaeth 
hon. 

l. Mae y cwbl sydd yn angenrheidiol i'r perwyl yma 
' yn gynnwysedig yn y ffurf o fedydd cristionogol.  Gorch- 
_ ymynai ein Harglwydd i'w apostolion “ ddysgyblu yr holl 
genhedloedd; gan eu bedyddio hwy yn enw y Tad, a'r 
Mab, a'r Yspryd Glan.” Yn awr, fe addefa pawb fod y Tad 
a'r Mab yn Bersonau gwahaniaethol;—ond pa mor fawr y 
dyryswch y'n harweinir iddo, wrth ychwanegu attynt, 
chyssylltu yn gyfartal â hwy, o ran pob peth a berthyn i 
i ffydd ac ufudd-dod, yr Ysbryd Glan, os nad yw efe yn 
Berson Dwyfol !—Acc os ydyw efe yn Berson, ond heb fod 
yn Ddwyfol, yna yr ydys yn prïodoli i grêadur, yr un an- 
rhydedd agii Dduw, yr hynsydd yn eilunaddoliaethffiaidd! 
—ac os nad yw yn Berson, namyn rhyw rinwedd, neu gyn- 
neddf yn Nuw, pa synwyr a all neb ei wneyd o'r geiriau? 
“ Heblaw hyn, y mae yr hyn oll a briodolir i'r Personau 


34 Dwyfoldeb a phersonoliaeth 


eraill, yn cael ei brïodoli mor hollawl iddo ef;—pa beth 
bynnag a olygir wrth enw y Tad a'r Mab, mae yr unrhyw 
yn perthynu iddo yntau: Nid yr enw 7ad, a'r enw Mab, 
ond yr enw Duw, (yr hwn a roddir i'r naill a'r llall) a olyg- 
ir;—ac wrth enw Duw y golygir,naill ai ei Fod, neu eiawdur- 
dod. Os y'i defnyddir yn yr ystyr gyntaf, yna rhaid mai 
. Jr un yw Bod yr Ysbryd â'r eiddo y Tad; os yn yr ystyr 
olaf, y mae iddo yr un awdurdod ag ef; a rhaid fod yr hwn 
sydd yn meddu enw ac awdurdod Duw, yn Dduw,—yn 
Berson Dwyfol. 

Trachefn; Dywedir ein bedyddio ŷ be enw ef (eis to onoma ) 
ac ni's gellir cyssylltu unrhyw olygiad â'r geiriau hyn, na 
byddo yn cynnwys ei bersonoliaeth ef; canys y maent yn 
cynnwys ein haddefiad crefyddol o Dad, Mab, ac Ysbryd 
Glan, yn ein haddoliad, ein ffydd, a'n hufudd-dod. Megys 
yr addefwn y naill, yr ydym hefyd yn addef y llall; ac os 
addefwn ni y Tad fel Person gwahaniaethol, felly hefyd yr 
addefwn yr Ysbryd Glan; canys fe'n bedyddir i enw y 
naill fel y llal), gan ymostwng i awdurdod y naill fel y llall, 
a chymeryd proffeso enw y naill fel yllall,arnom. A byddai 
tybied fod rhyw un na byddai yn Dduw, wedi ei gyssylltu â'r 
Tad a'r Mab i'r perwylion hyn, heb un awgrym o wahaniaeth 
o ran Dwyfoldeb neu bersonoliaeth, yn cynnwys tybiaeth 
lwyr ddinystrioli bob crefydd, a thueddolat aml-dduwiaeth. 

2. Mae ei ymddangosiad dan arwydd gweledig, yn brawf 
o'i bersonoliaeth. Efe a gymmerth ffurf neu wedd colomen, 
i wneuthur cynnrychioliad gweledig o honaw ei hun 
drwyddo; canys yr oedd arwydd gweledig i gael ei roddi 
o ddisgyniad yr Ysbryd ar y Messïah, yn ol yr addewid; 
a thrwy hyny y cyfarwyddwyd ei rag-redegwr enwog i'w 
“adnabod ef. Megis ar ddechreuad yr hen grêedigaeth, yr 
oedd Ysbryd Duw yn ymsymmud ar y dyfroedd, gan fei- 
thrin a chyfrannu naws fywioecâol i'r cyfan, fel yr 
ymsymmuda colomen yn esmwyth ar ei- hwyau, gan 
weinyddu gwres bywiol iddynt, Gen. l. 2, felly yn y 
grêedigaeth newydd, efe a ddeuai megia colomen ar yr 


yr Ysbryd Glan, &c. 35 


awdwr cyntaf o honi. Nid colomen wirioneddol a ym- 
ddangosai, ond rhyw sylwedd awyrawl, rhyw beth o natur 
danllyd, arlun colomen, debygaf fi, a hŷh a wnelai yr 
ymddangosiad yn fwy eglur a gogoneddus;—a chyffelybir 
yr Ysbryd Glan i dân yn fynych, oblegid ei fod yn cael ei 
gysgodi drwy dân gynt; eanys ar amryfal achlysuron pan 
offrymmid aberthau, deuai tân i waered o'r nef ac a'u 
hysai hwynt. A phan y crybwyllir am ei ymddangosiad 
gweledig nesaf, dywedir yn eglur ei fod yn danllyd;— 
“Ymddangosodd iddynt dafodau gwahanedig, megis o 
dân,” Act. 2. 3; yr hyn oedd yr arwydd gweledig o ddy- 
fodiad yr Ysbryd Glan arnynt;—felly hefyd y dywedir fod 
Crist yn “bedyddio â'r Yspryd Glan ac â thân,” Math. 3. 
11: hyny yw, â'r Ysbryd Glan, gras puredigawl yr hwn a 
ellir ei gydmaru i dân. Mae yr ymddangosiad yma o 
eiddo yr Ysbryd Glan, yn yr hwn y'i gosodid allan trwy 
yrhyn sydd sylweddol, yn dangos ei fod ef ei hunan yn 
sylwedd; canys os nad yw efe namyn effaith ddylanwadol 
gallu Duw yn unig, ni'n dysgir ni i iawn synied am dano 
trwy yr ymddangosiad hwn. Y rhai hyn a'u cyffelyb 
ydynt y tystiolaethau a ddygir i bersonoliaeth ddwyfol yr 
Ysbryd Glan. Yn nesaf, myfì a ystyriaf y rhagoriaethau 
personol a brïodolir yn bennodol iddo ef. 

Yn gyntaf. DEALL, nêu DDOETHINEB, prïodolder anys- 
garedig bod deallus, a brïodolir iddo ef :—“ Mae yr Yspryd 
yn chwilio pob peth, ïe dyfnion bethau Duw,” 1 Cor. 2. 10. 
Gwyddis mai gweithred y deall ydyw chwilio, a dywedir 
fod yr Ysbryd yn chwilio, am ei fod ef yn gwybod: “Can- 
ys pa ddyn a edwyn bethau dyn, ond yspryd dyn,” yr hwn 
sydd hysbys o'i holl feddyliau ei hun ; “felly hefyd, pethau 
Duw, nid edwyn neb ond Yspryd Duw,” Ni's gellir llefaru 
y pethau hyn am un person ond a fyddo yn feddiannol ar 
ddeall; am hyny, mae yn rhaid fod yr hwn sydd fel hyn 
yn chwilio “dyfnion bethau Duw,” dirgelion ei ewyllys, ei 
gynghor, a'i ras, yn Berson Dwyfol, yr hwn y mae ei dde- 
all yn anfeidrol. Sylwch hefyd, mai yr Ysbryd yw awdwr 


â iS. - & 


36 Dwyfoldeb a_ phersonoliaeth 


doethineb a deall mewn eraill; am hyny rhaid ei fod yn eu 
meddu ynddo ei hunan; ac am hyny y'i gelwir, “ Yspryd 
doethineb a deall, Yspryd cynghor a gwybodaeth.” Esa. 
11.3. ITim.4.1. 1 Pedr 1.11. 

Yn ail. Priodolir Ewynzvs iddo ef; a hyn yw nodwedd 
amlyêaf person. Pa beth bynnag a fyddo yn feddiannol 
ar ewyllys ddêallawl, y mae hwnw yn berson; ond, fe 
brïodolir hyn i'r Ysbryd Glan, 1 Cor.12. 11. “ A'r holl 
bethau hyn y mae yr un a'r unrhyw Yspryd yn eu gweith- 
redu, gan ranu i bob un o'r neilldu, megis y mae yn ewyll- 
ysio.” Ni's gwn pa fodd y gellid ymadroddi yn fwy cyf- 
lawn i ddarlunio person deallawl, yn gweithredu yn 
wirfoddol, yn gyflawn rydd, ac wrth ei ddewisiad ei hun ; 
a gallaf ychwanegu, fod yr hwn sydd yn meddu awdurdod 
benarglwyddiaetholi gyfrannu pob doniau ysbrydol fel y 
gwelo efe yn dda ei hunan, heb rêol arall, onid ei ewyllys 
eì hun, o angenrheidrwydd, “uwchlaw pawb, yn Dduw 
bendigedig yn oes oesoedd.” 

Yn drydydd. Rhagoriaeth arall brïodol i berson byw, 
yw Garu. Y mae gallu, trwy yr hwn y gall un weith- 
redu wrth gy farwyddyd ei ddeall, a phenderfyniad ei 
ewyllys, yn dangos eì fod ef yn berson. Fel hyn y dywaid 
Job, “ Yspryd Duw a'm gwnaeth i, ac anadl yr Hollalluog 
a'm bywiocâiodd i.” pen. 83.4. Gwaith gallu dwyfol yw 
ereu, a'r uchaf y gallwn feddwl am dano. 

Ac megis y'i gelwir ef yn Ysbryd doethineb a_deall, 
felly hefyd, y'i gelwir yn Ysbryd cadernid, Esa. 11.2; a 
phe tybiem fod y pethau hyn yn dynodi effeithiau ei 
weithrediadau yn hytrach na phrïodoliaethau ei natur, eto 
rhaid fod yr hwn a gynnyrcha ddoethineb.a chadernid. 
mewn eraill, yn eu meddu yn gyntaf ynddo ei hunan. f'r 
wn perwyl hefyd y mae y gofyniad hwnw, “ A fyrhawyd 
Yspryd yr Arglwydd ?” Mic. 2. 7, hyny yw, yn ei allu, fel 
na's gallo Weithredu yn ei brenhwda ac yn ei eglwys fel yn 
yr amser gynt. Ac y mae yr un prophwyd yn cadarnhau yn 
pen. 3. 8, eì fod ef “ yn llawn o rym gan Yspryd yr 


yr Ysbryd Glan, &e. 37 


Arglwydd,” neu, yn ol iaith yr apostol, “wedi ymgadarn- 
hau mewn nerth, rwy ei Yspryd ef, yn y dyn oddi mewn.” 
Eph. 3. 16. 

I gwblhau yddadi hon, myfi a ychwanega yr yy ein 
o'r gweithredoedd hyny a briodolir iddo ef; a'r rhai ni's 
gellid gyd ag un cymhwysder eu prïodoli idd; ef, oddieithr 
eifod yn Berson, meddiannol ar allu a doethineb Dwyfol. Ac 
yma sylwn nad oddiar unrhyw esampl unigol o'i weithred- 
oedd y bydd ini gadarnhau ein dadlyddiaeth; canys di- 
chon i rai ohonynt, o'u hystyried yn unigol, gael eu priod- 
oli yn gyffelybiaethol i achosion eraill, y rhai nid ydynt o 
herwydd hyny yn profi eu bod hwythau hefyd yn bersonau 
(yr hyn yw swm gwrth-ddadleuon ein gwrthwynebwyr.) 
Ond gan nad yw rhai o honynt o leiaf, ac na's gallant fod yn 
brïodoledigi ddim ond Person Dwyfol,—felly nyni a gym- 
merwn ein dadlyddiaeth oddiar ystyriaeth o honynt yn 
nghyd; neu y prïodoliad unffurf, cyson o honynt oll iddo ef 
yn yr Ysgrythyrau, yr hyn sydd yn ei gwneuthur yn 
anwrthwynebadwy. Cawn egluro natur y gweithredoedd 
eu hunain drachefn. 

Yn gyntaf. Dywedir ei fod yn ein dysgu. “Yr Yspryd 
Glanaddysgi chwi yn yr awr hôno,beth sydd raid ei 
ddywedyd.” Luc. 12. 12. “Y Dyddanydd—yr hwn a 
ddysg i chwi yr holl bethau.” Ioan. 14. 26. Efe yw yr En- 

' neiniad, yr hwn a ddysgini am bob peth, 1 Ioan 2. 97. 
Efe yw Athraw mawr yr eglwys, i'r hwn yr ymddiriedwyd 
cyflawniad yr addewid fawr hono, “A phawb a fyddant 
wedi eu dysgu gan Dduw.” Ioan 6. 45. 

Darllened unrhyw ddyn na's byddo wedi ei ragfeddiannu 
gan ragfarn, bregeth ein Hiachawdwr wrth ei ddysgyblion, 
yn yr hon y'u dg sgai yn fwriadol yn naturagwaith Ysbryd 
Duw, ac ni raid iddo am ychwaneg o gadarnhâad am hyn. 
Efe a elwir yno, y Dyddanydd, enw person ; enw un wedi 
ei osod mewn swydd ; a Dyddanydd arall, i'w wahaniaethu 
ef oddiwrth Grist, yr hwn oedd yn Ddyddanydd ac yn Bes- 
son fel yr addefa pawb. Efe a dystiolaethai y byddai i' w 


bi Dwyfoideb a phersonoliaeth 


Dad ei anfon ef; ac y byddai iddo yntau mewn canlyniad 
ddyfod; a hyny i'w dysgu, eu harwain, a'u tywys hwynt, 
aci ddwyn pethau i'w cof;—gan addaw y byddai iddo 
dystiolaethu am dano ef, y byddai iddo argyhoeddi y byd, y 
byddai iddo wrandaw, llefaru, derbyn o'r eiddo Crist, a'î fyn- 
eguiddynthwy. Dywedir yr hol! bethau hyn am dano ef, nid 
yn achlysurol; ond mewn un traethawd olynol, yn yr hwn 
yr amcanai efe ddysgu ei ddysgyblion am dano ef, sef pwy 
ydoedda pha beth a. wnai efe erddynt hwy; a phe na's 
dywedasid dim ychwaneg am dano ef yn yrholl ysgrythyr, 
buasai hyn yn unig ynddigonol i argyhoeddi pawb di rag- 
farn o'i fod ef yn h îe: son Dwyfol. 

Y mae dau destyn arbenig arall i'r un perwyl. Y cynt- 
af a nodaf sydd yn Act. 13. 2, 4. “Ac fel yr oeddynt 
hwy yn gwasanaethu yr Arglwydd, ac yn ymprydio, dyw- 
edodd yr Yspryd Glan, Neillduwch imi Barnabas a Saul, 
i'r gwaith y gelwais hwynt iddo.” Yma sylwer ar y dar- 
ad a ddyru yr Ysbryd Glan o hono ei hun, fel y person, 
i'r hwn, ac i waith yr hwn yr oedd Barnabas a Saul i gael 
eu neillduo. Mae yn sicr fod rhyw berson yn cael ei ol- 
ygu yn y rhagenw mi; ac y mae yn ddïau mai yr Ysbryd 
Glan, awdwr y gorchymyn, a gwrthddrych y ddyledswydd 
aofynir, yw yrun a olygid. Y mae galw dŷnion i waith y 
weinidogaeth, yn weithred o awdurdod a_ dewisiad rhydd, 
cyfaddasi berson yn, unig; ac nid yw y Tdd na'r Mab, 
wedi eu gwisgo â phrïodoliaethau personol yn fwy pen- 
dant nac y mae yr Ysbryd Glan yn y geiriau hyn. Cad- 
arnheir y golygiadau hyn eto yn adn. 4, “A hwythau 
wedi eu danfon ymaith gan yr Yspryd Glan, a ddaethant i 
Seleucia.” Efe a'u galwodd hwynt i'r gwaith, a orchym- 
ynodd i'r eglwys eu neillduo hwynt; ac a'u hanfonodd 
hwynt ymaith dan argraffiad o'i awdurdod ar eu meddyl- 
ìau. 

Y testyn arall y cyfeiriaf atto, sydd i'r un pwrpas— 
“ Edrychwch gan hyny arnoch eich hunain, ac ar yr holl 
braidd, ar yr hwn y gosododd yr Yspryd Glan chwi yn 


ytu, 


yr Ysbryd Glan, &e- $9 


olygwyr, &c.” Yma y mae yr hyn a adroddid yn y testyn 
blaenorol mewn amgylchiad annghyffredinol fel ffaith, yn 
cael ei gymhwyso yn athrawiaethol mewn amgylchiad 
cyffredinol... Mae yr unrhyw weithred o ddoethineb ac 
awdurdod yn cael ei phrïodoli iddo, canys efe sydd yn 
gwneuthur goruchwylwyr yr eglwys. Ac os gwnai efe 
felly y pryd hyny, y mae efe yn gwneuthur felly yu bres- 
enol; canys nid personau wedi eu doniaw âg ysbrydoliaeth 
annghyffredinol oedd y rhai hyn, ond swyddogion cyffred- 
inol yr eglwys; ac y mae yn gweddu i weinidogion yr 
oes hon ymholi, pa b«th sydd ganddynt yn eu holl orch- 
wylion gweinidogaethol, a ellir eì brïodoli i'r Ysbryd Glan. 
Nid hawdd fydd i rai ydynt yn amddifaid o ddoniau a 
chymhwysderau ysbrydol, yn ymwneyd â'r gwaith yma er 
mwyn elw ah gael atteb boddhâol i'r holiad yma, pan 
y'u 'gorfyddir i i'w wneyd o'r diwedd. 

Math arallo dystiolaeth i'r un perwyl sydd genym i'w 
hystyried, yw, Fod yr Ysbryd Glan yn cael ei grybwyll yn 
aml fel gwrthddrych y cyfryw weithredoedd o eiddo dyn- 
ion, ac a ellir eu cymhwyso at berson yn unig. Fel hyn 
dywedir ei fod yn cael ei demtio ; “ Pa. ham y cyttunasoch 
i demtio Yspryd yr Arglwydd?” Act.5. 9. A pha brïodol- 
deb a fyddai i neb ddywedyd ei fod ef yn cael ei demtio, 
pena byddai yn Berson? ' Ni's gellir temtio neb ond yr 
hwn y byddo ganddo ddeall i ystyried y cynnygiadau a 
wneir iddo, ac ewyllys i benderfynu ar hyny. Felly y 
temtiai Satan ein rhieni cyntaf; felly y mae dynion yn 
eael eu temtio gan eu chwantau eu hunain ;—felly y dyw- 
edir ein bod ni yn temtio Duw, pan yn ei gythruddo ef 
drwy ein hannghrediniaeth, neu yn ceisioprawfion anweddus 
o'i allu ef. Fel hyn y temtiai Ananïas a Sapphira yr Ysbryd 
Glan, pan y beiddiasant ymhyfau ar ei hollwybodaeth ef, 
fel pe na's gallasai efe gael eu pechod allan; neu ar ei 
sancteiddrwydd, fel pe buasent yn dysgwyl iddo ef gefnogi 
eu twyil. Yn y golygiad yma hefyd y dywedir ddarfod i 
Ananïas ddywe2 yl celwydd wrth yr Ysbryd Gl, adn. 3, 


U 


40 Dwyfoldeb a_ phersonoliaeth 


yr hyn sydd yn cynnwys tybiaeth o berson galluog i 
wrando a derbyn tystiolaeth ; canys gau dystiolaeth yw 
eelwydd. Felly hefyd, y dywedir ei fod ef yn cael ei wrth- 
wynebu, Act. ?. ô1, yr hyn yw gwrth-weithrediad moesol y 
naill berson i arall. Gorchymynir i ni hefyd na thristâom 
Lan Yspryd Duw, Eph.4. 30; ac am y rhai gynt dywedir, 
“ Hwythau oeddynt wrthryfelgar, ac a ofidiasant eì Yspryd 
sanctaidd ef,” Esa. 69. 10. Mae y pethau hyn mor eglur a 
phendant, fel na syflir ffydd credinwyr gan dwyll-ddadl- 
euon ein gwrthwynebwyr. 

Mae y gwirionedd yma yn eglurach fyth yn mhregeth 
ein Gwaredwr, Matt. 12.24, yn nghylch y pechod yn erbyn 
yr Ysbryd Glan; yn yr hon y gwahaniaethir yr Ysbryd 
oddiwrth y Mab yn bennodol; a llefarir am y naill a'r llall, 
gyda golwg ar yr unrhyw bethau, yn yr un dull. 

Yn awr pe na byddai yr Ysbryd yn ddim amgen na 
gallu Duw yn bresenol gyda Christ, ni's gellid llefaru yn 
erbyn Crist a'r gallu hwnw ar wahân. Cablai y Pharise- 
aid, gan ddywedyd, ei fod ef yn bwrw allan gythreuliaid 
trwy bennaeth y cythreuliaid. Fel person y golygent hwy 
ef, ac felly y'i darlunient oran enw,natur, a swydd. I hyn, 
attebai yr Iesu, ei fod ef yn bwrw allan gythreuliaid trwy 
Ysbryd Duw; Person Dwyfol ar gyfer un diaflaidd ;—ac 
yna efe a'u rhybuddiai i ochelyd cablu yr Ysbryd hwnw, 
trwy brïodoli ei weithrediadau i'r diafol ;—ac y mae cabl- 
edd yn ei erbyn ef, yn amlygu yn uniongyrchol pwy yw 
efe. Addefir y dichon fod cabledd yn erbyn y Tad, Lef. 
24.11. Dywedir yma fod y Mab, fel Person gwahaniaeth- 
ol yn cael ei gablu; ac ychwanegir y dichon i'r Ysbryd 
Glan yn wahaniaethol hefyd, gael ei gablu, neu fod yn 
wrthddrych union-gyrchol y pechod anfaddeuol. Gan . 
hyny, nid yw tybied nad yw yr Ysbryd Glan yn Berson 
Dwyfol, ond megis pe byddai dynion yn brenddfdiM| tra 
yn ymddangos yn effïo. 

Gobeithiaf ein bod trwy y tystiolaethau hyn, wedi profi 
yn ddigon helaeth, fod yr Ysbryd Glan yn Berson Dwyfol, 


i! b^ nu 
^l 


yr Ysbryd Glan, 8c. âl 


sanetaidd, doeth, hunan-hanfodol, a hunan-ddigonol, gogyd- 
gyfrannogol â'r Tad a'r Mab o'r natur Ddwyfol; yr hyn a 
ymddengys yn eglurach wrth ystyried y tystiolaethau can- 
lynol;— 

1. Efe a elwir yn Dduw mewn modd pendant; a chan fod 
enw Duw yn cael ei roddi arno ef yn union-gyrchol, gyda 
golwg ar bethau ysbrydol, neu bethau a berthynant yn ar- 
bennig i Dduw ; rhaid ei fod ef yn feddiannol ar natur Duw 
hefyd. Dywedir fod Annanïas yn dweyd celwydd wrth yr 
Ysbryd Glan; ac ychydig yn mlaen yn y bennod eglurirhyn 
trwy ddywedyd, “Ni ddywedaist gelwydd wrth ddynion 
ond wrth Dduw.” Yr un person a ddynodir yn y naill le a'r 
llall, o ganlyniad, mae yr Ysbryd Glan yn Dduw. Felly 
hefyd y'i gelwir ef yn Arglwydd, mewn ystyr brïodol i 
Dduw yn unig. “ Eithr yr Arglwydd yw yr Yspryd.” 
2 Cor. 3.17, 18; “ac nyni anewidir o ogoniant i ogoniant, 
megis gan Yspryd yr Arglwydd ;” felly gwelwn yma hef- 
yd, weithrediadau dwyfol yn cael eu prïodoli iddo ef. 
Cesglir hyny hefyd yn gymhwys trwy gydmaru y naill 
ysgrythyr â'r llall yn deg, lle y canfyddwn fod yr hyn a 
leferir am Dduw yn Aollol felly mewn un lle, yn cael ei 
brïodoli yn union-gyrchol i'r Ysbryd Glan mewn lle arall: 
—Er esampl, “ Rhoddaf hefyd fy nhabernacl yn eich 
. mysg; ac ni ffieiddia fy enaid chwi; A mi a rodiaf yn 
eich plith, a byddaf yn Dduw i chwi, a chwithau a fyddwch 
yn bobli mi.” Lef. 26. 11,12. A'r apostol a dystiolaetha 
fod yr addewid hon wedi ei chywiro, “ Canys teml y Duw 
byw ydych chwi, fel y dywedodd Duw, Mi a breswyliaf 
ynddynt, ac a rodiaf yn eu mysg,” &c. 2 Cor. 6. 16. Ond, 
pa fodd, a chan bwy y gwneir hyn? “Oni wyddoch chwi 
mai teml Duw ydych, a bod Yspryd Duw yn trigo ynoch ? 
—canys sanctaidd yw teml Duw, yr hwn ydych chwi.” 
I Cor. 2.16, 17. Gan hyny, os Duw a addawid gynt i 
breswylio yn ei bobl, ac i'w gwneuthur yn deml iddo ei 
hun, yna mae yr Ysbryd Glan yn Dduw ; canys efe yw yr 

p 


WW Ya. 
mA > MM 
î 'd 


49 Gweithredoedd neillduol yr Ysbryd Glan 


hwn sydd yn ol yr addewid hon yn preswylio ynddynt 
hwy. 

' Sylwch, yn y lle olaf, fod rhagoriaethau Dwyfol yn cael 
eu prïodoli iddo ef; megis tragywyddoldeb,—efe yw yr 
“Yspryd tragywyddol,” Heb. 9. 14. Anfeidroldeb,—“I 
ba le yr âf oddiwrth dy Yspryd? ac i ba le y ffoaf o'th 
wydd ?”  Hollalluogrwydd, Mic. 2. 7. cymh. Esa. 40. 28. 
— Rhag-wybodaeth,—Yr oedd yn rhaid cytlawni yr ysgry- 
thyr yma a rag-ddywedodd yr Yspryd Glan trwy enau 
Dafydd am Judas, Act. 1. 16.—MHollwybodaeth,—“Canys yr 
Yspryd sydd yn chwilio pob peth, ïe, dyfnion bethau Duw 
hefyd,” I Cor.2.10,11. 

Arferir dadleu y gweithredoedd dwyfol a brïodolir iddo 
i'r un perwyl yn gyflredin, ond, gan y cawn ni achlysur i 
sylwi arnynt yn wahaniaethol eto, nid ymhelaethwn ar 
hyny yma. Gall y sylwadau uchod fod yn ddigonol i 
ddangos pwy yw efe, am weithredoedd a gras yr hwn yr 
amcanwn ymdrin. 


PEN. IV. 


Gweithredoedd neillduol yr Ysbryd Glan yn y 
Greadigaeth gyntaf. _ 


Gan fy mod yn amcanu ymdrin am y gweithredoedd 
hyny, a brïodolir yn neillduol i'r Ysbryd Glan, gallai fod 
yn fuddiol i ni yn gyntaf ymadroddi am y gweithredoedd - 
ydynt yn gyffredin i'r Duwdod. Mae pob gweithrediadau. 
dwyfol, mewn natur a gras, yn cael eu prïodoli îi Dduw yn 
hollol felly, gan fod yr amryfal bersonau dwyfol yn anwa- 
hanol yn eu gweithrediadau, yn gweithredu trwy yr un 
ewyllys, an un doethineb, yr un gallu. Gan hyny, mae 
pob un o'r personau yn awdwr dh gwaith o'r .eìddo Duw, 
gan fod pob person yn Dduw, a'r natur ddwy 
achos mawr anwahanol o bob gweithredoedd d 


y 
yn y Greadigaeth gyntaf. 43 


y personau dwyfol yn un mewn sylwedd, ond yn eu dull o 
ymfodoli, y mae gwahaniaethiad a threfn yn eu mysg. 
Am hyny y mae pob gwaith dwyfol yn cael ei brïodoli yn 
bennodol i bob person, ac mewn modd arbennigiiun: fel y 
mae crêadigaeth yn cael ei brïodoli i'r Tad, Act. 4. 24.— 
i'r Mab, Ioan 1. 3.—ac i'r Ysbryd, Job 33. 4; ond mewn 
modd arbennig fe'i prïodolir i'r Tad, ac yn hollol i Dduw, 
yn Dad, Mab, ac Ysbryd. 

Priodolir gweithredoedd dwyfol mewn modd wb rna i 
un person yn neillduol, pan y mae argraffiad neillduol o 
brïodolderau rhagoriaethol y Person Dwyfol hwnw, yn cael 
ei wneyd ar y gwaith ei hunan ; megis o allu ac awdurdod y 
Tad ar yr hen greadigaeth ; ac o ras a doethineb y Mab yn 
y newydd; neu, pan y mae ymostyngiad neillduol mewn 
un person i waith, i'r hyn y bydd personau-eraill yn cyd- 
unaw drwy gymeradwyaeth a chydsyniaeth. Y cyfryw 
oedd cymeriad y natur ddynol gan y Mab, a'r cyfryw 
ydoedd ymostyngiad yr Ysbryd Glan i'w swydd, yr hyn 
sydd yn rhoddi hawl arbennig iddo o'i weithredoedd 
neillduol ei hunan. 

Yn gymmaint a bod trefn y gweithrediadau gwahanol 
bersonau yn ymddybynu ar drefn eu hymfodoliaeth, prïod- 
olir y gweithredoedd cwblhaol a_pherffeithiol i'r Ysbryd 
Glan, ac yn hyn hefyd y mae cryn ddirgelwch. _ Prïodolir 
dechreuad y gweithrediadau dwyfol i'r Tad; “canys o 
hono ef, a thrwyddo ef, ac iddo ef y mae pab, i At 
Prïodolir sefydlu a chy nnal pob peth i'r Mab: “ canys 
y mae efe cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yíi 
cydsefyll; ;” a phrïodolir perffeithiad yr holl bethau hyn i'r 
Ysbryd Glan, fel y gallwn weled wrth fyned rhagom. 

Wedi rhag nodi y pethau hyn, nyni a awn Web on 
ystyried gweithrediadau neillduol yr Ysbryd Glan mewn 
natur a gras, neu yn yr hen grêadigaeth a'r newydd. 

Y rhanau cyffredinol o'r grêadigaeth ydynt y nefoedd 
a'r ddaiar, a'u lluoedd hwynt; ffurfiad a pherffeithiad yr 
byn a brïodolir yn neillduol i Ysbryd Duw. Am y nefoedd 


4 Gweithredoedd neillduol yr Ysbryd Glan 


y dywedir. “Efe a addurnodd y nefoedd a'i Yspryd; ei 
law ef a luniodd y sarph dorchog;”—ganddo ef y'u cyw- 
reiniwyd, ac y'u trefnwyd; efe a'u haddurnodd â'r lloer a'r 
ser, ac a'u gwnaeth yn brydferth a gogoneddus, i arddang- 
os ardderchawgrwydd ei allu a'i ddoethineb. 

Yn gyffelyb hefyd y dywedir am y ddaiar, Duw yn'y 
dechreuad a grêodd y byd isod yma o ddim, yn dryblith 
cymmysg o ddaiar a dwfr. Wedi gwneuthur y defnydd 
cymmysg yma, “ Yspryd Duw a ymsymmudodd ar wyneb 
y dyfroedd.” Mae y gair MERACHEPHETH, a gyfieithir 
ymsymmud, yn dynodi ysgogiad tyner, cyffelyb i ymsym- 
mudiad colomen ar ei nyth er gweinyddu gwres bywiol i'w 
hwyau, neu i feithrin ei rhai bach. Hebddo ef, yr oedd y 
cyfan yn dryblith (chaos) di drefn ; ond trwy ymsymmud- 
iad Ysbryd Duw arno, efe a gyfrannodd allu ffrwythloni 
i'r byd. Gweinyddodd egwyddorion yr holl rywiau a 
ffurfiai o bethau, y rhai mewn amrywiaeth annirnadwy a 
gyfansoddantlu a harddwch y byd; ac y mae yr hanes 
yma am ddechreuad pob peth, yn tra rhagori ar ddim a 
gawn ni gan neb o'r philosophyddion, hen na diweddar :— 
ac, megis yn y greadigaeth gyntaf, felly yn barhaus yn 
ngoruchwyliaeth rhagluniaeth, mae y gwaith o feithrin y 
creaduriaid, yn cael ei brïodolì i'r Ysbryd Glan: “'Ti a 
guddi dy wyneb, hwythau a drallodir, dyg? ymaith eu 
hanadl, a_threngant, a» dychwelant i'w llwch.” Sal. 104. 
29, 30. Mae pob rhyw greaduriaid yn diflanu ac yn 
marw; y ddaiar sydd yn ymddangos bob blwyddyn fel pe 
byddai yn nychu ; ond “ Pan ollyngych dy Yspryd y crêir 
hwynt, ac yr adnewyddi wyneb y ddaiar.” Mae Ysbryd 
Duw, swydd yr hwn yw cynnal y grêadigaeth, yn dwyn 
arlwy newydd o greaduriaid i fod, yn lle y rhai ydynt yn 
cwympo ymaith, megis dail oddiar y coed, gan ddychwelyd 
beunydd i'r llweh. 'Trwy ei ddylanwad effeithiol ef, y mae 
pob peth yn ymadnewyddu; a wyneb natur yn cael ei 


addurnaw o newydd; ond, rhaid ìi ni doo gn ” 
Ysbryd Glan yn ei berthynbo â â Gn dyn. 


U 


yn y Greadigaeth gyntaf. 45 


Gellir golygu dyn, naill ai yn naturiol, gyda golwg ar 
rannau cyfansoddol ei fod; neu yn foesol, gyda golwg ar 
ci egwyddorion o ufudd-dod. Am y cyntaf, dywedir, “ A'r 
Arglwydd Dduw a luniasai y dyn o bridd y ddaear, ac a 
anadlasai yn ei ffroenau ef anadl einioes; a'r dyn a aeth 
yn enaid byw.” Gen. 2.7. Pridd oedd y defnydd o'r hwn 
yii lluniasid; a chrybwyllir hyn, er arddangos gallu a 
doethineb yr Awdwr mawr, yr hwn o'r fath ddefnyddiau 
salw, a allai ffurfio y fath adail ardderchog a'r corff dynol ; 
ac i ddarostwng dyn trwy yr adgoffâad o waeledd eiddefn- 
ydd dechreuol. Ac i'r pridd lluniedig yma, Duw a anadl- 
odd anadl einioes; —ysbryd anfarwol; rhyw beth o honaw 
ei hunan yn union-gyrchol, ac nid o unrhyw ddefnydd 
rhag-greadigol. Fel hyn gwnelid dyn yn rhyw fath o 
grêadur canol, rhwng yr angelion frŷ, a'r anifeiliaid isod. 
Ei gorff a luniwyd yn gyffelyb i'r anifeiliaid, o ddefnydd; 
a'i enaid oedd gynnyrchiad union-gyrchol gallu dwyfol, fel 
yr angelion. Gwaith yr Ysbryd Glan ydoedd hyn, canys 
yr un ydyw Ysbryd Duw ac Anadl Duw, ond bod y naill 
yn enw prïodol, a'r llall yn gyffelybiaethol. Prïodolir 
creadigaeth y corff a'r enaid iddo ef. “Yspryd Duw a'm 
gwnaeth, ac anadl yr Hollalluog a'm bywioccâodd i.” Job 
93. 4. Ac fel hyn y lluniwyd dyn, perffeithiad y grêadig- 

. aeth isod, ganddo Ef, i'r hwn yr ymddiriedwyd perffeithiad 
pob rhyw weithredoedd dwyfol mewn modd arbennig. 

Ond, y mae yn angenrheidiol i ni ystyried dyn, gyda 
golwg ar eì gyflwr moesol hefyd ; ac y mae hyn yn cael ei 
ddynodi yn Gen. 1. 26, 27,—“Duw hefyd a ddywedodd, 
Gwnawn ddyn ar ein delw ni, wrth ein llun ein hunain.— 
Felly Duw a grêodd y dyn ar ei ddelw ei hun, ar ddelw 
Duw y crêodd efe ef.” Yn feddiannol ar uniondeb natur 
trwyadl, a ehymhwysder i ddirnad ewyllys Duw gyda 
golwg ar y ddyledswydd ofynol ganddo ef; a thueddfryd 
rhydd, di attalfa tu ag at y ddyledswydd hono. Hyn oll 
oedd effaith gweithrediadau union-gyrchol yr Ysbryd 
Glan; canys yn adferiad y galluoedd hyn i'n heneidiau 


46 Dull y gweinyddiad 


trwy adenedigaeth, tystiolaethir yn amlwg mai efe yw yr 
Awdwr o honynt. Eph. 4. 24. Trwy hyn y mae efe yn 
adferu ei waith ei hun, ac fel hyn y gellir dywedyd fod 
Adda wedi derbyn Ysbryd Duw yn ei ddiniweidrwydd. 

Nid yw gweithredoedd Duw wedi eu gorphen fel hyn yn 
cael eu gadael gan yr Ysbryd Glan. Canys megis y mae 
eadweidiaeth y byd yn ymddibynu ar ddylanwad grym- 
mus rhagluniaeth Ddwyfol, felly y mae i'r Ysbryd ei 
weithrediadau neillduol yn mhob peth, naturiol ac anifeil- 
aidd, rhesymol a moesol. Mewn perthynas î'r cyntaf, nyni 
a welsom fod olyniad o greaduriaid, ac adnewyddiad blyn- 
yddol wyneb y ddaiar oddiwrtho ef. Ac yn y gweithred- 
iadau moesol a rhesymol, y cyfryw ag y trefnir amgylch- 
iadau pwysig y byd trwyddynt, y mae ganddo ef law fawr 
hefyd. O'i weithrediadau grymmusawl ef y mae doethineb, 
ymrôad, a gwroldeb yn deillio, y rhai a gynnyrchasant y 
cyfryw effeithiau grymmusawl. Felly y daeth Ysbryd 
Duw ar Othniel, i'w feddiannu â doethineb ï lywodraethu, 
ac â gwroldeb i ryfela. Fel hyn yr anfonodd Duw ei 
Ysbryd ar Cyrus, ei enneiniog, i'w gymhwyso ef i'r gwaith 
mawr yr oedd efe i'w gyflawni. Esa. 45. 1. Fel hyn hefyd 
y galluogid Sorobabel i adeiladu y deml er y gwrthwyneb- 
iad cryfaf, fel y byddai yn amlwg i bawb, fod y gwaith 
wedi ei gyflawni, “nid trwy lu, ac nid trwy nerth, ond 
trwy Yspryd yr Arglwydd.” Zech. 4. 6. 


PEN Vs 
Dull y gweinyddiad o'r Ysbryd Glan. 


Cyn yr ymdrinom am waith yr Ysbryd yn y greadigaeth 
newydd, mae yn ofynolini ystyried natur y gweinyddiad 
o honaw gan Dduw; ac o'i ymroddiad yntau ei hunan i'r 
gwaith ; ac y mae yr hyn oll sydd genyf i'w gynnyg i'ch 
sylw ar hyn yn gynnwysedig yn yr eglurhad o'r testunau 


'La an Y 


o'r Ysbryd Glan. 47 


hyny yn y rliai y'i datguddir. Gan hyny rhaid i ni ystyr- 
ied, 1. Pa beth a ddysgir i ni ar du y Tad, mewn perthynas 
i'r Ysbryd a'i waith; ac yn 2. Yr hyn a berthyna yn 
union-gyrchol iddo ef ei hunan. 

I. Dynodir gosodiad yr Ysbryd gan Dduw i'w waith, 
mewn pump o ffyrdd gwahanol :— Dywedir ei fod ef yn ei 
roddi ef; yn ei anfon ef; yn ei drefnu ef; yn ei dywallt 
ef ; yn ei roddi, neu ei osod arnom mi. 

1. Dywedir fod Duw yn ei roddi ef: “ Pa faint mwy y 
rhydd eich Tad o'r nef, yr Yspryd Glan i'r rhai a ofyno 
ganddo.” Luc 11.13. “ Sef o'r Yspryd a roddes efe i ni.” 
l Ioan 3. 24 ; ac mewn llawer o fannau eraill. Yn awr, 
mae y rhoddiad yma o'r Ysbryd yn dynodi awdurdod, 
rhyddid, a haelioni, ar du Duw.—Mae yn dynodi awdur- 
dod ; canys mae yn rhaid i'r sawl a fyddo yn rhoddi unrhyw 
beth, fod yn meddu awdurdod i'w roddi. Mae hyn yn 
arwyddocau rhyddid hefyd; canys am yr hyn a roddir, 
gellid ei attal. Dawn Duw yw hyn,—nid pwrcas ein 
hymdrechion ni, na gwobrwy ein teilyngdod. Sonia rhai 
dynion am bwrcasu gras a gogoniant; ond y mae y pethau 
hyn i'w prynu “heb arian a heb werth.” Ni chydnebydd 
yr Ysgrythyrau ddim a all dynion ei deilyngu iddynt eu 
hunain ond marwolaeth; “ dawn Duw yw bywyd tragyw- 
. yddol.” Mewn cyfattebiad i'r golygiad yma, dywedir fod 
credinwyr yn ei dderbyn ef; “ A hyn a ddywedodd efe am 
yr Yspryd, yr hwn .a gai y rhai a gredent ynddo ef ei 
dderbyn.” Ioan 7. 39; a thrachefn, “ A nyni a dderbynias- 
om, nid yspryd y byd; ond yr Yspryd sydd o Dduw.” 
1 Cor. 2. 12. Mae rhoddi a derbyn yn ymadroddion perth- 
ynasol, y naill yn tybied y llall ;—ac megis y mae yr ym- 
adrodd yma yn arwyddocau rhyddid o du y rhoddwr, felly 
hefyd y mae yn dynodi braint a mantais o'n tu ni. Mae 
yr ymadrodd yma hefyd yn arwyddocau haeledd; mae y 
fath ddawn ag sydd yn deillio o haelfrydedd dwyfol : canys 
dywedir fod Duw yn ei roddi i ni yn Aelaeth.. Mae mawr- 
edd y rhodd, rhyddid y rhoddwr, a'r diffyg o deilyngdod yn 


48 Dull y gweinyddiad 


y derbyniwr, yn cyd-dystio mai haelfrydedd yw y ffynhon- 
ell y deilliai o honi; ac O ! mor fawr yw y fraint a'r fantais 
o du y rhai a dderbyniant y rhodd hon! _ Mae rhai yn wir 
yn ei dderbyn ef i ryw ddyben neillduol, heb dderbyn gwir 
les i'w heneidiau yn y diwedd. Maent yn derbyn ei ddon- 
iaw yn unig, heb dderbyn ei ras ; fel y rhai hyny a broff- 
wydent, ac a fwrient allan gythreuliaid, eto a barhâent yn 
“ weithredwyr anwiredd,” ac felly yn wrthodedig yn y 
diwedd ; ond nid oes dim rhoddiad o'r*Ysbryd Glan, nad 
yw yn ddeionus yn ei natur ei hunan, yn tueddu i ddyben 
da, a chymhwysder ynddo i wneuthur lles i'r derbynydd ;— 
canys er y dichon na byddo dyben union-gyrchol rhai don- 
iau i wneuthur daioni ysbrydol i'r derbynydd, ond adeilad- 
aeth eraill ;—eto mae yr ardderchawgrwydd hwnw ynddynt, 
a all dueddu i les mawr. Ac yn y cyflredin, mae gwneyd 
yn gyfrannog o'r Ysbryd Glan, yn rhagorfraint annhraethol 
werthfawr. 

2. Dywedir fod Duw yn ei anfon ef. “ Eithr y Diddan- 
ydd, yr Yspryd Glan, yr hwn a enfyn y Tad yn fy enw i,” 
Ioan 14. 26. A dywedai Crist, “Eithr pan ddel y 
Diddanydd, yr hwn a anfonafi chwi oddiwrth y Tad.” 
Ioan 16.26. Mae hyn hefyd yn dynodi awdurdod, rhydd- 
id, a haeledd. Nid yw y gair yn naturiol yn arwyddocau 
namyn ysgogiad llêawl ; megis y mae y neb a-anfonir yn 
symmud o'r naill le i'r llall; ond, fel y mae newidiad 
llêawl yn annghyson â Aoll bresenoldeb yr Ysbryd, mae 
yn rhaid i ni addef fod cyffelybiaeth yn y gair hwn ; felly 
dywedir fod Duw yn “cyfodi allan o'i le;” ei fod ef yn 
“ gostwng y nefoedd ac yn disgyn ;” ei fod ef yn “disgyn 
i weled y ddinas a'r twr” a adeiladai dynion. Ac y mae 
yn eglur nad rhyw ysgogiad llêawl a olygir yn y geiriau 
hyn, namyn cyffelybiaeth oddiwrth ddull marwolion; 
canys ni all crêadur gynnyrchu unrhyw effeithiau lle na's 
— byddo. Felly y mae anfoniad yr Ysbryd yn arwyddo nad 
ydyw efe yn cynnyrchu yr effeithiau bendigedig o'i allu 
a'i ras, ond yn y rhai yr anfonir ef attynt, Nid oedd efe 


o'r Ysbryd Glan. 49 


o'r blaeu yn, neu gyda y person hwnw, i'r dyben neillduol, 
i'r hwn y'i hanfonir can y Tad; ac y mae hyn yn profi, 
wrth fyned heibio, nad yw ef yn gyffredinol i bawb; neu 
yn oleuni sydd yn goleuo pob dyn, ac yn yr hwn y gallai 
pawb fod, pe mynnent, canys yn ol y golygiad hwnw, ni 
byddai le i'r weithred neillduol yma o'i anfon ef; yr hyn 
sydd yn arwyddo dewisiad o'r gwrthddrych i'r hwn y'i 
hanfonid. 

3. Dywedir fod Duw yn trefnu yr Ysbryd. “Yr hwn 
gan hyny sydd yn trefnu ì chwi yr Yspryd,” Gal.3. 5. Yr 
hwn sydd yn cyfrannu o'r Ysbryd yn helaeth a pharhaus i 
chwi. Felly hefyd y dywedir yn Phil. 1. 19. “Canys mi 
a Wn y digwydd hyn imi er iachawdwriaeth, trwy eich 
gweddi chwi a chynnorthwy Yspryd Iesu Grist;” neu yr ar- 
lwy ychwanegol o Ysbryd Iesu Grist; fel y dynoda y geiryn 
(epichoregia.) Mae ar y rhai a dderbyniasant yr Ysbryd 
angen cyfrannogi o'i ddoniau yn helaethach beunydd; a 
hyn a roddir trwy drefniad yr Ysbryd gan Dduw i'r cred- 
inwyr. 

4. Dywedir fod Duw yn rhoddi ei Ysbryd yn, neu ar 
ddynion, “ Rhoddais fy Yspryd arno.” Esa. 42.1. Gweith- 
rediad effeithiol Duw yw yr hyn a olygir yma. Mae efe, 
nid yn unig yn rhoddi, ac yn anfon ei Ysbryd i'w bobl, ond 
_ yn ei osod arnynt hwy mewn gwirionedd, fel y maent 
mewn gwirionedd yn gyfrannogion o honaw ef. Mae efe 
yn doniaw eu calonau a'u meddyliau âg ef yn effeithiol, i'r 
gwaith a'r dyben amcanedig i'w gyflawni ganddo. 

"&. Dywedir yn fynych fod Duw yn ei dywallt ef: “Wele, 
mi a dywalltaf fy Yspryd i chwi.” Diar. 1.23. Mae yr 
ymadrodd pwysig hwn, pa le bynnag y'i canfyddir, yn cy- 
feirio yn union-gyrchol at amserau yr Efengyl ; canys er fod 
Duw wedi rhoddi ei Ysbryd mewn rhyw fesur o'r blaen, 
ni's tywalltwyd ef hyd amser goruchwyliaeth yr efengyl. 
Cynnwysa yr ymadrodd hwn dri pheth; 1. Gweithred 
nodedig o haelfrydedd dwyfol. Mae tywallt yn arwyddo 
cyfiawnder oll-ddigonol, fel y tywallt y cymmylau wlaw; 


50 Dull y gweinyddiad 


ac am hyny y dywedir fod adnewyddiad yr Ysbryd Glan 
yn cael ei dywallt arnom yn helaeth. DYM pechad- 
uriad at Dduw gynt trwy g rfrannogiad helaeth o'r Ysbryd ; 
a pha beth bynnag a hôno rhai i'r gwrthwyneb, mae yn 
rhaid i ddynion gael y cyffelyb driniaethau, neu feirw yn 
eu pechodau. 2. Mae y tywalltiad yma o'r Ysbryd, yn 
golygu doniau a grasau yr Ysbryd, aenid ei Berson,—canys 
lle y rhoddir ef, efe a roddir yn hollol, heb na mwy na llai; 
ond gall ei ddoniau a'i rasau ef gael eu rhoddi yn helaethach 
i'r naill na'r llall, ac i'r un person y naill bryd ragor y llall. 
9. Mae yr ymadrodd yn golygu ei ddylanwadau puredig- 
aethol a dyddanusol.  Cydmerir ef i ddwfr yn aml;—“Ac a 
daenellaf arnoch ddwfr glan, fel y byddoch lan.” Ezec. 96. 
25. Felly y galwai ein Harglwydd ef, “afonydd o ddwfr ;” 
a chyda golwg ar yr adfywiad a bair efe ar y rhai y'i tyw- 
elltir arnynt, efe a gydmerir i wlaw, “Canys tywalltaf 
ddyfroedd ar y sychedig, a ffrydiau ar u sychdir;” hyny 
yw, “ Tywalltaf fy Yspryd ar dy had, a'm bendith ar dy 
hiliogaeth.” Mae efe yn dyfod ar ddaiar sychlyd ddi- 
ffrwyth calonau dynion, gan beri iddynt flaen-darddu a 
' chynnyrchu ffrwythau sancteiddrwydd a chyfiawnder ; ac 
fel hyn y mae Crist trwy ei Ysbryd, yn dyfod “fel gwlaw 
ar gnu gwlan, fel cawodydd yn dyfrhau y'ddaear,”—Yr 
Arlwy dd da a roddo beunydd i ni o'r yW a'r cawod- 
ydd gwerthfawr hyn ! 

2. Nyni a awn rhagom i ystyried yr hyn a_brïodolir i'r 
Ysbryd ei hunan gyda golwg ar ei ymroddiad i'r gwaith, 
oddiwrth yr hyn y gwelir yn eglur ei fod ef yn ymddwyn 
yn y cyfan fel gweithredydd gwirfoddol. 

Yn gyntaf, Y mae efe yn deillio oddiwrth y Tad; ac yn 
gymmaint a'i fod ef yn Ysbryd y Mab hefyd, y mae efe yn 
deillio oddiwrth y Mab yr un modd: “ Yspryd y gwirion- 
edd, yr hwn sydd yn deillio oddiwrth y Tad, efe a MM 
aetha am danaf fi.” Ioan 15. 26. De Si 

1. Mae i'r Ysbryd Glan, ddeilliad naturiol neu bersonol ; 
yr hyn a ddynoda ei berthynas drigo i'r Tad a'r. 


mn nn 
WY 


-” 


o'r Ysbryd Glan. ôl 


Mab. Y mae efe o honynt hwy trwy dragywyddol ddeill- 
iad ; ond y mae dull y deilliad yma yn annirnadol i ni tra 
yn y fuchedd hon. 

2. Mae i'r Ysbryd ddeilliad gweinyddol hefyd; sef ei 
ddyfodiad oddiwrth y Tad, yn ei ymroddiad i'w waith, yr 
hyn oedd weithred wirfoddol o'i ewyllys da ei hun yn unig. 
Fel hyn y mae efe yn deillio oddiwrth y Tad, o'i ewyllys 
da ei hunan, mewn cydsyniad a'i anfoniad ef o honaw ì 
gyflawni bwriadau ei ewyllys, a chynghorion ei ras. 

Yn ail. : Yn gyffelyb hefyd y dywedir am dano ef ei fod 
yn dyfod:—“Onid af fi ni ddaw y Diddanydd attoch 
chwi.” Ioan 16. 7. Mae ei ddyfodiad yn arwyddocau ei 
fod ef o'i wir ewyllys a'i gydsyniad ei hunan, yn gweith- 
redu er cyflawni ewyllys y Tad, yn y lle, neu y modd, na's 
gwnai o'r blaen, ac fel hyn y cyfarwyddir ein ffydd i 
weithredu gyda golwg ar yr Ysbryd. Canys nyni a allwn 
weddïo ar iddo ei roddi a'i anfon efi ni, yn ol ei addewid- 
ion; a gallwn weddïo arno ef, am ddyfod o honaw attom 
ni, i'n sancteiddio a'n dyddanu Hn; yn ol ei swydd a 
gymerodd efe arno ei hun. 

Yn drydydd. Dywedir ei fod yn syrthio ar ddynion; 
“A Phedr eto yn llefaru y geiriau hyn, syrthiodd yr 
Yspryd Glan ar bawb a oedd yn clywed y gair.” Act. 10 
44. Yn yr ymadrodd yma dynodir mawredd a sydyn- 
rwydd; megis pan ddisgynodd y tân, yr hwn oedd yn 
gysgod o'r Ysbryd, ar aberth Elïas, synai y rhai a'i gwel- 
ent, gan waeddi allan, “ Yr Arglwydd, efe sydd Dduw !” 

' Pa le bynnag y defnyddir y gair yma am dano ef, fe lefarir 
am ryw weithrediadau annghyffredinol er amlygiad o'i 
bresenoldeb a'i allu; a hyny yn neillduol pan na ddys- 
gwylid y fath fendith. 

Yn bedwerydd. Wedi dyfod, dywedir ei fod yn gor- 
phwys ar y personau i'r rhai y'i rhoddir, ac y'i hanfonir; 
megis yn Esa.11.2. “Ac Yspryd yr Arglwydd a orphwys 
amo ef;” hyny yw, efea erys neu a breswylia arno ef. 


; 


yd 


2 Dull y gweinyddiad 


Felly y gorphwysodd Ysbryd yr Arglwydd ar EJiseus, 
2 Bren. 2. 9; ac yn 1. Pedr 4. 14, dywedir fod “ Yspryd 
y gogoniant, ac Yspryd Duw yn gorphwys” ar y saint. 
Mae y gair yn arwyddo hyfrydwch a pharâad; ac y mae 
efe yn aros lley mae yn gorphwyso. Dywedai y Gwared- 
wr y byddai iddo aros gyd a'i bobl yn dragywyddol. Ioan. 
14. 16. Efe a ddaeth at ryw ddynion i'w cyffroi at ryw 
orchwyl neillduol yn unig; ond, lle y mae efe yn gor- 
phwyso, fel yn y gwaith o sancteiddio a dyddanu, y mae efe 
yn aros yno gyd ag ymhyírydiad. 

Yn bummed: Dywedir ei fod ef yn ymadael oddiwrth 
ryw rai. Fel hyn y ciliodd Ysbryd yr Arglwydd oddiwrth 
Saul, I Sam. 16. 14; a Dafydd a weddïai ar Dduw, gan 
ddywedyd, “ Na chymmer dy Yspryd Sanctaidd oddi- 
wrthyf,” Sal. ôl. ll. Wrth ei ymadawiad oddiwrth 
ddynion y deallir, ei fod yn rhoddi i fynu weithredu 
ynddynt fel cynt; a chan belled ag y byddo hyn yn gosb- 
awl, dywedir ei fod yn cael ei gymeîyd ymaith. Fel hyn 
yr ymadawodd efe â Saul, pan na's cynnorthwyai ef mwy- 
ach â galluoedd i lywodraethu fel brenin... Mae ymadaw- 
iad Ysbryd yr Arglwydd, naill ai yn hollawl neu mewn 
rhan. Gwnaethpwyd rhai yn gyfrannogion o'i ddoniau ef, . 
derbyniasant oleuni oddiwrtho, buant yn proffesu yr efeng- 
yl, a chyflawnasant lawer o ddyledswyddau ; eêo maglwyd 
hwy gan eu temtasiynau, gorchfygwyd hwy gan eu 
chwantau, a throisant drachefn at ynfydrwydd :—mae yr 
Ysbryd Glan yn llwyr gilio oddiwrth y cyfryw; yn eu 
. rhoddi i fynu iddynt eu hunain, ac ìi chwantau eu calonau 
eu hunain ; mae eu holl ddoniau yn gwywo; eu goleuni 
yn diffoddi; a hwythau yn cael tywyllwch yn lle gweled- 
igaeth. Mae cyflwr y cyfryw yn wir druenus! Efe a 
all gilio hefyd oddiwrth y credinwyr eu hunain; ond 
mewn rhan yn unig, ac âm dymhor; canys yn gymmaint 
a'i fod wedi ei roddi iddynt yn y cyfammod gras, mae yr 
addewid yn bendant, na bydd iddo byth ymadael â hwy, 
yn hollol a thrwyadl, Esa. 59. 21. A'n Hiachawdwr 


o'r Ysbryd Glan. 3 


bendigedig a'n hysbysa, am bwy bynnag a yfai o'r dwfr a 
roddai efe iddynt, can olygu ei Ysbryd sancteiddhaol, na 
sychedent yn dragywydd; hyny yw, na byddai iddynt 
byth mwyach fod yn hollol amddifaid o honaw ef. Y mae 
hwn “yn ffynnon o ddwfr, yn tarddu i fywyd tragywydd- 
ol:” ond efe a all gilio dros amser, o ran graddau, ac eff- 
eithiau teimladwy dwyfol ras. Gall credinwyr gael eu 
gollwng dan nychiadau ysbrydol, a llawer o lesgrwydd ; a 
gall fod y pethau a fyddo yn ol, neu yn weddill ganddynt, 
yn barod i farw. Efe a all ymguddio, neu adael ei bobl 
dros ychydig, am ba achos y dichon iddynt hwythau fedd- 
wl ei fod ef yn eu llwyr adael a'u gwrthod; ond nid yw 
efe byth yn cilio yn hollol oddiwrth y cyfryw rai. 


LLYFR 1I. 


GWEITHREDIADAU NEILLDUOL YR YSBRYD DAN YR 
HEN DESTAMENT, YN RHAG ARWEINIOL I'R 
EIDDO DAN Y NEWYDD. 


PENNOD J. 
Prof fwydoliaeth—Ysgrifenu yr Ysgrythyrau— Gwyrthiau. 


Nip oes dim yn ardderchog yn mysg dynion nad yw yn 
brïodoledig i'r Ysbryd Glan; pa un bynnag a fyddo ai . 
rhywbeth anarferol, a goruwch cynnyrchiad egwyddorion 
'naturiol, neu ynte cynnwysedig mewn defnyddiad rhagorol 
o'r egwyddorion hyny; a pha beth bynnag yn nodedig a 
weithredai efe dan yr Hen Destament, yr oedd yn dwyn 
rhyw berthynas yn gyíîredin, os nid bob amser, â Christ a'r 
efengyl, ac felly yr ydoedd yn rhag-barottawl i'w as 
o waith mawr y greadigaeth newydd. 

Gweithredoedd anarferol yr Ysbryd, oeddynt, prophwyd- 
oliaeth, cyfansoddi yr Ysgr. ythyrau, a gwyrthiau. Ac am 
y gweithredoedd hyny o'i, eiddo, y rh&i oeddynt yn gyn- 
nwysedig mewn cyfaddasu y galluodd naturiol atamgylch- 
iadau bywyd, a gwasanaeth yr eglwys, nyni a'u canfydd- 
wn dan y pennau canlynol, mewn pethau gwladol, yn fedr- 
usrwydd i drin achosion gwladol; mewn pethau moesol, 
megis gwroldeb neu ddewrder; mewn pethau naturiol, 


megis cynnydd nerth corfforol; neu mewn doniau d€allawl, 


naill ai mewn pethau LgnsAio, megis pregethii gair 
' Duw; neu yn y celfion, fel Bezaleel ac Aholiab. ,. 
Y ddawn ardderchawg gyntaf o eiddo yr Ysb Fn 


yr hen Destament, a'r hon a ad nryef - 


wi . 


Proffwydoliaeth, &c. 55 


gyrchol i Grist, oedd Proffwydoliaeth; prif ddyben yr hon 
oedd ei rag-hysbysu ef, ei ddyoddefiadau, a'i ogoniant; neu 
ì ordeinio y cyfryw bethau mewn addoliad dwyfol, ag a 
fyddent yn gysgodau a rhagddarluniau o honaw ef; canys 
rhagor-fraint uchelaf yr hen eglwys gynt, oedd clywed 
newyddion am y pethau yr ydym ni yn eu mwynhau yn 
bresenol. Fel y cafodd Moses weled tir Canaan oddiar ben 
Pisgah, a rhagweled yn yr Ysbryd, y prydferthwch sanct- 
eiddrwydd a adeiledid yno, felly prif lawenydd y saint hyn 


oedd craffu ar Frenin y Saint, yn y tir oedd eto yn draphell 


oddiwrthynt hwy. “Am yr hon iachawdwriaeth yr ym- 
ofynodd ac y manwl chwiliodd y prophwydi, y. rhai a bro- 
phwydasant am y grasa ddeuai ichwi. Gan chwilio pa 
bryd, neu pa ryw amser, yr oedd Yspryd Crist yr hwn oedd 
ynddynt, yn ei hysbys pan oedd efe-yn rhag-dystiolaethu 
dïoddefaint Crist, a'r gogoniant ar ol hyny. 'r rhai y 
'datguddiwyd, nad iddynt hwy eu hunain, ond ini, yr 


oeddynt yn gweini yn y pethau a ' fynegwyd yn awri 


chwi.” 1 Pedr 1. iO, 11, 12. Mae swm a sylwedd y 
gwaith proffwydoliaethol yn cael ei osod allan yn y geir- 
iau hyn, Duw ei hun a roddes yr addewid gyntaf o Grist, 
yr hyn oedd sylfaen yr eglwys. Trachefn, efe a gadarn- 
haodd yr addewid hono, trwy ddatguddiad i'r proffwydi, i'r 
rhai y rhoddes efe amlygiadau newyddion o oes i oes, o'i 
Berson, ei ddyoddefiadau, a'i ogoniant. Tra y'u defnydd- 
id fel hyn, yr oeddynt hwythau yn ymdrechu yn ddyfali 
ymgydnabod â'r pethau eu hunain; eto yn ystyried mai 
oes oedd ddyfodol, ac nid hwynt hwy, a gaent fwynâad o'r 
amlygiad gweithredol o'r pethau. Chwilient hefyd yn 
nghylch yr amser yr oedd eu proffwydoliaethau yn debyg 
o gael eu cyflawni, sef pa bryd, a pha ryw amser fyddai; 
neu pa fath “yddai ansawdd yr eglwys yn y dyddiau 
hyny. 

Dechreuodd y eyfranniad o'r ddawn yma yn foreu yn y 
byd, a pharhâodd dros holl yspaid ansawdd rag-barott6awl 
yr egiwys. Arferai Duw lefaru “trwy enau ei sanetaidd 


U bid 


_-—— — 


66. Proffwydoliaeth, &c. 


brophwydi erioed,” medd yr apostol. Datguddiodd Duw 
lawer o bethau i Adda ei hunan, heb yr hyn ni's gallasai 
efe ei addoli ef yn iawn; canys er y gallasai ei oleuni na- 
turiol fod yn ddigonol i'w arwain ef yn y gwasanaeth cref- 
yddol a ofynai deddf crêadigaeth ganddo; eto yr oedd yn 
llwyr annigonol i'w gyfarwyddo am y dyledswyddau perth- 
ynol i'r cyflwr y'i dygasid iddo drwy ddyfodiad pechod i'r 
byd. Am hyny, efe a gyfarwyddid at y cyfryw ordeinhad- 
au o addoliad ag oeddynt yn gymeradwy gan Dduw, ac 
o'r cyfryw yr oedd yr ebyrth. Cofnodir proffwydoliaeth 
Enoch gan yr apostol Judas; ac nid yw yn anhawdd dan- 
gos a phrofi fod yr holl batrieirch cyn y Dylif, yn cael eu 
tywys gan Ysbryd proffwydoliaethol yn nodiad enwau ar 
eu plant hyny oedd i'w holynu yn y llinach gyssegredig; 
a gelwid Abraham yn broffwyd gan Dduw ei hunan, Gen. 
20. 7. 

Yr oedd y ddawn broffwydoliaethol yn effaith union-gyrch- 
ol gweithrediad yr Ysbryd Glan. Felly y tystiai Pedr, 
“Gan wybod hyn yn gyntaf, nad oes un brophwydoliaeth 
o'r ysgrythyr o ddeongliad prïod; canys nid trwy ewyllys 
dyn y daeth gynt brophwydoliaeth; eithr dynion sanctaidd 
Duw a lefarasant, megis y cynhyrfwyd hwy gan yr Yspryd 
Glan.” 2 Pedr 1.20. Nid ffrwyth dychymygion dynion 
eu hunain ydoedd, ac nìd ydoedd yn ddarostyngedig i 
ewyllysiau dynion, fel y gallent ei chyrhaeddyd neu ei 
harferyd trwy eu medr eu hunain; ond fe'i rhoddid drwy 
ysbrydoliaeth Duw. Yr Ysbryd Glan a gynhyrfaiac a 
gyfarwyddai eu meddyliau. Pale bynnag y dywedir fod 


Duw yn llefaru trwy y proffwydi, neu fod gair Duw wedi 


dyfod attynt hwy, y golygir gweithrediad digyfrwng Ys- 
bryd yr Arglwydd. Am hyny y dywedai Micah, “Yn 


ddïau llawn ydwyffi o rym gan Yspryd yr Arglwydd.” 


Mic. 3.8. A Dafydd a ddywedai, “ Yspryd. yr Arglwydd 


a lefarodd ynof fi,a'i ymadrodd ef oedd ar fy nhafod.” 


2 Sam. 23. 2. Efe a_lefarai wrthynt, neu ynddynt hwy, 
trwy ei ysbrydoliaeth saneta.0d; ac efe a lefarodd trwyddynt 


- >a. 


1 


wr 


u â a ——— a ic 3 AU LL a, UN 
Proffwydoliaeth, yc. 5 | 


hwy, yn ei arweiniad effeithiol, anffaeledig o honynt, i 
draethu ac i ysgrifenu yr hyn a dderbyniasent ganddo ef 
yn ddi gyfeiliorn. 

Gellir ystyried proffwydoliaeth ddwy ffordd ; mewn ystyr 
fanol, dynoda ragfynegiad o bethau i ddyfod; ond yn 
gyffredinol, mae y gair yn dynodi dêongli a datgan 
meddwl neu eiriau un arall. Felly y dywedai Duw wrth 
Moses, “ Gwel, mi a'th wneuthum yn Dduwi Pharaoh,” i 
ymwneyd âg ef yn enw ac yn lle Duw, “ac Aaron dy 
frawd fydd yn broffwyd i tithau,” i dd€ongli ei feddwl, a 
thraethu ei eiriau i Pharaoh, o herwydd fod Moses wedi 
cwyno am dano ei hun, ei fod yn ddiffyg; giol mewn ymad- 
roddi. Ac yn gyson a hyn, y cawn ni yn y Testament 
Newydd, fod y rhai a ddêonglent yr Ysgrythyrau i'r eglwys 
yn cael eu galw yn Broffwydi, a'u gwaith, Proffwydo, o 
herwydd eu bod yn egluro, neu yn mynegi meddwl, ewyll- 
ys, neu air Duw i eraill. 

Yr oedd y ddawn neillduol yma o eiddo yr Ysbryd yn 
gynnwysedig mewn ysbrydoli, neu anadlu, ae fe'i gelwid 
felly oddiwrth natur ac enw yr Ysbryd Glân. Mae yr 
enw drwy yr hwn y'i datguddir i ni yn arwyddocâu 
Anadl; ac am hyny pan roddai y Gwaredwr ef i'w ddys- 
gyblion, “ efe a anadlodd arnynt hwy.” Mae yr ymadrodd 
yma hefyd yn dynodi tynerwch a rhwydd-deb ei weithred- 


iadau ar eu meddyliau, trwy yr hyn yn dyner ac esmwyth, 


yr anadlai efe RA megis, y wybodaeth o bethau 


.sanetaidd. 


Effeithiau union-gyrchol yr anadliad yma oedd, fod y 
rhai yr anadlid iddynt yn cael eu cynhyrfu “ gan yr Ysbryd 
Glân, 2 Pedr 1. 21 ; hyny yw, efe a barottôdd alluoedd eu 
meddyliau, i dderbyn a chadw eì argraffiadau dwyfol; yn 
gyffelyb i ddyn yn cyweirio tanau ei offeryn cerdd, fel y 


| derbynio argraffiad ei fys, ac y rhoddo allan y swn a am- 


cana. Nid llefaru ynddynt, a'i adael i'w galluoedd natur- 
iol hwy i ddeall, cofio, ac adrodd yr hyn a_lefarasai, a 
wnaeth efe ;—ond efe ei hunan a weithredai ei galluoedd 


” 


Www) 


58 Profjwydoliaeth, &c. 


gan eu defnyddio fel ei beiriannau i adrodd ei eiriau eí 
hunan, ac nid eu dychymmygion hwy ; ac efe a wnaeth 
hyn gyd a'r fath eglurder a phrawf o'i allu, fel na's gadewid 
un amheuaeth yn eu meddyliau pa un a oedd eu syniadau 
dan ei ddylanwad ef ai peidio. Mae dynion mor dueddol i 
syrthio dan awdurdod eu dychymygion eu hnnain, a Satan 
wedi cymeryd mantais ar hyny i dwyllo meddyliau rhai 
mor aml, fel y'u cam-gymerasant am ddatguddiadau gor- 
uwch-naturiol ; ond rhoddai yr Ysbryd Glân sicrhâd di feth 


i'r rhai a ysbrydolid ganddo ef, mai efe yn unig oedd yn 


eu cynhyrfu. Os gofyn neb, pa beth oedd yr arwyddion 
anffaeledig hyn? Rhaid i mi atteb yn y fan, nas gallaf 
ddywedyd; canys ni chafodd neb o honom ni brofiad o'r 
cyíryw beth. Ac nid ymhonir mewn dim o'r natur yma 
gan y rhai ydynt yn proffesu eu bod yn brofiadol o ddylan- 
wadau cyffredinol yr Ysbryd; er fod rhai wedi prïodoli 
hyny ar gam iddynt; ond hyn a ddywedaf, bod yr Ysbryd 
yn amcanu rhoddi i'r rhai a ysbrydolai mewn modd an- 
nghyfíredinol, sicrwydd digonol i'w cynnal yn y cyflawn- 
iad o'u dyledswydd, mai efe ei hunan oedd yn eu cynhyrfu. 
Gelwid hwy i gyfarfod âg amrywiol beryglon yn aml, a 
rhaio honynt i roddi eu heinioes i lawr yn y gwaith, yr hyn 
ni's gwnaethent heb y sicrwydd cyflawnaf a allai y natur 
ddynol ei feddu, o'u bod dan ysbrydoliaeth. Ddwyfol, a'r 
cylryw ar a'u diogelai rhag ofn cael eu twyllo. Yr oedd y 
cyfryw arwyddion o wirionedd Dwyfol ar y gair a dra- 
ddodent i eraill, fel yr oedd yn deilwng o'i gredu, ac na's 
gellid ei wrthod heb fod yn gyfrannog o'r euogrwydd 
mwyaf; pa faint cryfach gan'hyny oedd y profion o'i wir- 
ionedd i'r rhai a ysbrydolid i'w draddodi? Mae hanes 
Abraham yn gadarnâad trwyadl o'r golygiad yma. Yr 
oedd yr Ysbryd Glân hefyd yn arwain-hyd yn nod aelodau 
eu cyrff, trwy y rhai y traddodent ei ddatguddiadau. Efe 
a arweiniai eu tafodau, fel y mae meddwl dyn yn arwain 
ei law pan yn ysgrifenu; am hyny y dywedai Dafydd, 
« Fy nhafod sydd bin ysgrifenydd buan.” Sal.46.l. Ac 


Proffwydoliaeth, &c. 59 


felly hefyd y dywaid efe gyda golwg ar y deml, a holl 
drefn yr addoliad ynddi, “Hyn oll a wnaeth yr Arglwydd 
i mi ei ddeall mewn ysgrifen, trwy ei law ef arnaf fi, sef 
holl waith y portreiad hwn.” 1 Cron. 28. 19. Yr oedd yr 
Ysbryd yn ei gyfarwyddo ef i'w ysgrifenu mor eglur a phe 
buasai wedi ei ddarlunio mewn ysgrifen gan fŷs Duw. 

Bellach, mae yn gweddu i ni ystyried y moddion trwy y 
rhai y datguddiai Ysbryd Duw ei feddwl i'r proffwydi; a'r 
prif o'r rhai hyn oeddynt lleisiau, breuddwydion, a gweled- 
igaethau, y rhai a ddylynid weithiau a gweithrediadau, 
neu gyfnewidiadau llêawl cyffelybiaethol, neu rag-gys- 
godol. 

l. Byddai Duw weithiau yn defnyddio ais hyglyw. 
Felly y “llefarodd efe wrth Moses wyneb yn wyneb, fel y 
llefarai gwr wrth ei gyfaill.” Exod. 33. 11. Ac hwyrach 
mai yn y dull yma y cafodd efe yr oll o'r datguddiad 
Dwyfol a wnaed iddo ef. Felly hefyd y llefarodd Duw 
wrth Elïas, Samuel, Jeremiah, ac, efallai, wrth yr holl 
broffwydi ar ddechreuad eu gweinidogaeth.—Yr oedd y 
lleisiau hyn, naill ai yn cael eu crêu gan Dduw ei hun yn 
ddigyfrwng, neu trwy weinidogaeth angelion: ond y sicr- 
wydd Dwyfol ar eu meddyliau hwy, oedd trwy weithrediad 
tufewnol digyfrwng yr Ysbryd, heb yr hyn, gallasent gael 
eu twyllo trwy leisiau allanol. 

2. Gwneid defnydd o freuddwydion hefyd dan yr Hen 
Destament, ac o'r cyfryw yr ydwyf yn cyfrif y gweledig- 
aethau a gŵent hwy pan yn nghwsg, er na's gelwir hwynt 
yn freuddwydion; am hyny y dywedid yn yr addewid 
hono, “ Tywalltaf o'm Hyspryd ar bob cnawd : a'ch meib- 
ion chwi a'ch merched a_broffwydant, a'ch gwŷr ieuainc a 
welant weledigaethau, a'ch hynafgwyr a freuddwydiant 
freuddwydion.” Act. 2. 17. Nid am fod Duw yn bwriadu 
gwneyd rhyw ddefnydd mawr o'r rhai hyn dan y Testa- 
ment Newydd; ond arwyddociiad yr addewid yw y rhoddid 
tywalltiad helaeth o'r Ysbryd a weithredai drwy y moddion 
hyny dan yr Hen Destament. Eto arferid y dull yma 


FF Ny 
60 Proffwydoliaeth, &e. 


weithiau dan y Newydd hefyd, felly eafodd Paul weledig- 
aeth liw nos, Act. 16. 9, 10:—Ond yr oeddynt yn llawer 
amlach gynt. Gwnaeth Duw ddatguddiad nodedig i 
Abraham, pan oedd trymgwsg, a dychryn, a thywyllni 
mawr wedi syrthio arno ef, Gen. 15. 12. “Clywodd Daniel 
sain geiriau pan oedd efe mewn trymgwsg. Ond myfi a 
debygwn nad cwsg naturiol oedd hwn, ond ei fod wedi ei 
achosi gan Dduw mewn modd neillduol, fel y gallai yn y 
cyfryw amgylchiad ddarlunio delweddau pethau i'w medd- 
yliau ; ac yr oedd y dull yma o ddatguddiad mor gyffredin, 
fel y byddai y sawl a gymerai arno broffwydo, yn gwaeddi 
yn y fan, “ Breuddwydiais, Breuddwydiais !” 

9. Byddai Duw yn ei ddatguddio ei hun trwy weledig- 
aethau i'r proffwydi ; ac am hyny y'u gelwid hwy Gweled- 
yddion. Felly y darluniai Esaiah ei holl broffwydoliaeth 
ogoneddus, fel gweledigaeth ; mewn rhan o herwydd y 
darluniad a wneid iddo ef, pen. 6; ac mewn rhan o her- 
wydd gwirionedd y pethau a ddafguddid iddo ef; yr hyn 
oedd mor eglur i'w feddwl a phe buasai wedi cael golwg 
arnynt a'i lygaid. Y gweledigaethau hyn oeddynt, naill 
aì darluniad allanol o bethau i lygaid eu cyrff, neu ddar- 
luniad tufewnol i'w meddyliau. (!.) Yr oedd weithiau 
ymddangosiadau o bersonau, neu bethau, yn cael eu gwn- 
euthur i'w synhwyrau allanol, yn y rhai y defnyddiai Duw 
weinidogaeth angelion yn aml.—Fel hyn, ymddangosodd 
tri o wŷr i Abraham, Gen. 18. 2; un o ba raì oedd Mab 
Duw ei hun, y ddau eraill oeddynt angelion gweinidog- 
aethol. Un o'r cyfryw weledigaethau oedd y berth danllyd, 
a welodd Moses,—y gwr a welodd Josuah gerllaw 
Jericho ;—y crochan berwedig, y wïalen almonau, a'r ffigys 
a welodd Jeremïah, &c. 

2. Gwneid y darluniadau hyn i'w meddyliau yn unig 
weithiau. Pan welodd Pedr y llen llïan yn cael ei goll- 
wngi waered o'r nef, dywedir yn Act. 10. 10, eì fod ef 
mewn llewyg, trwy yr hyn yr amddifadid ef anì yspaid o. 
wasanaeth ei alluoedd corfforol. A than y pen yma yr. 


Profjwydoliaeth, $c. oi 


ydwyf yn cyfrif gweledigaethau Daniel, a'r rhai a gafodd 
Ioan yn ynys Patmos; ac yn enwedigol yr holl weledig- 
aethau hyny, yn y rhai y gwnelid unrhyw ddatguddiad o 
Dduw ei hun a'i orsedd ogoneddus; fel yn 1 Bren. 22. 19. 
Esa.6.1. Ezec. 1. 3, &c. Mae yn amlwg nad oedd syn- 
hwyrau corfforol y proffwydi ar waith yn yr un o'r rhai 
hyn; ond argreffid ar eu myddyliau ddrychiolaethau o'r 
pethau: eto gwnelid hyny mor effeithiol, fel na's gwydd- 
ent yn amgenach na'u bod wedi gweled y gwrthddrychau 
â'u llygaid, Rhoddid y gweledigaethau hyn i'r proffwydi, 
er cadarnhâu eu meddyliau, a nawseiddio eu calonau, ag 
amgyffrediad eglur a grymmus o'r pethau hyny yr oeddynt 
i'w mynegi a'u dysgu i eraill; ond, mewn trefn i wneyd y 
gweledigaethau hyn yn rhanau union-gyrchol o ddatgudd- 
iad Dwyfol, yr oedd yn angenrheidiol i feddyliau y pro- 
ffwydi gael eu cymhwyso mewn modd dyladwy gan yr 
Ysbryd Glân i'w derbyn; a'u galluogi i gadw yn ffydd- 
lawn, a datgan yn anífaeledig, pa beth a ddarlunid felly 
iddynt. 

4. Gofynid i'r proffwydi fyned trwy weithredoedd 
arwydd-luniol weithiau; felly, gorchymynid i Esay rodio 
yn noeth, ac heb esgidiau; yr oedd yn rhaid i Jeremïah 
guddio gwregys llïan ; ac Ezeciel orwedd ar ei ystlys yn 
amser y gwarchae. Ond gan fod rhai o'r pethau hyn yn 
'erbyn goleuni natur, cystal a chyfraith Duw, ni's gellir 
meddwl iddynt gael eu gwneuthur mewn gwirionedd, ond 
eu cynnrychioli iddynt hwy mewn gweledigaethau, er 
gwneuthur argrafi ddwysach ar eu meddyliau. Ond am y 
rhan fwyaf o'r gweithredoedd cyffelybiaethol a grybwyllir, 
y rhai ni byddent yn wrthwyneb i oleu natur a datguddiad 
Duw, e ddichon eu bod wedi cael eu cyflawni mewn gwir- 
ionedd, ac nid eu darlunio mewn gweledigaeth yn unig. 

5. Yroedd y datguddiadau a wnelid iddynt yn cael eu 
dilyn a symmudiadau lleawl weithiau, fel Ezeciel, pen. 8. 
3.a11. 24; a dywedir yn bennodol, mai mewn gweledig- 
aethau trwy Ysbryd Duw, yr oedd efe yn cael ei gymeryd 


62 Ysgrifenu yr Ysgrythyrau. 


felly o'r naill le i le arall.  Syrthiant i lewyg weithiau, yn 
yr hwn yr attelid gweithrediadau y synhwyrau allanol, 
cludid eu meddyliau mewn per-lesmair sanctaidd o un lle 
ile arall; yr hyn a wnelid yn unig trwy gynnrychioliad 
Dwyfol o bethau a fyddent mewn gweithrediad mewn 
lleoedd, o'r rhai y byddent hwy mewn gwirionedd yn 
absenol. Yn awr y mae yr holl bethau hyn yn perthynu i 
lawer gwaith, a llawer modd datguddiad, am y rhai y cry- 
bwyllir yn Heb. 1. 10. 

Ysgrifenu yr Ysgrythyr hefyd, oedd un arall o'r hyn a 
gynnyrchid gan yr Ysbryd Glân. Dywedai yr apostol i 
ni, fod yr Ysgrythyr, neu yr ysgrifen ei hun (e graphe) 
trwy ysprydoliaeth Duw ; 2 Tim. 3. 16. Y weinidogaeth 
hon a gyflwynwyd gyntaf i Moses. _ Yr oedd llaweroedd o 
broffwydi wedi bod o'i flaen ef: ond efe oedd y cyntaf a 
ysgrifenodd ewyllys Duw ; heblaw Duw ei hunan, yr hwn 
a ysgrifenasai y gyfraith ar lechau o gerrig, yr hyn oedd 
dechreuad a chynllun yr Ysgrythyr.—Nid ydys yn hysbys 
pwy oedd ysgrifenwyr llyfrau hanesyddol yr Hen Desta- 
ment; ond y mae yn sicr eu bod o nifer y dynion sanctaidd 
a lefarasantac a_ ysgrifenasent fel y'u cynhyrfwyd gan yr 
Ysbryd Glân. Ac am hyny y'u gelwir yn broffwydi; can- 
ys er mai yn hanesyddol yr ysgrifenasant hwy, amlwg yw, 
nad oddiar gof-lyfrau, er y dichon eu bod yn meddu y rhai 
hyny, ond trwy arweiniad yr Ysbryd. 

Cydgyfarfyddai tri pheth yn y gwaith hwn; 1. Ysbryd- 
oliad meddyliau y proffwydi, â gwybodaeth o'r pethau a 
ddatguddid iddynt. 2. Rhoddiad geiriau addas iddynti 
ddarlunio eu meddyl-ddrychau ynddynt. 3. Arwain eu 
dwylaw i ysgrifenu y geiriau hyny yn gywir. Pe buasai 
y naill neu y llall o'r pethau hyn yn ddiffygiol, ni allasai 
yr Ysgrythyrau fod yn hollol Ddwyfol ac anffaeledig. 

Mae yn wir fod rhai wedi meddwl oddiwrth y gwahanol 
ysgrif-ddull (style) a ganfyddir yn yr Ysgrythyrau, mai y 
sylwedd yn unig a roddid iddynt, a bod y geiriau wedi eu 
hymddiried i'w galluoedd hwy eu hunain i'w cael allan. 


Doniau gwyrthiol. 63 


Yr unig beth a ddywedaf fi ar hyn yw, fod yr amrywiaeth 
yma yn cael ei achosi yn benaf trwy amrywiaeth y testun- 
au â'r rhai yr ymdrinir, ac na all hyn fod yn un prawf o'r 
golygiad cableddus uchod; canys nid yw yr Ysbryd Glân 
yn gweithredu yn dreisgar ar feddyliau dynion; ond yn y 
modd mwyaf cyson â'u natur ac â'u galluoedd; felly yr 
oedd y geiriau a roddid ganddo ef, yn gyfryw ag oeddynt 
yn fwyaf cynnefin iddynt hwy eu hunain. Nyni a addef- 
wn eu bod hwy yn arfer eu galluoedd eu hunain yn y dew- 
isiad o eiriau; ond yr oedd yr Ysbryd Glân, yr hwn sydd 
yn fwy cyfarwydd ar feddyliau dynion nac ydynt hwy eu 
hunain, yn eu harwain hwy yn y cyfryw fodd, fel yr oedd 
y geiriau a arferent oddiwrtho ef mor wirioneddol a_ phe 
buasent wedi eu llefaru ganddo ef wrthynt mewn llais hy- 
glyw; peamgen, ni's gallesid dywedyd eu bod hwy yn llef- 
aru megis y'u cynhyrfid gan yr Ysbryd Glân ; ac ni's gall- 
asai eu hysgrifeniadau fod o Ysbrydoliaeth Ddwyfol. O 
herwydd hyny, y mae synwyr mawr yn ymddibynu ar 
un lythyren weithiau yn iaith wreiddiol yr Ysgrythyrau, 
megis yn nghyfnewidiad enw Abram i Abraham; ac fe 
sicrhâodd ein Iachawdwr ei hunan, fod pob iot a thipyn o'r 
gyfraith dan ofal arbenig Duw. Matthew 5. 

Y trydydd math o weithrediadau annghyffredinol yr Ys- 
bryd Glân, ydynt gwyrthiau, y cyfryw a wnaed gan Mos- 
— es, Josuah, Elïas, Eliseus, &c. Y rhai hyn oll oeddynt eff- 
eithiau union-gyrchol gallu Dwyfol yr Ysbryd Glân ; canys 
wrth wyrthiau yr ydys yn golygu y cyfryw effeithiau ag 
ydynt mewn gwirionedd tu hwnt, ac uwchlaw gallu ach- 
osion naturiol, pa fodd bynnag y'u cymhwysid. Dywedir 
yn bennodol am Grist ei hunan ei fod ef yn gwneuthur 
gwyrthiau (megis bwrw allan gythreuliaid) trwy yr Ys- 
bryd Glen; ac os oedd eu cynnyrchiad union-gyrchol trwy 
ei allu ef yn natur ddynol Mab Duw, pa faint mwy y rhaid 
addef mai trwyddo ef yn unig y'u gwnelid gan y rhai nad 
oeddynt onid dynion yn unig; gan hyny, pan ddywedir eu 
gwneuthur gan /aw, neu fŷs Duw, mae yn eglur mai per- 


64 Doniau gwyrthiol. 


son yr Ysbryd a olygir, ac nibu y personau trwy y rhai 
y'u gwnelid, erïoed yn wir berchenogion y gallu trwy yr 
hwn y'u gwnelid, fel pe buasai yn trigiannu ynddynt, neu 
yn perthynu iddynt bwy, Act. 3. 12, 26; yn unig hwy a 
gyfarwyddid yn anffaeledig gan yr Ysbryd Glân, trwy air 
neu weithred, i ram arwyddo y gweinyddiad o honynt. 
Felly, pan orchymynai Josuah i'r haul a'r lleuad sefyll, 
nid oedd ynddo ef allu i ddylanwadu holl gylch naturiaeth : 
yn unig, yr oedd ganddo awdurdod Ddwyfoli ddweyd yr 
hyn a wnelai Duw ei hunan; am ba achos y dywedid fod 
Duw wedi gwrandaw ar lef dyn.*_ Felly yn mhob gweith- 
redoedd gwyrthiol eraill, yn y rhai y byddai aelodau corff- 
orol dyn yn offerynau cyflawniad y wyrth, megis yn y 
ddawn o allu i lefaru â thafodau; nid oedd y rhai a dder- 
bynient y ddawn hono yn llefaru felly oddiar unrhyw fedr 


* Rhai o'r ysgrifenwyr Iuddewig a esponiant yr hanes hon, fel ped 
arwyddai yn unig, gyflymder Josuah i ddarostwng ei elynion cyn diwedd 
y dydd ; a'u dyben yn ceisio egluro yr ymadroddion hyn felly yw, rhag 
bod Josuah yn cael eì olygu wedi gwnenthur gwyrth fwy na Moses- 


” Sylwa ein hawdwr hefyd fod rhai ysgrifenwyr Cristionogol yn cefnogi y 


golygiad yma. “Tuag at symmud lluaws o wrthddadleuon a  gyfod- 
wyd mewn cyssylltiad â'r hanes nodedig hon, eidduna y Golygydd ganiat- 
tâad i adysgrifiaw y sylwadau canlynol, allan o Pike's Philosophia Sacra. 
2.p. â7 :—“ Dygir y rhan yma o'r hanesyddiaeth sanctaidd yn mlaen yn 
gyflredin fel gwrthddadl yn erbyn y golygiad o, y goddefa yr Ysgrythyrau 
y dyb o fod y ddaiar yn ysgogì, a phwysir ami fel prawf o fod yr Ys. 
grythyrau yn arhoni ysgogiad yr haul o amgylch y ddaiar; ond tebygaf 


.fod y camgymeriad yma yn deillio oddiar grybwylliad anmherffaith o'r 


ymadrodd.—Fel hyn y dadleuir yn gyffredin,—“ Onid yw Josuah yn 
dywedyd, “ Haul aros?” a gadewir y geiriau nesaf aìlan yn gyffredin ; 
pan mai fel hyn y mae y geiriau i'w darllen, “O haul, aros yn Gibeon ; 
a thithau, leuad, yn nyffryn Ajalon. “ Gofynaf yn awr, A oedd corff yr 
haul yn Gibeon, neu gorff y lleuad yn Ajalon? Nac oeddynt yn ddïam- 
meu: ond yr oedd y goleuni a ddylifai o'r haul, ac a adlewyrchid o'r 
lleuad, yno. Nid cyrff yr haul a'r lleuad a olygai Josuah ; ond eu goleuni, 
yr hwn a barwyd i aros dros ryw yspaid yn yr nn man yn Gibeon ac yn 
Ajalon ; a hyn a wnaed mewn modd gwyrthiol, heb beri un cyfnewidiad 
yn nghyrff yr haul, y lleuad, na'r ddaiar. Mae y geiriau Hebraeg, 
SHEMESH, ac YARAH, yn arwyddocâu goleuni yr haul a'r lleuad, &c." 


Doniau i lywodraethu. ; 65 


rhagorach ynddynt eu hunain, ond offerynau yr Ysbryd 
Giân oeddynt yn unig, yn cael eu defnyddio ganddo ef 
wrth ei ewyllys ei hunan ; ac amcan yr holl weithrediadau 
hyn oedd cadarnhau eu gweinidogaeth. Felly pan anfon- 
odd Duw Moses i fynegi ei ewyllys i Israel, efe a barodd 
iddo ef wneuthur gwyrthiau, fel y credent mai Duw a'i 
hanfonasai ef; Exod. 4. 8: a gelwid y rhai hyn yn “Ar- 
wyddion” am eu bod yn nodau o bresenoldeb yr Arglwydd; 
a'r rhai hyn ydynt brif benau gweithrediadau annghyfíred- 
inol yr Ysbryd, y rhai ydynt yn tra rhagori ar ddim a 
ddichon galluoedd dynol, ac anianol eu cyflawni. 

Ond heblaw y rhai hyn, yr oedd gweithrediadau eraill o 
eiddo yr Ysbryd, trwy y rhai y gwellâai, ac y dyrchafai efe 
alluoedd naturiol dynion i ryw ddybenion neillduol; a'i 
gweithrediadau hyn ydynt yn dwyn perthynas a phethau 
gwladol, moesol, anianol a dêallawl. 

1. Dônid rhai â chymhwysderau neillduol i weithredu 
yn llŷwodraethiad eu cyd-ddynion. Mae llywodraeth yn 
mysg dynion yn dwyn perthy nas agos â gogoniant Duw, 
ac â lles y gymdeithas ddynol; hebddi ni byddai yr holl 
fyd namyn diffaethwch llawn o drais, drygioni, ac annrhefn. 
Fe addefa pawb fod cymhwysderau neillduol yn ofynol i'r 
perwyl yma; a dylai y rhai ydynt mewn awdurdod ofalu 
' am feithrin y cyfryw gymhwysderau, neu, fe deimla y byd, 
a hwythau eu hunain yn fuan hefyd, effeithiau niweidiol 
eu hesgeulusdra; onid, gan nad yw yr hyn oll a all dynion 
ei gyrhaeddyd trwy foddion cyffredin yn ddigonol i ryw 
ddybenion arbenig, y rhaì yr ameana Duw eu cwblhau 
trwy eu llywodreethiad, bu yr Ysbryd Glan cyn hyn, yn 
bywiogi galluoedd meddwl y cyfryw ddynion, yr hyn a. am- 
lygid weithiau trwy arwyddion allanol. Felly, pan ben- 
nodwyd y Sanhedrim o henuriaid gyntafi gynnorthwyo 
Moses, dywedodd yr Arglwydd, “ Casgl i mi ddeng wr a 
thriugain o henuriaid Israel,—a mì a gymeraf o'r yspryd 
sydd arnat ti, ac a'i gosodaf arnynt hwy; felly y dygant 


66 Doniau i lywodraethu. 


gyda thi faich y bobl;—a'r Arglwydd 9 gymerodd o'r ys- 
pryd oedd arno, ac a'i rhoddes i'r deg henaf gwyr a thri- 
ugain.” Num. lî. 16, 17, 25. 

Felly hefyd pan fynai Duw sefydlu ffurf newydd o lyw- 
odraeth yn eu plith, ae y bwriadai i Saul fed yn frenin ar- 
nynt, efe a roddes galon arall iddo ef; gan ei fod ef yn cael 
ei alw o gyflwr isel i urddas breninol, cymhwysid ef gan 
Ysbryd Duw â doethineb a mawrfrydigrwydd cymhwys 
i'w swydd uchel; a dylynid hyn gan arwydd gweledig an- 
arferol, fel yr ymostyngai y bobl iddo ef. 1 Sam. 10. 9. 
'r un dyben befyd y trefnodd Duw yr ordinâiad o ennein- 
iad breninoedd; canys yr oedd hyny yn arwydd o gyfran- 
nogiad o ddoniau yr Ysbryd; ac mor fawr yw y baich 
sydd yn gorffwys ar lywodraeth gyfiawn a da,—mor lluos- 
awg ydynt y temtasiynau a ddeilliant oddiar awdurdod a 
golud, fel y mae dynion yn sicr o suddo dan bwys y gwaith, 
neu gyfeiliorni gyd a'r gorchwyl, heb gynnorthwyon neill- 
duol. Hyn a barodd i Solomon ddewis doethineb (i lyw- 
odraethu) o flaen pob bendith arall; a phe dylynai llywod- 
raethwyr y ddaiar ei siampl ef yn hyn, a gweddïo yn daer 
am eu llenwi o'r Ysbryd, byddai yn well gyda hwy, a chyd 
â'r byd nac ydyw hi yn gyffredin. Yr oedd Duw yn dwyn 
yr oruchwyliaeth yma yn mlaen o'r tu allan i gylch yr eg- 
lwys weithiau; ac nid ammheuaf nad yw efe yn parhau i 
wneuthur felly. Fel hyn, efe a enneiniodd Cyrus, Esaiah 
45. l, i'r hwn yr oedd gwaith mawr i'w wneuthur dros 
Dduw; yn gymmaint a'i fod i gyflawni ei farnau ef ar Bab- 
ilon, ac i waredu ei bobl, i'r hyn orchwylion, yr oedd yn rhaid 
iddo wrth gymhorth neillduol yr Ysbryd, er nad oedd efe ei. 
hunan yn ddim amgen nac aderyn ysglyfaethus. Esa. 46. 
11. Pa gynnifer sydd o'r rhai a gyfrannogant o'r doniau 
hyn, nad ydynt byth yn ystyried yr Awdwr o honynt;—ond 
— yn offrymu i'w rhwydi eu hunain, gan edrych arnynt eu 
hunain fel y ffynhonau o'u holl ddoethineb a'u galluoedd 
rhagorach! Ond nid yw morryfedd fod doniau yr Ysbryd 


Doniau deallawl, &c. 67 


yn llywodraetbiad y byd yn cael eu dirmygu, pan y mae ei 
holl waith o barth yr eglwys yn cael ei waradwyddo yn 
amlwg! 

2. Nyni a allwn ychwanegu y rhinweddau moesol hyny 
a weinyddir i rai personau, i gyflawni ameanion neillduol. 
Felly y daeth efe ar Gedêon a Jephthah, i'w cymhwyso 
hwy i waredu ei bobl oddi tan ormes eu gelynion, Barn. 6. 
34. all. 29. Dywedasid o'r blaen, eu bod yn wŷr cedyrn 
nerthol: ond y dyfodiad yma o eiddo yr Ysbryd arnynt 
hwy, a ddynodai ei waith yn cyflroi eu dewder, ac yn cryf- 
hau eu meddyliau yn erbyn perygl; ac efe a2 wnelai hyn 
trwy argraffiad mor effeithiol o'i allu, fel y sicrheid eu 
meddyliau hwy eu hunain am eu galwad, ac y gallai er- 
aill ganfod presenoldeb Duw gyd a hwy; am ba achos y 
dywedir fod Ysbryd Duw wedi eu gwisgo hwy, am eu bod 
yn cael eu twymno eu hunain, ac yn adnabyddusi eraill 
frwy ei ddoniau ef. 

3. Mae gemym lawer o esamplau o'i waith ef yn ych- 
wanegu at ddoniau y meddwl, trwy y rhai y cymhwysai efe 
ddynion at eu dyledswyddau, nerth corfforol hefyd, pan 
fyddai hyny yn angenrheidiol. Y cyfryw oedd nerth Sam- 
son; yr oedd ei nerth corfforol ef yn oruwch-naturiol: 
phan y defnyddiai ei fawr nerth, dywedid fod Ysbryd yr 
Arglwydd yn dyfod yn rymmus arno ef, neu yn gweith- 
redu yn rymmus ynddo ef; ac efe a roddai y nerth yma 
iddo ef mewn ffordd o ordiníad, gan drefnu tyfiant ei 
wallt fel gwystl o honi, ac felly, pan dorwyd ei wallt, efe 
a gollodd y ddawn ei hun dros dymhor. Barn. 14. 6. a. 
15. 14. 

4. Cyfrenid doniau deallawl i rai dynion hefyd; felly y 
doniodd efe Bezaleel ae Aholiab â doethineb ac â medr yn 
mhob rhyw gywreinwaith, er adeiladu a harddu y taber- 
nacl; Exod. 31.2,3. Pa un a oedd Bezaleel wedi ym- 
roddi i astudio y cyfryw gelfyddydau o'r blaen, sydd ansicr; 
ond y mae yn ddigon eglur fod ei ddoniau presenol yn or- 


68 — Goruchwyliaeth gyffredinol yr Ysbryd Glâ 


uwch-naturiol. Yr oedd Ysbryd Duw yn nerthu ei allu- 
oedd naturiol i amgyffred y pethau cywrain hyny, ac yn ei 
wneuthur yn fedrus i'w gwneuthur a'u eywreinio yn ol 
trefniad Duw ei hunan. Ac fel hyn, aethum yn fyr trwy 
oruchwyliaethau yr Ysbryd dan yr Hen Destament, ac ni 
cheisiais gasglu yn nghyd ei holl waith dan sylw; canys 
yna, rhaid fuasai ymholi i bob peth oedd yn ganmoladwy 
yn yr hen eglwys; oblegyd hebddo ef, marwolaeth, a thyw- 
yllwch, a phechod, yw pob peth; ond mae y crybwyllion 
uchod yn ddigonol i brofi fod bod a ffyniant yr eglwys yn 
ymddibynu yn hollol ar ei weithrediadau ef. Oddiwrtho 
ef y daeth gair addewid, y ddawn o broffwydoliaeth, y dat- 
guddiad a'r sefydliad o holl ordinhadau addoliad dwyfol; 
a'r holl ddoniau a'r galluoedd hyny a dderbyniai neb un 


_ er rheoli, noddi, a gwaredu yr eclwys ; ac os hyn oedd an- 


í 


sawdd pethau dan yr Hen Destament, gellir casglu oddi- 
wrth hyny, pa fodd y mae dan y Newydd, prif ragoriaeth 
yrhwn, yn nesaf ât ddyfodiad Crist, yw y tywalltiad o'r 
Ysbryd yn helaethach nac o'r blaen; ac eto mae rhai dyn- 
ion yn tybied nad yw ef na'i waith o nemmawr bwys i ni; 
ac er ein bod yn caníod pa beth bynnag sydd dda, hyd. yn 
nod dan yr Hen Destament yn cael ei brïodoli iddo ef, y 
mae yn anhawdd perswadio rhai ei fod ef yn parau i wn- 
euthur umbyw ddaioni yn bresenol:—mor wrthwynebol 
ydyw meddyliau Duw â'r eiddo dynion yn y pethau hyn, 
pan na byddo ein meddyliau ni wedi eu caethiwo i ufudd- 
dod ffydd. 


PEN.II. 


_ Goruchwyliaeth gyffredinol yr Ysbryd Glân gyda 
golwg ar y Grêadigaeth Newydd 
eg * 
Nyni a awn rhagom yn bresenol at y brifran o'n gfwaith, 
sef Goruchwyliaeth yr Ysbryd mewn perthynas i'r Efen 


Fe 


MM ——— ' ——— . Y”. "me A 


Uc 
gyda golwg ar y Grêedigaeth Newydd. “a 


neu Grêedigaeth Newydd o bob peth, yn, a thrwy lesu Grist; 
ac y mae hyn yn teilyngu ein ymholiad mwyaf dyfal, yn 
gymmaint ag nad oes egwyddor bwysicach yn perthyn i'r 
grefydd Gristionogol. Mae yr athrawiaeth o fod ac undod 
Ì)uw, yn gyffredin i ni a holl ddynolryw: yr oedd athraw- 
iaeth y Drindod yn adnabyddus i'r rhai oll a fwynhâent 
ddatguddiad Dwyfol, hyd yn nod dan yr Hen Destament: 
cnawdoliaeth Mab Duw oedd addawedig a dysgwyliedig 
er pan ddaethai pechod gyntaf i'r byd : ond, y mae gwein- 
idogaeth yr Ysbryd yn perthynu mor arbenig i'r Testa- 
ment Newydd, fel y dywedai yr Efengylydd wrth ymad- 
roddi am hyn, “Canys etto nid oedd yr Ysbryd Glân ŵedi 
eì roddi o herwydd na ogoneddasid yr Iesu etto,” Ioan 7. 
39; ac ni wyddai dysgyblion Ioan gymmaint a bod Ys- 
bryd Glân, Act. 19. 2. Mae y ddau ddywediad uchod yn 


golygu ei oruchwyliaeth hon: canys nid y pryd hyny yr 
oedd efe yn dechreu bod, ac nid oeddynt hwythau yn 


anhysbys o'i fodoliaeth ef: Gan hyny, er cymbell dyf- 
alwch yn yr ymholiad yma, myfì a gynnygiaf rai ystyr- 
iaethau ychwanegol. 

1. Rhagorfraint fawr, a rhagoriaeth goruchel cyflwr yr 
eglwys dan oruchwyliaeth yr efengyl, yw tywalltiad hel- 
aeth o'r Ysbryd Glân. Dyfodiad Crist yn y cnawd, oedd 
addewid fawr yr Hen Destament; ond yr oedd ei ddyfod- 
iad ef i fod y cyfryw, ag i roddi terfyn ar yr ansawdd hono 
ar yr eglwys, yn mha un y dysgwylid ei ddyfodiad ef; eithr 
yr addewid hon am yr Ysbryd oedd i fod yn sylfaen cyflwr 
eglwysig arall, ac yn foddion ei barhâd. Gan hyny, od 
oes genym un ymdeimlad yn achos yr efengyl ei hunan, 
ystyriwn y pethau hyn. 

2. Gelwir gweinidogaeth yr Efengyl, trwy yr hon y'n 
hadgenhedlir, yn Weinidogaeth yr Ysbryd, 2 Cor. 3. 6; 


oblegid ei bresenoldeb addawedig gyda hi, ac mewn gwrth 


gyferbyniad i“ weinidogaeth y ddeddf,” yn yr hon yr oedd 
lluaws o ordinhadau addoliad, a seremonïau gogoneddus; 
a'r neb na's gŵyr fwy am Weinidogaeth yr Efengyl na'r 
byn a gynnwysir mewn sylw ar lythyren y sefydliadau, 


70. Goruchwyliaeth gyffredinol yr Ysbryd Glân 


ni's gŵyr ddim am dani. Nid ydym yn dywedyd hyn, fel 
pe byddem yn ymhoni i ryw ysbrydoliaeth annghyffredinol 
yn yr oes bresenol,—ond y mae y fath bresenoldeb o eiddo 
Ysbryd Duw gyda gweinidogaeth yr Efengyl yn ei gyn- 
northwy, ei gyfraniad o ddoniau a galluoedd, arweiniad a 
chyfarwyddyd, heb yr hyn nid yw ond llwyr ddi fudd. 

9. Nid yw addewid a dawn yr Ysbryd dan yr efengyl 
yn cael ei gwneyd i ryw fath o bersonau yn unig, ond i'r 
holl gredinwyr, fel y byddo eu hamgylchiadau yn gofyn. 
Mynai y Pabyddion gyfyngu yr addewid yma i'w Pab a'i 
Gynghoriaid; ond y mae yn eiddo cyffredin yr holl gred- 
inwyr yn eu sefyllfeydd amrywiol, yr holl eglwysi yn ol 
eu trefniadau, a'r holl weinidogion yn eu swydd. Mae yn 
wir fod ei weithrediadau anarferol, y rhai oeddynt angen- 
rheidiol er gosod sylfaen yr eglwys, wedi pallu; ond y 
mae holl waith ei ras yn cael ei ddwyn yn mlaen y pryd 
hwn mor drwyadl ag ydoedd ar ddydd y Pentecost; ac felly 
y mae ei gyfraniad o ddoniau er adeiladaeth yr eglwys, 
Eph. 4. I0, Xc.. Gan hyny, y mae addef. gwaith yr Ys- 
bryd, yn brif ran o'r brofles hono i'r hon y gelwir yr holl 
gredinwyr. 

4. Fe'n dysgir i weddïo am i Dduw roddi ei Ysbryd 
Sanctaidd i ni, fel y'n galluoger trwy ei gymmhorth ef i 
fyw i i Dduw. Archai ein Iachawdwr ni i fod yn daer yn 
ein gweddïau am dano, ac i'n calonogi at hyny, efe a add- 
awai y byddai ini lwyddo; “ Pa £in mwy y rhydd eich 
Tad o'r nef yr Ysbryd Glân i'r rhai a ofyno ganddo?” Luc. 
11. 9—13. Gan hyny, efe yw testunmawr ein gweddïau; 
ac y mae yr addewid neillduol hôno o eiddo ein Harglwydd, 
y byddai iddo ei anfon ef fel Dyddanydd, i fod yn gyf- 
arwyddor i weddïau yr eglwys yn mhob oes. Ac nid oes 
un eglwys yn y byd wedi dirywio cymmaint, fel na chan- 
fyddir yn eu gwasnaeth cyhoedd dystiolaethau o'r hyn 

'oedd eu ffydd a'u hymarferiad, mewn gweddïo am yr 
Ysbryd. 
5. Rhaid ail nodi yr hyn a grybwyllwyd o'r ud yma, 


gyda golwg ar y Grêedigaeth Newydd. 71 


sef addewid ddifrifol yr Arglwydd Iesu, yehydig cyn iddo 
adael y byd hwn: ac fel yr oedd efe yn cadarnhau ei Des- 
tament y pryd hyny, efe a adawodd ei Ysbryd, fel ei gym- 
mun-redd fawr i'w ddysgyblion. A hyn oedd y gwystl 
mawr o'u hetifeddiaeth ddyfodol, ar yr hyn yr oeddynt 
hwy i fyw yn y byd yma. O fel y llawenychai rhai pe y 
gallent gael ond crair unrhyw beth a fuasai yn perthynu i 
Grist, er na byddai o unrhyw lesâadiddynt hwy! Pa gyn- 
nifer o'r rhai a elwir yn Gristionogion, a_ ymffrostiant 
mewn rhyw rith ddarnau o'i groes ef! Mae cariad wedi ei 
gamarfer gan goel grefydd yn gorwedd wrth wraidd y 
gwagedd yma; hwy a fynnent gofleidio unrhyw beth a 
adawsid iddynt gan eu Gwaredwr croeshoeliedig; eithr 
ni's gadawodd efe y cyfryw bethau iddynt erïoed ; ac ni's 
darfu iddo ef erïoed fendithio a sancteiddio y cyfryw beth- 
au i amcanion cyssegredig. Ond hyn a dystiolaethir yn 
amlwg yn yr efengyl, ddarfod iddo, pan oedd ei galon yn 
gorlifaw o gariad at ei ddysgyblion, a phan oedd yn rhag- 
olygu eu cyflwr a'u profedigaeth yn y byd, addaw rhoddi 
yr Ysbryd iddynt, i aros gyda hwy yn dragywydd. Gan 
hyny, yn ol fel y prisiwn ni ef, y dylid mesur ein parch i 
gariad a doethineb y Gwaredwr bendigedig. Ac mewn 
gwirionedd, yn ei air a'i Ysbryd yn unig y gallwn ni ei 
anrhydeddu neu ei ddirmygu ef; y mae efe yn anfeidrol 

“ ardderchog yn ei berson ei hun ; fel na's gall dim o'r eidd- 
om ni effeithio dim arno ef; ond y mae efe yn profì ein 
ffydd, ein cariad, a'n hufudd-dod, yn ein hymddygiadau at 
y pethau hyn. 

Ac os ystyriwn ni yr addewid hon o'r Ysbryd o ran y 
dybenion o honi, nyni a ganfyddwn ei fod ef yn cael ei 
addaw fel yr unig achos, ac Awdwr pob daioni a fwynheir 
genym yn y byd hwn; canys nid oes un daioni yn cael ei 
gyfrannu i ni, un cysur yn cael ei roddi ynom, nac un 
daioni yn cael ei goledd genym tuag at Dduw, ond a weith- 
redir yn effeithiol ganddo ef yn unig. 

Y gwaith mawr, trwy yr hwn yr amcanai Duw ymogon- 


y Goruchwyliaeth gyffredinol yr 1 


_ cyflawniad gweithredol o honynt yn perthynu yn bennafi. 


ri 


cy, 
eddu yn y byd hwn, oedd y grêedigaeth newydd; yr hon 
gan hyny sydd raid ei bod yn eynnwys y datguddiad per- 
ffeithiaf o honaw ef ei hunan; canys oddiwrth yr amlyg- 
iad yma y mae gogoniant Duw i ddeillio. Am hyny y 
mae yr Arglwydd Iesn Grist yn ei gyfrwngwriaeth, yn 
ddeiw y Duw anweledig, yn ddysglaerdeb ei ogoniant ef, 
ac yn wir lun ei berson ef, am fod holl brïodoliaethau go- 
goneddus y natur Ddwyfol yn cael eu hamlygu ynddo a 
thrwyddo ef, yn aufeidrol ragorach nac yr oeddynt yn y 
grêedigaeth cyntaf. Ae yma yn neillduol, y mae Duw 
wedi ei ddatguddio ei hun fel Tri yn Un. Mae dirgelwch 
gogoneddus y Drindod Sanctaidd, yn cael ei amlygu yn 
odidog yn y grcedigaeth newydd; nid cymmaint trwy ryw 
osodiadau pennodol, a thrwy amlygiad o gyd weithrediad- 
au y Personau Dwyfol, y naill tuag at y llall, a'u gweith- 
rediadau gwahaniaethol tuag attom ni. A gwneir hyn, 
nid er mwyn llanw ein meddyliau â rhyw syniadau sych- 
ion am Dduw, ond er mwyn ein dysgu pa fodd i roddi ein 
hymddiried ynddo ef, i ufuddhau a byw iddo ef, ac i feddu 
cymmundeb âg ef hyd oni ddelom i'r mwynâad o honaw. 
Mae tri pheth yn ymgynnyg i'n crediniaeth yn y 
grêedicaeth newydd yma. 1. Y lluniaethiad goruchel o 


honi, yr hyn a brïodolir yn wastadol ìi gynghora gras y Tad. 
— A chan i'r Mab gymeryd arno wneuthur yr hyn a luniaeth- 


asid gan y Tad, yr oedd lluaws o weithredoedd o eiddo y 


__ Tad tuag at y Mab, megis, ei anfon, ei roddi, a'i osod ef: ' 
| parottoi coríf iddo, ei gynnal, eì wobrwyo, a rhoddi pobl 


iddo ef; y rhaiar gyfrif yr awdurdod, y cariad, a'r doeth- 
ineb a weithredir ynddynt, a berthynant i'r Tad, er fod y dg 


4 


Berson arall. Yn y pethau hyn, y mae Person y Tad 
eael ei ddwyn i'n sylw, i'w adnabod a'i addoli. WAE 


: 2, Prïodolir dwyn y lluniaethiad uchod i wei 
Mab; yr hwn a ymrwymodd i gyflawni yn ei 


gyda golwg ar y Grêedigaeth Newydd. 78. 


chynghor y Tad. Ac yn y gweithrediadau Dwyfol hyn y 
datguddir Person y Mabini yn wrthddrych i'w anrhyd- 
eddu genym, megis yr ydym yn anrhydeddu y Tad. 

3. Prïodolir y cymhwysiad a'r perffeithiad o'r lluniaeth- 
iad goruchel, i'r Ysbryd Glan. Efe bïoedd cyflawni yr hyn 
oll oedd i'w wneuthur mewn perthynas i Berson y Mab, 
neu i feibion dynion, er perffeithiad cynghor y Tad, a 
gwaith y Mab, yn nghymhwysiad neillduol y naill a'r llall 
i'w dybenion pennodol. Trwy hyn y'i gwneir yn adnab- 

. yddus i ni, a thrwy hyn y cyfarwyddir ein ffydd. Ac fel 
hyn, y mae Duw yn y gwaith mawr hwn, yn peri i'w holl 
ogoniant fyned heibio ì ni, fel yr adnabyddom, ac yr addol- 
om ef yn gywir. A pha beth yw gwaith neillduol yr Ys- 
bryd, nyni a awn rhagom i ddangos, allan o law. 


PEN HI. 


Gwaith yr Ysbryd Glan ar natur ddynol Crist, 
Pen y grêedigaeth. Newydd. 


Mae goruchwyliaeth a gwaith yr Ysbryd yn y Greedig- 
aeth Newydd yn dwyn perthynas yn gyntaf â Pen yr Eg- 
lwys, Iesu Grist; ac yn ail, â'r Aelodau o'i gorff dirgeledig 
'ef. Gan hyny y mae yn gweddu i ni ymofyn yn y lle. 
'blaenaf, pa rai ydynt y gweithrediadau hyny o'r rhai yr 
oedd Person Crist yn ei natur ddynol yn wrthddrych un- 
ion-gyrchol? 

Yn gyntaf. Yr oedd ffurfiad a chenhedliad gwyrthiol 

corff Crist yn nghroth y Wyryf fendigedig, yn waith 
neillduol yr Ysbryd Glan. Mae yn wir fod y lluniaethiad 
o hyny yn cael ei brïodoli i'r Tad gan Grist ei hunan; 
“corf a gymhwysaist i mi;” hyny yw, yn nghynghor a 
chariad tragwyddol y Tad: ac o ran y cymeriad g gwirfodd- 
ol o'r ddynoliaeth, fe'i prïodolir i'r Mab ei hunan, yr hwn 
gan fod y plant yn gyfrannogion o gig a gwaed, a 
fu yntau yn gyfrannog o'r un pethau. Ond gwaith 
F 


- 


74 Gwaith yr Ysbryd Glân 


neillduol yr Ysbryd Glan oedd yr effeithioliad. Dwy- 
fol yn y peth hyn, Matt. I. 18.. “Wedi dyweddïo Mair eí- 
fam ef â Joseph, cyn eu dyfod hwy yn nghyd, hi a gafwyd 
yn feichiog o'r Ysbryd Glân.” Adn. 20 “ Yr hyn a genhedl- 
wyd ynddi, sydd o'r Ysbryd Glan.”—Luc. l. 35. “A'r 
angel a attebodd ac a ddywedodd wrthi, Yr Ysbryd Glan a 
ddaw arnat ti, a nerth y Goruchaf a'th gysgoda di; am 
hyny hefyd y peth sanctaidd a_ enir o honot ti, a elwir yn 
Fab Duw.” Yroedd y weithred yma o eiddo yr Ysbryd 
Glan, yn weithred o grêu; nid fel y weithred grêawl gynt- 
af mae yn wir, yr hon a gynnyrchai ddefnydd pob peth o 

ddim; ond cyffelyb i'r gweithredoedd crêawl canlynol, 
— trwy yrhai y gwnelid o ddefnydd parotôedig eisoes, bethau 
i fod yr hyn nid oeddynt o'r blaen. Felly y ffurfiwyd dyn 
o bridd y ddaiar; ac y gwnaed gwraig o asen a gymerasid 
allan o'r dyn: a'r un modd y bu wrth ífurfio corff Crist, er 
ei wneuthur trwy allu anfeidrol, eto fe'i gwnaed o sylwedd 
y Wyryf fendigaid. Ac yr oedd hyn yn angenrheidiol, 
(l.) Ar gyfrif yr addewid gyntaf, Y byddai i Had y wraig 
yssico pen y sarfl'; canys yr oedd y Gair i gael ei wneuth- 
ur yn gnawd, a'i wneuthur o wraig. (2.) Yr oedd hyn yn 
angenrheidiol hefyd er cwblhau yr addewidion a wnaeth- 
pwyd i Abraham, ac i Dafydd: canys yr oedd y Messïah i 
ddyfod o'u lwynau hwy; yr oedd efe i gymeryd “had Ab- 
raham,” ac i'w wneuthur “o had Dafydd yn ol y cnawd.” 
(3.) Er cadarnhau y gwirionedd yma, mae dau o'r Efeng- 
ylwyr wedi rhoddi ei âchyddiaeth i ni, yr hyn ni buasai yn 
wirioneddol nac i*r pwrpas, pe na_ buasai wedi ei wneuthur 
o sylwedd y Wyryf. (4.) Mae ein holl gyfathrach âg ef, 
trwy yr hyn y'i cymhwysid i fod yn Waredwr i ni, yn ym- 
ddibynu ar hyn. Canys, pe na buasai ef yn gyfrannog o'n 
naturni,ni buasai sail i gyfrif yrhyn a wnaeth ac a ddïodd- 
efodd ef i ni, (Rhuf. 8. 2.) eithr cyfrifir y pethau hyn i ni, 
pan na's gellid eu cyfriíi angelion, naturiaeth y rhai ni's 
cymerodd, Heb. 2. 16. Ac oddiwrth hyn nyni a allwn 
gasglu, N 


ar natur ddynol Crist, &c. 75 


1. Na's gellid dywedyd am Grist ar y cyfrif yma, hyd 
yn nod gyda golwg ar ei natur ddynol, ei fod ef yn “Fab 
;'r Ysbryd Glan;” er ei fod ef yn llanw lle tad naturioliddo 
ef; canys y mae y datguddiad o berthynas fabaidd, yn 
deilliaw oddiar berffaith genhedliad yn unig, ac nid oddi- 
ar bob rhyw effaith a gynnyrchir gan ei achos. Pan ennynir 
un tân gan y llall, ni ddywedir ei fod yn fab y llall; llaw- 
er llai pan adeilado dyn dŷ, y dywedwn mai ei fab yw y 
tŷ a adeiladodd efe". Gan hyny, nid oedd unrhyw berth- 
ynas rhwng; Person yr Ysbryd a natur ddynol Crist am- 
gen nag sydd rhwng Creawdwr a chrêadur. 

2. Bod y weithred yma o eiddo yr Ysbryd yn ffurfio 
corff Crist, yn gwahaniaethu oddiwrth weithred y Mab yn 
cymeryd y natur ddynol i undeb personol âg ef ei hunan. 
Nid gweithred o grêedigaeth oedd yr olaf, ond o gariad a 
doethineb annhraethadwy; yn cymeryd y natur a gym- 
hwysid felly iddo, i fod yn eiddo ei hunan yn y fan y'i 
ffurfid, ac felly attal ymfodoliad unigol y natur hôno wrthi 
ei hunan. 

3. Gan fod cenhedliad Crist yn y groth, yn effaith 
gweithred grêawl, ni's gwnaed hyny yn raddawl ac mewn 
rhyw yspaid o amser; ond fe'i perffeithwyd yn y fan. Can- 
ys er y gellir prïodoli graddiaeth ac yspaid i weithredoedd 
erêawl o eiddo gallu anfeidrol (megis y crêwyd y byd 

' mewn chwe diwrnod) eto eynnyrchid pob rhan ag oedd yn 
wrthddrych gweithred grêawl neillduol, yn ddïattreg. 
Felly yr oedd ffurfiad corff Crist, er iddo gynnyddu yn y 
groth wedi hyny hyd yr enedigaeth. Ac fel y mae yn 
debyg i'r cenhedliad yma gymeryd lle yn ddïoed ar gyf- 
archiad yr angel, felly yr oedd yn angenrheidiol na byddai 
«im o natur ddynol Crist yn bod o honi ei hunan cyn ei 
huniad â Mab Duw; canys ar fynyd ei ffurfiad, “y Gair a 
wnaethpwyd yn gnawd,” a Mab Duw “a wnaethpwyd o 
wraig.” | - 


Mae yn ofynol i ni ystyried yn nesaf, pa fodd y prïodol- 


— saneteiddrwydd perffaith. Yr oedd cyssoned. 


“ 


76 Gwaith yr Ysbryd Glân 


ir cenhedliad Crist i'r Ysbryd Glan, ac i'r Forwyn: “ Mor- 
wyn a fydd feichiog.” Esa. 7. 14.—“'Ti a feichiogi yn dy 
groth, ac a esgori ar fab.” Luc 1. 31. Ac eto, dywedir yn 
yr hen gredo hwnw, a elwir yn gyffredin “Credo yr apos- 
tolion,” ei gael o'r Yspryd Glan, ac yn unig “A aned o 
Fair Forwyn.” Dylem sylwi, fod y gwaith yma yn cael ei 
brïodoli i'r Ysbryd Glan, fel yr achos effeithiol, yr hwn 
trwy ei allu a gynnyrchai yr effaith; ae i'r Forwyn Fair, 


fel yr achos goddefol a defnyddiol, canys ffurfiwyd ei 


gorff ef o'i sylwedd hi. Ac yr oedd hyn wedi ei dywedd- 
iad â Joseph. (1.) Yr oedd hi oddi tan orchudd ei dywedd- 
ïad âg ef,i dderbyn amddiffyniad i'w diniweidrwydd. (2.) 
Trefnodd Duw un i ofalu am dani hi a'i phlentyn yn ei 
febyd:—a thrwy hyny, (3.) Yr oedd ein Iachawdwr i gael 
ei ryddhau oddiwrth y cyfrifiad o'i fod o enedigaeth an- 
nghyfreithlawn, hyd oni roddai dystiolaeth trwy ei wyrth- 
iau ei hun o'i genhedliad gwyrthiol. (4.) Fel y byddai 
ganddo un, ar gyfrif yr hwn y gellid cofrestru ei âchydd- 
iaeth, er amlygu cyflawniad yr addewid i Abraham aci 
Dafydd: oblegid ni pharheid y llinach yn gyfreithlawn 
trwy onid y fai yn unig. O herwydd hyny y dyru Mat- 
thew &cbyddiaeth Joseph i ni, â'r hwn yr oedd ei fam wedi 
ei dyweddïo yn gyfreithlawn; ac er fod Luc yn rhoddi ei 
linach naturiol trwy hynafion y Forwyn, eto nid enwai hi, 
namyn crybwyll eu dyweddïad yn unig. Efe a ddech- 
reua gyda'i thad Eli, neu Heli. 

Gwnaed corff Crist trwy ei grêad gwyrthiol yn drigle 
gymhwys i'w enaid sanctaidd. Heblaw llwgr cyffredinol 
ein natur, mae gogwyddiad rieillluol ei gyfansoddiad ei 
hunan, gan bob un o honom nii ymryson â hwy. Ac am 
byny y mae un yn dueddol i ddigofaint, arall i wammal- 
rwydd, y trydydd i chwantachrwydd, a'r llall ì seguryd. 
Ond gan fod corff Crist yn berffaith bur, nid oedd un tuedd 


yn eî gyfansoddiad ef i ogwyddo yn y radd leiaf re: 


dymher naturiol ef, yn gwneuthur cariad, byn 


ar natur ddynol Crist. 7 


fwynder, amynedd, llarieidd-dra, a daioni yn naturiol iddo 
ef, fel un na's meddai gymhwysder at un rhyw ysgogiadau 
o dueddiac gwahanol. Am hyny hefyd, er cymmeryd o 
honaw arno ei hunan y gwendidau perthynol i'r natur 
ddynol, eto ni chymerodd yr un o'n gwendidau neillduol 
ni, y rhai ydynt yn glynu wrthym trwy ddrygedd ein cyf- 
ansoddiadau. Efe a gymerodd arno ei hunan y nwydau 
anianol hyny a berthynant i'n meddyliau ni, y rhai a all- 
ant fod yn foddion o drallod, megis gofyd a galar; a'r 
gwendidau anianol hyny ydynt yn ofidus i'r corff, megys 
newyn, syched, blinder, a phoen; ond yr oedd efe yn hollol 
rydd oddiwrth ein annhymerau a'n anhwyiderau corfforol 
ni. 

Ynail. Megys yr oedd natur ddynol Crist wedi ei ffur- 
fio yn wyrthiol, yr oedd hi wedi ei sancteiddio hefyd o'i 
chenhedliad, a'i llanw â gras yn ol ei chymhwysder.. Gan 
nad oedd wedi ei chenhedlu trwy genhedliad naturiol, nid 
oedd wedi cyfrannogi o'r pechod gwreiddiol o Adda; ond 

. yroedd yn hollol ddiniweid megys yr oedd Adda yn y 
dydd y'i crewyd. Heblaw hyny, yr oedd wedi ei doniaw 
â phob gras mewn modd neillduol gan yr Ysbryd.—“ Yna 
y daw allan wïalen o gyff Jesse, a blaguryn a dyf o'i 
wraidd ef; ac Yspryd yr Arglwydd a orphwys arno ef; 

Yspryd doethineb a deall, Yspryd cynghor a chadernid, Ys- 
pryd gwybodaeth ac ofn yr Arglwydd; ac a wna ei ddeall 
ef yn fywiog yn ofn yr Arglwydd.” Esa. 11. 1—3. Gwaith 
sancteiddhâol cyntaf yr Ysbryd yn y groth, yw yr hyn a 
olygir yn benaf yn yr addewid yma. Yr oedd enaid Crist 
o'r fynyd gyntaf y'i dygwyd i fod, yn gymhwys ddeiliad ei 
lon'd o ras fel ei drigias gwastadol; er fod yr ymarferiad o 
honaw yn cael ei attal mewn mesur, hyd oni chymhwysid 
galluoedd y corff i hyny. 

Yn drydydd. Yr oedd yr Ysbryd yn dwyn y gwaith 
yma yn mlaen ;—ac yma mae yn rhaid i ni sylwi ar ddau 
beth: (1.) Yr oedd Crist fel dyn yn ymarfer pob gras trwy 
alluoedd rhesymol ei enaid, ei ddeall, ei ewyllys, a'i serch- 


 'N— ; i 


7s Gwaith yr Ysbryd Glan 


iadau; canys fel dyn yr oedd efe yn gweithredu gras. Nid 
oedd ei natur Ddwyfol ef yn llanw lle enaid dynol, ac nid 
oedd yn gweithredu y gweithredoedd a. gyflawnai efe yn 
ddigyfrwng: ond gan ei fod ef yn ddyn perffaith, ei enaid 
rhesymol oedd egwyddor union-gyrcholei holl weithrediad- 
au moesol.—Yn yr arferiad o'r galluoedd yma, yr oedd efe 
yn cynnyddu fel dynion eraill, yr hwn gynnydd a ddylyn- 
id gan gynnydd mewn gras hefyd.—“ A'r bachgen a gyn- 
nyddodd,” Luc 2. 40, 52; hyny yw mewn corffolaeth, “ac 
a gryfhaodd yn yr Ysbryd,” neu yn ngalluoedd y meddwl. 
Yr oedd efe yn llawn, ac yn llanw yn barhaus o raddau 
newyddion o ddoethineb, fel yr oedd galluoedd rhesymol 
ei feddwl yn cael eu cymhwyso i'w derbyn; a gwaith 
neillduol yr Ysbryd Glan oedd y cynnydd yma. (2.) Yr 
oedd cymhwysder yn ei natur ddynol i gael cyflwyniad o 
wrthddrychau newyddion i'w sylw, am y rhai ni's gwyddai 
ddim o'r blaen; ac y mae hyn mor anysgaredig oddiwrth 
y natur ddynol fel y cyfryw, ac yw blinder neu newyn; 
ond nid yw yn gamwedd neu ddiffyg beius. Mae anwyb- 
odaeth am unrhyw beth y dylai un ei adnabod, yn ddrwg 
moesol; ac ni's gellir prïodoli hyny byth'i Grist; ond fel 
mai anwybodaeth o ryw bethau yn unig yw hyn, nid yw 
hyny namyn gwadiad o hollwybodaeth anfeidrol, yr hyn 
nid yw yn annghysson â sancteiddrwydd uchaf y natur 
ddynol.—Am hyny y dywedai ein Harglwydd am dano ei 
hunan na's gwyddai ddydd ac awr diwedd pob peth; ac y 
dywaid yr apostol am dano, iddo ddysgu ufudd-dod trwy 
ddyoddefiadau. Yn nghynddrychiad pethau o newydd i'w 
natur ddynol, yr oedd ei ddoethineb gwrthddrychol yn cyn- 
nyddu ; ac mewn profedigaethau newyddion, efe a ddysgai 
yn brofiadol ymarferiad gras o newydd ; a hyn oedd gwaith 
parhaus yr Ysbryd, yr hwn oedd yn trigo ynddo ef “heb 


fesur.” 
Yn bedwerydd. Fe'i henneiniwyd gan yr Ysbryd Glan 


â'r galluoedd anarferol hyny oeddynt angenrheidiol er cyf- 
lawniad ei swydd.—“ Ysbryd yr Arglwydd Dduw sydd ar- 


( Ta Fd v | 
rb Mod 


ar natur ddynol Crist $c. 79 


naf; o herwydd yr Arglwydd a'm henneiniodd i efengylu 
i'r rhaillariaidd; efe a'm hanfonodd i rwymo yrhai yssig 
eu calon, i gyhoeddi rhyddid i'r caethion, ac agoriad carch- 
ar i'r rhai sydd yn rhwym.” Esa. 61. 1. Swydd broffwyd- 
oliaethol Crist a olygir yma, drwy yr hon y dysgai efe 
ddynion yn natur ei swyddau eraill. Cymhwysid ef i'r 
gwaith yma trwy enneiniad yr Yspryd; ac ar ei fedydd 
efe a dderbyniodd y gwystl gweledig, trwy yr hwn y'i 
cadarnheid ef ei hunan yn ei alwad, ac y tystid i eraill am 
wirionedd ei alwad i'r swydd broffwydoliaethol gan Dduw. 
Yna y disgynodd Yspryd Duw fel colomen, ac y daeth ar- 
no ef: “ Ac wele lef o'r nefoedd yn dywedyd, Hwn yw fy 
anwyl Fab, yn yr hwn y'm boddlonwyd.” Trwy hyn y 
rhoddid sel fawr y nef ar ei swyddogaeth, Ioan 6. 27. Ac 
yn awr efe a ymaflai yn drwyadl yn ei weinidogaeth gy- 
' hoeddus. Yn achlysurol yn unig yr amlygasid presenol- 
deb Duw gydag ef, megis pan y llanwai ddynion â syndod 
wrth ymresymu â'r Doctoriaid yn y deml; ac er iddo gyf- 
lawni llawer o weithredoedd annghyffredinol, ond odid, yn 
ystod ei oes annghyhoedd, eto ni's doniasid ef yn gyflawn 
iw waith hyd amser ei fedydd. Ar y pryd hwn, yr oedd 
efe “yn gyflawn o'r Ysbryd Glan ;” yr oedd efe yn llenwi 
yn barhaus o'r blaen ; ond y pryd hwn yr oedd efe “ yn gyf- 
. lawn o'r Ysbryd Glan,” yn feddiannol ar yr holl ddoniau 
ysbrydol hyny oeddynt angenrheidiol arno: a chyda golwg 
ar hyn y dywedai yr Efengylwr am dano, “ Oblegid nid 
wrth fesur y mae Duw yn rhoddiiddo ef yr Yspryd.” Ioan 
3.34. “I bob un o honom y rhoed gras, yn ol mesur 
dawn Crist;” ond rhoddwyd yr Ysbryd i'r Arglwydd Iesu 
Grist yn anfesuredig, “Oblegid rhyngodd bodd i'r Tad 
drigo o bob cyflawnder ynddo ef;” fel y byddai efe yn 
blaenori yn mhob peth. 
Yn bummed. 'Trwy nerth yr Ysbryd Glan y gwnaeth 

efe y gweithredoedd gwyrthiol hyny, trwy y rhai y cadarn- 
heid ei weinidogaeth ef. Am baachos y dywedir fod Iesu 


" 


i YF ——— 
80 Gwaith yr Ysbryd Glân 


o Nazareth yn wr profedio can Dduw, trwy nerthoedd a 
rhyfeddodau, ac arwyddion, y rhai a wnaeth Duw trwyddo 
ef. Felly pan fwriai efe allan gythreuliaid, trwy “fŷs 
Duw,” hyny yw, trwy allu anfeidrol Duw, yr hwn a weith- 
redid drwy yr Ysbryd Glan; ac am hyny, pan briodolai yr 
Iuddewon eì wyrthiau ef i Beelzebub, efe a ddywedai eu 
bod hwy yn cablu yr Ysbryd Glan, gweithredoedd yr hwn 
oeddynt. 

Yn chweched. Trwyddo ef y'i cyfarwyddid, y'i cysurid, 
ac y'i:cynhelid yn holl yrfa ei weinidogaeth, ei demtasiyn- 
au, a'i ddyoddefiadau. Gall ychydic engrheifftiau fod yn 
ddigonol. Yn fuan wedi ei fedydd, efe a arweinid gan yr 
Ysbryd i'r anialwch i ddechreu ei ymrysonfa a'r diafol. 
Trwy hyn yr elai efe 1 mewn i'w weinidogaeth. Trwy ei 
gynnorthwy ef y'i cludwyd ef yn fuddugawl trwy ei dem- 
tasiynau, ac y cafodd fuddugoliaeth drwyadl ar ei wrth- 
wynebwr, yr hwn a geisiai trwy bob moddion ei wrthwyn- 
ebu a'i attal ef yn ei waith. Wedi gorphen y demtasiwn, 
efe a.ddychwelodd o'r anialwch, i bregethu yr efengyl, “ yn 
nerth yr Yspryd;” ac am hyny yn ei bregeth gyntaf yn 
Nazareth, efe a gymmerth yn destun y geiriau hyny o 
eiddo y proffwyd Esaiah,—“ Yspryd yr Arglwydd sydd 
arnaf fi, o herwydd iddo fy enneinio ì; i bregethu i'r 
tlodion yr anfonodd fi, &c.” Ac megis y dechreuodd efe ei 
weinidogaeth fel hyn yn nerth yr Ysbryd, efe a amlyg- 

— aì ddoethineb a gras parhaus, er synedigaeth pawb, gan 
gau safnau ei elynion. Trwyddo ef y'i dyddenid - ei 
“holl yrfa, o'i dechreu i'r diwedd, 

Yn seithfed. Efe a'i hoffrymodd ei hun i Dduw trwy 
yr, Ysbryd tragywyddol. Heb. 9. 14. Ni's gall y rhai a 
edrychant ar y tu allan i angau Crist yn unig, ganfod dim - 
ynddo ond dyoddefaint: Cy merodd yr Iuddewon ef, a 

chyd a'r milwyr, hwy a'i fflangellasant ac a'i lladdasant 
; ond yr hyn a deilyngu yr ystyriaeth benaf genym r 
wn cyssylltiad â'i angau ef, yw ei waith yn eì offrym 


ar natur ddynol Crist, &c. 81 


mu ei hun yn aberth i Dduw, i wneuthur iawn dros bech- 
aduriaid; a hyn a wnaeth efe trwy yr Ysbryd tragywyddol; 
lle y gallwn sylwi ar yr hyn a ganlyn:— 

1. Efe a'i sancteiddiodd, neu a'i neillduodd eihun i Dduw, 
ifod yn aberth. “Er eu mwyn hwy yr wyf yn fy sanct- 
eiddio fy hun,” Ioan 17. 9. Yr oedd efe yn berffaith sanct- 
aidd cyn hyn, o ran purdeb natur, ond yma sonir am ei 
waith yn ei sancteiddio ei hun, fel y neillduid yr offrwm a 
fyddai i'w aberthu gynt, i'r perwyl hyny yn gyntaf. 
Dyma ei weithred offeiriadol gyntaf, a hyn a wnaeth efe 
trwy nerthol weithrediad yr Ysbryd tragywyddol. 

2. Efe a aeth i'r ardd o'i fodd, yr hyn oedd yn cyfatteb í 
ddygiad yr aberth at ddrws y babell, yn ol y gyfraith; 
canys yno y darfu iddo ef, nid yn unig ei roddi ei hun i 
fynu i ddwylaw ei elynion; ond y dechreuodd efe hefyd 
yn weithredol ar y gwaith o'i offrymmu ei hun i fynu i 
Dduw yn ei ing, “pan offrymmai efe weddïau a deisyfiad- 
au. » 

2. Yn yr hyn oll a ganlynodd, efe a'i hoffrymmodd ei 
hun i Dduw trwy y gweithrediadau hyny o eiddo yr Ysbryd 
Glan ynddo ef, yr hyn a'i dilynodd ef hyd y diwedd; ac 
ar y rhai hyn yr ymddibynai effeithioldeb eiiawn ef. Gan 
hyny, nyni a allwn ymholi, pa beth a allai y grasusau 
'hyny fod.— 

1. Cariad at ddynolryw :—Crybwyllir hyn yn fynych 
pan sonir am offrymiad Crist. “ Yr hwn a'm carodd I, ac 
a'i rhoddes ei hun drosof fi.” Cariad a thosturi yw y gras 
cyntaf a ofynir mewn Archoffeiriad. Yr oedd cariad yn 
enaid sanctaidd yr Arglwydd Iesu wedi ymddyrchafu 
mewn modd annhraethadwy y pryd hyny, a'i gryfder ang- 
,erddol a'i eynhaliai ef dan ei holl ddyoddefiadau. Megis 
nad oedd Jacob gan ei fawr gariad at Rahel, yn edrych 
ond yn fach ar saith mlynedd o wasanaeth am dani, felly 

' Crist, “a ddioddefodd y groes, gan ddiystyru gwarad- 
To is, o achub ei etholedigion. 
Uid Mpyrfai ef yn benaf yn y cfb oedd, ei 
" 


DT 


82 Gwntth yr Ysbryd Glân 


gariad annhraethol ef at ogoniant Duw.—At hyn yr am- 
canai efe. 1. Yr amlygiad o gyfiawnder, sancteiddrwydd, 
a thostedd Duw yn erbyn pechod ; adferu gogoniant Duw, 
yr hwn a ymddangosai fel wedi ei gymmylu gan bechod ; 
i wneyd iawn i gyfiawnder Duw dros bechod—i fod 
yn gymmod dros anwiredd, er dangos cyfiawnder 
Duw: ac efe a ddaeth i wneuthur hyn yn ngwresowg- 
rwydd ei enaid; “ Wele fi yn dyfod,” eb efe, “ da gen- 
yf wneuthur dy ewyllys, O! fy Nuw; a'th gyfraith 
sydd o fewn fy nghalon ;” a phan oedd efe yn ymbarottoi 
i ddyoddef, efe a ddywedai, “ Mi a chwennychais yn fawr 
fwytta y pasc hwn gyda chwi, cyn dyoddef o honof;” ac 
ar achlysur arall, “ Y mae genyf fedydd i'm bedyddio âg 
ef, ac mor gyfyng yw arnaf hyd oni orphenwyf!” 2. Bwr- 
iadai Iesu Grist roddi ei ras a'i gariad mewn gweithrediad. 
—Efe a wyddai mai dyma y ffordd i agoryd trysorau gras 
a chariad, fel y'u tywelltid ar bechaduriaid er gogoniant 
tragywyddol Duw. — Y sêl a'r cariad yma, yr hwn a weith- 
redid yn nghalon Crist trwy yr Ysbryd tragywyddol, oedd 
y peth, trwy yr hwn yn benaf yr offrymmai efe eì hun i 
fynu i Dduw. 

3. Ei ymostyngiad sanctaidd, a'i ufudd-dod i ewyllys 
Duw, grasau oeddynt yn awr ar lawn weithrediad, oedd 
ran arbenig o'i offrymiad ef o honaw en hunan. “ Efe a'i 
darostyngodd ei hun, gan fod yn ufudd hyd angau, ïe, 
angau y groes;” ac, “er ei fod yn Fab, efe a ddysgodd 
ufudd-dod trwy y pethau a ddyoddefodd :” hyny yw, efea. 
brofodd ufudd-dod trwy ei ddyoddefaint. Mae yn wir ei 
fod ef yn ufuddhau i Dduw yn wastadol; ond y pryd hwn 
y deuai efe at y prawf mawr o'i ufudd-dod, gyda golwg ar 
y gorchymyn neillduol hwnw o eiddo y Tad, sef, “bod iddo 
roddi ei einioes i lawr.” Dyma y weithred uchaf o ufudd- 
dod oedd yn ddichonadwy, am ba achos yr amlygai Duw 
y boddlonrwydd mwyaf ynddi. Gweithredid yr ymostyng- 
iad sanctaidd yma ynddo ef trwy yr Ysbryd tra wyddol, 

h ; A; 


ar natur ddynol Crist, ŷc- S3 


ac am hyny, trwyddo ef yr offrymmodd efe ei hun i Dduw. 

4. I hyn hefyd y perthyna y ffydd hono, yr hon a weith- 
redai efe y pryd hwu ar Dduw a'i addewidion ; ac yr oedd 
hon yn dwyn perthynas, Yn 1, Ag ef ei hunan; y'i cyn- 
helid, ac y'i dygid trwy ei waith i derfyniad dedwydd; 
“ Myfi a roddaf fy ymddiried ynddo,” Heb. 2. 12. Mae 
yn wir i ymosodiadau arswydus gael eu gwneuthur arno, 
hyd oni waeddodd efe, “Fy Nuw, fy Nuw, pa ham y'm 
gadewaist?” Ond wedi y cwbl, ei ffydd ef a orchfygodd. 
Salm 92. 9—11. (2.) Yr oedd a fyno y ffydd hon o'i 
eiddo â'r cyfammod. “Gwaed y cyfammod” oedd y gwaed 
a dywalltai efe y pryd hwn; ac efe a dywelltid dros yr 
Eglwys, fel y gweinyddid bendithion y cyfammod i'w 
bobl ;—gyda golwg ar yr hyn yr oedd efe yn gweithredu 
ffydd, fel y mae yn ymddangos yn amlwg oddiwrth ei 
weddi, Ioan 17. 

Y gweithrediadau grasol yma o eiddo enaid Crist, oedd 
y moddion, trwy ba rai yr oedd efe yn yn ei angau, yrhwn 
oedd dreisgar o ran yr offerynau o honaw, a chosbawl, o 
ran dedfryd y ddeddf, yn ei offrymmu ei hun yn wirfoddol 
yn aberth dros bechod; y rhai hyn hefyd, a wnaethpwyd 
trwy urddas ei Berson ef, yn effeithiol a buddugol, a heb- 
ddynt ni buasai ei angau yn aberth. Trwy hyn yr oedd ei 
offrwm ef yn cael ei wneuthur yn aberth o arogl peraidd i 
Dduw.—Yr oedd Duw wedi cael y fath foddâad trwyadl 
yn y gweithredoedd gogoneddus hyny o ras ac ufudd-dod, 
fel yr aroglai efe “arogl esmwyth,” neu arogl o orphwys- 
dra tuag at ddynolryw. Yr oedd y bodd&ad a gafodd efe 
yn ufudd-dod Crist, yn fwy na'r anfoddâad a gawsai efe 
yn anufudd-dod Adda. 

Yn wythfed. Yr oedd i'r Ysbryd ei waith neillduol tuag 
at Grist, tra yr yr oedd efe yn sefyllfa y meirwon. Efe a 
orchymynai ei ysbryd sanctaidd i ddwylaw ei Dad, yr 
hwn a ymrwymai i'w gadw ef yn angau, ac i ddangos 


llwybr y bywyd iddo drachefn. Yr oedd ei gorff sanctaidd 


Mr. Ye Ye 


84 Gwaith yr Ysbryd Glân 


ef yn y bedd yn parau i fod dan ofal neillduol Ysbryd 
Duw; ac felly y cyflawnid yr addewid fawr hono, na ad- 
ewid ei enaid ef yn uffern, ac na's goddefid i'r Sanct weled 
llygredigaeth. Corff Crist a elwir yma y Sanct ; yr oedd 
efe wedi ei wneuthur yn beth sanctaidd trwy ei genhedl- 
liad yn y groth trwy nerth yr Ysbryd Glan; ac fe'i gwa- 
haniaethir oddiwrth ei enaid; ac a gyferbynir gan Pedr i 
gorffmarw Dafydd, yr hwn a welodd lygredigaeth, Act. 2. 
29. Cedwid sylwedd sanctaidd ei gorff ef yn ddi lwgr trwy 
nerth yr Ysbryd, heb i ddim. o'r cyfnewidiadau a berthyn- 
ant i gyrff meirw eraill gyfhwrdd âg ef. 

Yn nawfed. Yr oedd gan yr Ysbryd waith neillduol yn 
ei adgyfodiad ef; efe a farwolaethwyd yn y cnawd, ac a 
fywhawyd yn yr Ysbryd. I Pedr 3. 18, &c. I'r un pêr- 
wyl hefyd yn haddysgir gan yr apostol. “Ond os Ysbryd 
yr hwn a gyfododd Iesu o feirw sydd yn trigo ynoch chwi, 
yr hwn a gyfododd Grist o feirw, a fywiocâ hefyd eich 
cyrff marwol chwi, Rhuf. 8. 11. Ac mewn man arall y 
mae efe yn gweddïo, ar i'r Ephesiaid trwy waith yr Ys- 
bryd gael profi cadernid y gallu hwnw trwy yr hwn y 
cyfododd efe Grist o feirw, Ephes. 1. 17. A dywedid fod yr 
amlygiad a wnaethid o'i fod ef yn Fab Duw trwy ei adgyf- 
odiad, “ yn ol Yspryd sancteiddiad,” neu yr Ysbryd sanct- 
aidd, Rhuf. 1. 4. Hyn hefyd yw meddwl yr ymadrodd 
hwnw, “A gyfiawnhawd yn yr Yspryd.” I Tim. 3. 16. 
Ymddangosodd Duw yn y cnawd trwy ei ymgnawdoliad 
ef; a chyfiawnhawyd ef yn yr Ysbryd, trwy amlygiad o'i 
ryddâad oddiwrth ddedfryd angau, yn ei adgyfodiad o 
feirw trwy nerthol weithrediad Ysbryd Duw. 

Yn ddegfed. Gogoneddai yr Ysbryd Glan y natur ddyn- 
ol, ac a'i gwnai yn gymhwys i'w thrigfa dragywyddol ar 
ddeheulaw Duw, ac yn gynllun o ogoneddiad cyrff yr holl 
yredinwyr. Yr hwn a wnaethai ei natur ef yn sanctaidd 
ar y dechreu, a'i gwnelai yn ogoneddus yn awr;*ae megis 
y'n cydffurfir ni âg ef” yn ein heneidiau yma; felly y mae 


; AI ( s 
me —- 
í 


ar natur ddynol Crist, &c. 85 


efe yn ei gorff gogoneddus, yn gynllun o'r holl oconiant 
hwnw, yr hwn a dderbyniwn ni yn ein cyrff marwol trwy 
yr unrhyw Ysbryd. Phil. 3. 21. ì 

Mae gwaith arall o eiddo yr Ysbryd, nid yn union-gyrch- 
ol ar Berson Crist, ond ar ei ran ef; sef dwyn tystiolaeth 
iddo ef, mai Mab Duw yw efe. Da y gwyddys y modd y 
gwaradwyddid ein Harglwydd pan oedd efe yma yn y byd 
hwn, a thrwy y fath angau cywilyddus y'i hanfonid o 
honaw. Ac oddiyma y deilliodd ymrysonfa fawr rhwng 
uffern annefoedd.  Haerai y byd yn gyffredinol mai twyll- 
wr oedd efe, agosbid yn gyfiawn am ei weithredoedd 
drygionus: ar y llaw arall, dewisodd yntau ddeuddeg o 
apostolion, i ddwyn tystiolaeth i sancteiddrwydd ei ymar- 
weddiad, purdeb ei athrawiaeth, a chyflawniad y proffwyd- 
oliaethau am dano ef: ond pa fodd y gallai tystiolaeth deu- 
ddeg o ddynion tlodion, pa mor onest bynnag a fyddont, 
lwyddo yn erbyn pleidleisiad gwrthwynebol byd cyfan ? 
'Gan hyny, ymddiriedwyd y gwaith o ddwyn tystiolaeth i 
Grist, iddo Ef, yr hwn sydd uwchlaw pawb, a'r hwn a 
ddichon beri i'w dystiolaeth ffynu; “ond pan ddel y Dy- 
ddanydd. €fe a dystiolaetha am danaf fi.” Ioan 15. 26. Am 
hyny. y dadleuai yr apostolion eu cyd-dystiolaeth hwythau, 
“ Nyni ydym eì dystion ef o'r pethau hyn, a'r Yspryd Glân 
hefyd,” Act. 5.32. A'i ddull ef o ddwyn tystiolaeth, oedd 

' “trwy arwyddion a rhyfeddodau, ac amryw nerthoedd, a 
doniau.” Heb. 2. 4.. Yr amcan mawr trwy hyn oll, oedd 
dwyn tystiolaeth i berson yr Iesu, mai efe oedd Mab Duw 
mewn, gwirionedd ; addefedig, a dyrchafedig ganddo ef, 
ac fel hyn, yn nghyd a'r nerth effeithiol oedd yn cydfyned 
â'r efengyl, y darostyngwyd y cyffredinolrwydd o ddyn- 
olryw i ufudd-dod ffydd. 

Nyni a allem gael ein harwain trwy yr ystyriaethau 
hyn, i'r wybodaeth hono am Iesu Grist sydd mor angen- 
rheidiol, mor ddefnyddiol, ac yn cael ei chanmol gym- 
maint yn yr Ysgrythyrau; ac nid yw yr esgeulusdra 
hollawl o'r wybodaeth hon, yn fwy niweidiol i eneidiau 


86 Gwaith yr Ysbryd Glân 


dynion, nac ydyw ei dysgu trwy foddion annghyfreith- 
lawn, megis yr arferiad o ddelwau yn mysg y Pabydd- 
ìon; canys, heblaw eu bod yn cael eu gwahardd gan 
Dduw i'r cyfryw berwylion, ac wedi eu melldithio â 
diffrwythder o ran unrhyw ddybenion buddiol,—nid oes 
un cymhwysder ynddynt hwy eu hunain, namyn i gen- 
hedlu dychymysion isel a chnawdol mewn meddyliau 
ofergoelus. Adnabod Crist “yn ol y cnawd,” ydyw hyn 
ar y gorau. Ond y mae gogoniant eì natur ddynol ef 
yn gynnwysedig yn unig yn y gweinyddiadau godidog 
annhraethol hyn o Ysbryd Duw iddo ef, a'i werthred- 
iadau nerthol ynddo ef. Arddangosir hyn yn mrych yr 
efengyl, a thra yr ydym ninnau yn edrych arno trwy 
ffydd, fe'n cyfnewidir i'r unrhyw ddelw, gan yr unrhyw 
Ysbryd. 

Ond, os gwneir defnydd prïodol o'r ystyriaethau a gry- 
bwyllwyd, hwy a'n barweiniant i wybodaeth ysbrydol o 
Grist; ac nyni a ddylem ei adnabod ef fel hyn: (1.) Fel 
y carom ni ef, â chariad pur digymmysg. Mae yn wir 
mai Person Crist fel Duw-ddyn, ydyw gwrthddrych pri-. 
odol ac eithaf ein cariad: ond y mae ystyriaeth fano) ar 
ei naturiaethau gwahanol a'u rhagoriaethau, yn effeithiol 
i ennyn ein cariad tuag atto ef. “Y mae efe yn wyn 
ac yn wridog; yn rhagori ar ddeng mil;” hyny yw, y 
mae efe yn berffaith yn mhrydferthwch grasusau yr Ys- 
bryd Glan, yr hyn sydd yn ei wneyd yn annhraethol 
hawddgar. Gan hyny, a fynech di ddwyn Crist yn y fath 
fodd o flaen dy serchiadau, fel y byddo dy gariad yn ddiffu- 
ant, ac heb gael ei wastraffu ar gau wrthddrych, crêadur 
dy ddychymygion dy hunan?—Ystyria pa beth a, ddy- 
wedwyd am dano ef:—undeb gogoneddus eì ddwy natur 
yn yr un Person,—gogoniant digrêedig ei natur Ddwyf- 
ol,—w'r perffeithrwydd o ras oedd yn preswylio yn eì 
natur ddynol ; ac os gelli, ac os ydwyt yn ymhyfrydu ynddo 
ef, ac yn ei garu ef ar y cyfrifon yma, mae dy gariad yn 
ddiffuant ac yn ysbrydol. (2.) Dylem adnabod Crist nes 


ar natur ddynol Crist, &e. 87. 


llafurio am fod yn gydffurf ag ef: ac y mae y cydffurf- 
iad yma yn gynnwysedig mewn cyfrannogiad o'r grasus- 
au, o'r rhai y mae cyflawnder yn preswylio ynddo ef: ac 
ni's gallwn ymestyn yn iawn at hyn, ond trwy adnab- 
yddiaeth o waith yr Ysbryd ar ei natur ddynol ef. Fel 
byn, nyni a roisom ddarluniad byr o waith yr Ysbryd yn 
ac ar Berson Crist, Pen yr eglwys: yn nesaf, rhaid ini 
ystyried ei waith ef yn parottoi corff dirceledig iddo 
ef, yn ei weithrediadau grasol ar etholedigion Duw. 


PEN. IV. 


Gwaith cyffredinol yr Ysbryd ar aelodau y Corf) 
dirgeledig o'r hwn y mae Crist yn Ben. 


Yr ydym wedi bod yn ystyried gwaith yr Ysbryd yn 
gosod sylfaen Eglwys y Testament Newydd, yn ei oruch- 
wyliaethau tuag at Grist, ei Phen. Efe yw carreg sylfaen 
yr adeilad yma, a saith llygaid yn gerfiedig arno, neu wedi 
ei lanw â pherffeithrwydd trwyadl o holl ddoniau a grasus- 
au yr Ysbryd. Zech. 3.9. A'r un llaw ag a osododd y syl- 
faen hon, sydd yn gorphen yr adeilad hefyd. Yr un Ysbryd 
ag aroddwyd iddo ef, “nid wrth fesur,” sydd yn rhoddi 
gras i bob un o honom ninnau “yn ol mesur dawn Crist.” 

' Yr hwn a barottodd, a sancteiddiodd, ac a ogoneddodd nat- 
ur ddynol Pen yr Eglwys, a gymerodd arno barottoi, sanct- 
eiddio, a gogoneddu ei gorff dirgeledig, neu yr holl ethol- 
edigion a roddwyd iddo ef gan y Tad. Ac mewn perthyn- 
asihyn,nyni a allwn wneyd y rhag-sylwadau a ganlyn:— 

l. Gan mai gwaith perffeithiawl ydyw y gwaith hwn 
o eiddo yr Ysbryd, ac nid gwaith gwreiddiol, mae yn 
cynnwys tybiaeth HN. o gariad, gras, a bwriad 
tragywyddol y Tad, a holl a ryn gdod Iesu Grist; canys 
ei waith arbenig ef ydyw effeithioli y pethau hyn at en- 
eidiau yr etholedigion, er mawl gogoniant gras Duw. Yn 
y grêedigaeth gyntaf, ymddangosai Duw fel un yn am- 


cc ———————— 
z ; 


88 Gwaith cyffredinol yr Ysbryd 


canu yn benaf at ogoneddiad prïodoliaethau hanfodol eí 
natur; ei allu, ei ddaioni, a'i ddoethineb;—ond yn y gre- 
edigaeth newydd amcana Duw wneyd amlygiad neilldnol 
o bob Person yn wahaniaethol yn ei weithrediadau neill- 
duol; a gwneyd datguddiad cyflawn o. drefn y Drindod 
sanctaidd, mewn goleu llawer rhagorach nac a feddid dan 
yr Hen Destament. Nyni a ganfyddwn weithrediadau 
bywiog ffydd yn yr hen saint gynt, yn eu dynesiadau at 
Dduw; ond am ddyfodfa oleu at y Tad,—trwy y Mab,— 
yn yr Ysbryd, Ephes. 2. 18. (yn yr hyn y mae bywyd 
ein cymmundeb â Duw yn gynnwysedig) ni chlywn 
ddim son am dano. Gan hyny, y mae Duw yn dangos 
yn eglur, fod sylfaen y cyfan wedi ei osod yn nghyng- 
hor y Tad; y cyflawniad o'r cynghor sydd trwy gyf- 
ryngdod y Mab, gan fod Duw yn bwriadu i bawb gael 
eu dwyn i'w anrhydeddu ef fel y maent yn anrhydeddu 
y Tad; ac y mae cymhwysiad gwirioneddol y cwbl at 
eneidiau dynion ìi fod trwy yr Ysbryd, fel y'u gwneler 
yn gyfrannogion o'r gras a ragluniwyd yn nghynghor y 
Tad, ac a barottowyd yn nghyfryngdod y Mab; ac yn 
hyn y mae yr Ysbryd Glani gael ei ogoneddu, fel y 
byddo iddo ef yn nghyd a'r Tad. a'r Mab, gael ei Mi. 
bod, ei fawrygu a'i addoli. 

2. Yn ol natur a threfn y gwaith hwn o eiddo DN 
mae yn bod, mai wedi i'r Mab ymgnawdoli, a chyflawni 
. yr hyn y cymerasai arno ei wneuthur yn eì Berson ei 

hun, y mae yr addewid fawr am berffeithiad gwaith yr 
iachawdwriaeth, yn golygu anfoniad yr Ysbryd Glan i 
gyflawni yr hyn y cymerasai yntau arno ei wneuthur. 
Wedi i'n Harglwydd esgyn i'r Nefoedd, dywedai yr Ap- 
ostol Pedr wrthym,—“ Wedi ei ddyrchafu ef trwy ddeheu- 
law Duw, ac iddo dderbyn gan y Tad yr addewid o'r 
Ysbryd Glan;” hyny yw, efe a dderbyniodd yr hyn oedd 
yn yr addewid. Nid y pryd hyny y rhoisid yr addewid. 
ei hun gyntaf iddo; canys efe a'i derbyniasai yn y cyf 
ammod, pan A HNN efe a'r gwaith o brynw dyn; 
ac mid erudo ei hunan y derbymioud hi ychwaith, canys 


« 
yn y Grêedigaeth Newydd. 89 


yr oedd efe yn gyflawn o'r Ysbryd Glan er pan ym- 

gnawdolodd; ond efe a dderbyniodd y fendith addaw- 

edig fel y gallai efe dywallt ei Ysbryd ar ei ddysgybl- 

ion, fel y dywaid yr apostol yma,—“ Wedi iddo dderbyn 

gan y Tad yr addewid o'r Yspryd Glan, efe a dywallt- 

odd y peth yma yr ydych chwi yr awrhon yn ei weled 

ac yn eiglywed,” hyny yw, yn ei weithrediadau gwyrth . 
iol a'i effeithiau. 

Yma y gorwedda sylfaên yr eglwys Gristionogol.  Gal- 
wasai ein Harglwydd Iesu Grist ei apostolion at y 
gwaith mawr o adeiladu ei eglwys, a lledaenu ei efeng- 
yl yn y byd; at yr hyn yr oedd yn eglur eu bod yn- 
ddynt eu hunain yn ddiffygiol o bob cymhwysderau 
angenrheidiol: ond pa beth bynnag oedd yn ddiffygiol 
mewn doethineb, ymadrodd, neu wroldeb, efe a addawai ei 
wneyd i fynu; a thrwy yr Ysbryd Glân yn unig y gwnai 
efe hyn; ar gymmhorth yr hwn yr oedd holl lwyddiant eu 
gweinidogaeth yn ymddibynu. Am hyny, pan oedd efe ar 
eu gadael hwy wedi ei adgyfodiad, efe a archai iddynt 
eistedd yn llonydd, heb wneuthur dim yn y gwaith cy- 
hoeddus o adeiladu ei eglwys ef, hyd oni chyílawnid yr 
addewid am yr Ysbryd iddynt mewn gwirionedd. “ Efe a 
orchymynodd iddynt nad ymadawent o Jerusalem, eithr 
disgwyl am addewid y Tad.” “Chwi a dderbyniwch 

nerth yr Yspryd Glân wedi y delo efe arnoch: ac a fydd- 
wch dystion i mi yn Jerusalem, ac yn holl Judea, a Samaria, 
ac hyd eithaf y ddaear.” Act. 1.4, 8. Yn yr addewid yma 
y sylfaenodd efe yr eglwys ei hunan, a thrwyddi yr adeil- 
adodd efe hi, acar y bach yma y mae ei holl bwysau yn 
troi hyd beddyw. Cymerer yr addewid hon ymaith, ac 
wele ddiwedd ar eglwys Crist:—dim goruchwyliaeth yr 
Ysbryd, dim eglwys. _ Byddai cystal i'r hwn a fynai ysgaru 
yr Ysbryd oddiwrth y gair, losgi ei Fibl. Ni wna llythyr- 
en noeth y Testament Newydd, ddim mwy tuag at gyn- 
nyrchu ffydd ac ufudd-dod yn eneidiau dynion, nac y mae 
llythyren yr Hen Destament yn ei wneyd yn mysg yr 

G 


wo 2 ti. ww 


90 Gwaith cyffredinol yr Ysbryd 5 
Iuddewon: ond bendigedig fyddo Duw, yr hwn a. gylym- 
odd .y pethau hyn yn nghyd yn rhwymyn y cyfammod 
tragywyddol ! ! Mae breniniaeth Crist yn ysbrydol, ac o 
ran,ei i hegwyddorion bywhiol, yn anweledig. Os gosodwn 

^ eirfemeddyliau i graffu ar drefn allanol yn unig, nyni a 
gollwn gyfodiad a nerth y cyfan. Nid unrhyw ordinâad 

” allanol weledig gan ddynion, er bod hyny yn angenrheid- 

iol hefyd, ond y gweinyddiad o'i Ysbryd gan Grist, sydd 
yn rhoddi bod, bywyd, a llwyddiant i'r weinidogaeth; ac 
os oes neb mor ffol a dysgwyl cymmhorth yn y gwaith 
hebddo ef, neu y cyfryw lwyddiant yn eu llafur ar a gym- 
eradwyer gan Dduw, nid ydynt namyn twyllo eu heneidiau 
eu hunain a'r eiddo eraill. Gan hyny, bwried dynion eu 
hunain i'r drefn a fynnont, neu sefydlant y ffurfiau o addol- 
iad a farnont hwy yn fwyaf cymhwys, os gwadant waith yr 
Ysbryd, nid oes eglwys yn eu plith. 

3. Yr Ysbryd Glân sydd yn gwneyd y diffyg o bresenol- 
deb corfforol Crist i fynu. Am hyny y'i gelwid gan rai o'r 
hen dadau yn “ Ficar Crist,” un a gynnrychiola ei Berson 
ef, ac a gyflawna ei waith addawedig. _ Pan oedd Orist yn 
gadael y byd, efe a orchymynodd i'w ddysgyblion bregethu 
yr efengyl, a dysgyblu y byd; ac er calondid iddynt, efe a 
addaw odd fod yn bresenol gyda hwynt, a hyny tra_y preg- 
ethid ei efengyl ef yn y byd :—“ Wele, yr wyf fi gyda 
chwi bob amser, hyd ddiwedd y byd,” neu gwblhâd pob 
peth ; ond yn y fan wedi iddo lefaru fel hyn, “ efe a ddyrch- 
afwyd i fynu, a chwmmwl a'i derbyniodd efallan o'u golwg 
hwynt.7” Pa le yn awr y mae y cyflawniad o'r addewid 
hon ? neu ô'r addewid hono a wnaethpwyd i'r eglwys ei 
hunan, “ Canys lle y mae dau neu dri wedi ymgynnull yn 
fy enw I, yno yr ydwyf yn eu canol hwynt?” I hyn yr 
attebaf, fod yr addewidion hyn yn cael eu cyflawni yn ber- 
ffaith (rwy ei waith yn anfon yr Ysbryd Glân; ynddo, a 
thrwyddo ef, y mae efc yn bresenol gyd a'i ddysgyblion yn 
eu gweinidogaeth ac yn eu cynnulliadau. Mae efe yn 
cynnrychioli Person, ac yn gwneyd i fynu y diffyg o bres- 


yn.y Greedigaeth Newydd. 9r 


enoldeb corfforol Crist yn y fath fodd, fel y mae bod yr 


eglwys, llwyddiant y weinidogaeth, ac adeiladaeth y cyfan, 


yn ymddibynu yn hollawl ar ei bresenoldeb ef. Yn awr 
pwy a fedd ryw radd o gariad at Grist, nad yw yn meddwl 
y byddai presenoldeb corfforol Crist o fantais annhraethol 
iddo ef?—ac felly y buasai yn ddïammeu pe buasai y cyf- 
ryw beth wedi ei drefnu yn noethineb a chariad Duw; ond 
nid felly y mae; ac fe'n dysgirnii ddysgwyl mwy o fantais 
oddiwrth ei bresenoldeb ysbrydol ef gyda ni trwy yr Ysbryd 
Glan: “ Buddiol ywi chwi.” _ Felly gan hyny, y mae yn 
ddyledus arnom ni ymholi pa ryw fri ydym ni yn ei roddi 
arno ef, a pha lesâad ydym ni yn ei gaeltrwyddo ef: canys 
onid ydym yn derbyn gras gwirioneddol o'r presenoldeb 
yma o eiddo Crist gyda ni, ni all ein bod yn derbyn dim 
llesâad oddiwrtho ef; canys nid yw efe gyda neb yn awr 
ond trwy ei Ysbryd; a hyn a ganfyddir ryw ddiwrnod gan 
y rhai sydd a'u proffes yn cael ei gwneyd i fynu o'r fath an- 
nghysonderau syírdanaidd ag yr honant barch i Iesu Grist, 
eto yn cablu ei Ysbryd ef yn ei holl weithrediadau. 

4. Megis y mae efe yn cynnrychioli Person, ac yn llanw 
lle Crist; felly y mae efe yn gwneuthur pa beth bynnag 
yr ymrwymasai Orist i'w wneuthur; canys megis nad oedd 
gwaith y Mab yr eiddo ei hun, ond yn hytrach yr eiddo y 
Tad, yr hwn a'i hanfonodd ef,—felly gwaith yr Ysbryd, 
nid yr eiddo ei hun ydyw; ond yn hytrach yr eìddo y Mab, 
gan yr hwn y'i hanfonwyd. . “Pan ddel efe, sef Yspryd y 
gwirionedd, efe a'ch tywys chwi i bob gwirionedd.” Ioan 
16. 13—15. Maeefe yn dyfod i ddwyn gwirionedd i eglur- 
'der, nid i osod i fynu ryw oruchwyliaeth newydd o wirionedd 
wahanol i'r hyn a gyhoeddasai Crist ei hunan: ond i adeil- 
adu ar y sylfaen a osodasai efe. Nyni a allwn brofi pob 
rhyw Ysbryd wrth y rheol hon, pa un a fydd efe oddiwrth 
Dduw. Yr Ysbryd hwnw a gymero arno ddatguddio un- 
rhyw beth gwrthwyneb i, neu annghyson â'r gair datgudd- 
iedig; yrhwn a ddysgo unrhyw beth newydd, o'r eiddo ei 
hunan, yn amgen mac sydd wedi ei ddatguddio eisoes yn 


92 Gwaith cyffredinol yr Ysbryd 


yr Ysgrythyr Lân, nid yw o Dduw.—“ Ni lefara o hono eí 
hun;” nid o hono ei hun yn unig y llefara efe; ni's dat- 
guddia unrhyw wirionedd arall, ni's cyfrana unrhyw 
ras arall, ond sydd yn, o, a thrwy Grist: ac ychwan- 
egir, mai “pa bethau bynnag a glywo a lefara efe;” 
hyny yw, holl gynghor y Tad a'r Mab am iachawd- 
wriaeth yr Eglwys; ac fe ddywedir ei fod ef yn ei 
glywed, nid fel pena buasai efe yn Berson Dwyfol, cyd gyf- 
rannogol yn nghynghorion y Tad a'r Mab, ond crybwyllir 
y weithred allanol o glywed fel yr arwydd o'i wybodaeth 
anfeidrol ef, nid y moddion o honi. Ac â hyn y cyssylltir 
ei waith mawr ef, “ Efe a'm gogonedda ij” ac fe ddylai y 
sawl a fyddont yn gweddïo am ei gymmhorth yn eu swydd 
yn yr eglwys, gofio hyn yn wastadol: efe a roddir iddynt 
hwy, fel y rhoddont hwythau ogoniant ìi Grist; yma ym- 
helaethir ar y drefn drwy yr hon y mae yr Ysbryd yn go- 
goneddu Crist; “Efe a gymer o'r eiddo fi ac a'i mynega i 
chwi.” Yr eiddo, neu bethau Crist, ydynt ei “ei ras a'i 
wirionedd;” dywedir ei fod wedi derbyn y pethau byn, nid 
fel pe na buasai yn eu meddu o'r blaen: ond am eu bod yn 
bethau Cristmewn modd arbennig; ac ychwanegir, “Ac a'i 
mynegai chwi.” Efe a ddangosai ei wirionedd i'r apostol- 
ion trwy datguddiad digyfrwng; gan eu galluogi yn an- 
ffaeledig i ddeall a datgan holl gynghor Duw; ac y mae 
efe yn parliau i ddangos gwirionedd Orist trwy ei air ys- 
grifenedig a phregethedig i'r holl gredinwyr; gan ein 
haddysgu ynddo, a goleuo ein meddyliau i ddeall meddwl 
Duw yn ysbrydol ynddo; efea ddangosodd ei ras, trwy 
dywallt ei rasusau sancteiddhaol, a'i ddoniau anarferol ar 
y dysgyblion cyntaf; ac y mae efe yn parhau eto i ddangos 
ei ras ef i gredinwyr, trwy ei gyfrannu iddynt mewn sanct- 
: eiddhad, cysur, a doniau ysbrydol. 

Nyni a gawn y rheswm am yr honiad yma yn y geiriau 
canlynol, “ Yr holl bethau sydd eiddo y Tad, ydynt eiddof 
fi; o herwydd hyn y dywedais, mai o'r eiddof fi y cymmer, 
ac a'i mynegai chwi.” Y pethau i'w mynegi i ni, ac i'n 
doniaw â hwynt, ydynt eiddo y Tad ar y dechreu; efe yw 


wi, 4 


yn y Greedigaeth Newydd. 93 


y ffynhonell neillduol o honynt oll; ei gariad, ei ddoeth- 
ineb, eì ddaioni, ei gynghor, a'i ewyllys ef yw y prif achos 
o honynt. Gwneir hwy yn eiddo y Mab ar gyfrif ei gyf- 
rwngwriaeth; canys trwy hyny y'u parottowyd, ac y'u 
neillduwyd i ni; ac yna y maent yn cael eu cyfrannu i ni 
yn weithredol trwy yr Ysbryd Glan:—“Efe a gymmer 
o'r eiddof fi ac a'i mynega i chwi.” Nid yw efe yn eu 
cyfrannu i ni yn ddigyfrwng oddi wrth y Tad. Nid ydym 
yn derbyn unrhyw ras oddiwrtho, nac yn dychwelyd un- 
rhyw foliant iddo ef yn y modd byny. Nid oes dim a 
wnelom ni â'r Tad yn ddigyfrwng. Trwy y Mab yn unig 
y mae i ni ddyfodfa atto ef; a thrwy y Mab yn unig y mae 
efe yn rhoddi o'i rasi ni. Gyd ag ef, fel Trysorydd mawr 
y pethau nefol, y mae pob gras a thrugaredd wedi eu hym- 
ddiried. Gan hyny y mae yr Ysbryd Glan yn eu rhoddi i 
ni, fel y maent yn ffrwythau cyfryngdod Crist, ac nid yn 
uniy fel effeithiau haelioni Dwyfol y Tad. Fel hyny y 
' mae efe yn llanw y diffyg o bresenoldeb Iesu Grist, ac yn 
perffeithio y gwaith sydd ganddo ef i'w gwblhau yn y 
byd; fel y mae pa beth bynnag a wneir ganddo ef yr un a 
phe y'u gwnelid yn ddigyfrwng gan Grist yn ei Berson ei 
hun; ac felly y cwblheir ei addewidion i'r credinwyr. 

Ac y mac hyn yn ein dysgu ni am y ffordd a'r dull o'n 
cymmundeb â Duw trwy yr efengyl. Person y Tad yw 
ffynhonell pob gras a gogoniant; ond nid yn ddigyfrwng 
oddiwrtho ef y'u cyfrennir i ni; eithr efe a roddes bob peth 
i ddwylaw y Mab yr hwn y mae efe yn ei garu. Efe a 
wnaeth flordd i'w cyfrannu i ni, ac y mae yn eu rhoddi i ni 
trwy yr Ysbryd. Megis y mae disgyniad Duw tuag attom 
ni mewn cariad a gras, yn gyfan-gwbl trwy waith yr Ys- 
bryd arnom ni; felly y mae ein holl esgyniad ni tuag atto 
ef yn dechreu yn yr un man. _ Ac y mae yn rhaid i ni sylwi 
yn fanol ar y pethau hyn, os mynwn ni i'n ffydd, ein car- 
iad, a'n hufudd-dod, fod yn efengylaidd. Gwae broffeswyr 
yr Efengyl, y rhai a dybiant fod yr hyn oll a feddant hwy 
i ymwneyd â Duw, yn gynnwysedig yn eu hymlyniad 


94 Gwaith cyffredinol. yr Ysbryd 


wrth rinwedd moesol! O anwybodaeth a didduwiaeth 
trwyadl y tardda y dychymmyg hwnw, nad oes dan yr 
efengyl ddim cymmundeb rhwng Duw â ni, ond trwy 
ddeddfau, gorchymynion, ac addewidion o'i du ef; ac 
ufudd-dod cyflawnedig yn ein nerth ein. hunain o'n tu nin- 
nau. Gadawer i'r rhai ydynt wedi blino ar Gristionogaeth, 
ac yn amcanu froi at Bacaniaeth, farnu felly ; ond y mae 
ein cymdeithas ni gyd a'r Tad, a chyd a'i Fab ef trwy yr 
Ysbryd. Gam hyny, y mae o'r pwys mwyaf i ni ymofyn 
gyd a'r difrifoldeb dwysaf am ddylanwadau addawedig yr 
Ysbryd Glan. 

5. Fel mai yr Ysbryd Glan yw Ysbryd y gras, a'r achos 
effeithiol union-gyrchol o holl weithrediadau grasol Duw 
ar ddynion, pa le bynnag y sonir am un o honynt hwy, 
dylid golygu y cyfryw fel rhan o waith yr Ysbryd, er na's 
enwir mo honaw yn bendant. Nid ydwyf yn deall pa beth 
a olyga rhai wrth siarad am rinwedd moesol; maent fel 
pêd amcanent at ryw beth sydd yn eu gallu hwy eu hunain, 
o leiaf gyda bendith ar eu hymdrechion; ond am ras, yr 
wyf yn meddwl yr addefa pawb mai o'r Ysbryd Glan yn - 
unig y mae. Pa un bynnag a olygom ni wrth ras, ai ffafr 
rad Duw tuag attom ni, neu ei rad weithrediadau effeithiol 
ynom, yr Ysbryd yw yr Awdwr o ras yn yr ystyr gyntaf o 
ran y cymhwysiad o honaw, ac yn yr ail, o ran y gweith- 
rediad ei hunan. Gan hyny, rhaid i ni gymeryd hyn yn 
ganiattâol;—Pa le bynnag y crybwyllir am weithrediadau 
grasol o eiddo Duw tuag at ddynion, yr Ysbryd Glan a 
olygir yn bennaf. 

6. Dylid ystyried hefyd, am ba beth bynnag a wna yr 
Ysbryd, ei fod yn ei wneuthur yn ol ei ewyllys ei hun: ac 
y mae llawer o bethau pwysig yn ymddibynu ar hyn- 
(l.) Mae ewyllys a hyfrydwch yr Ysbryd Glan yn yr holl 
ras y mae efe yn ei gyfrannu i ni. Nid rhyw offeryn neu 
was yw efe, i drefnu yrhyn na's medda awdurdod amo, neu 
gyfran ynddo; ond yn mhob peth, y mae efe yn gweithredu. 
yn ol ei ewyllys ei hunan. Gan hyny nyni a ddylem gyd- 


yn y Greedigaeth Newydd. 95 


nabod ei gariad a'i garedigrwydd ef yn yr hyn yr ydym yn 
ei dderbyn, cystal a'r eiddo y Tad a'r Mab. (2.) Nid yw 
efe fel rhyw weithredydd naturiol, yn egnïo hyd eithaf ei 
allu, neu fel pe na's gallai wneuthur ychwaneg nac a wna. 
yn ei holl weithrediadau ; ond y mae efe yn dwyn ei holl 
waith yn mlaen wrth ei ewyllys a'i ddoethineb ei bun ; ac 
am hyny pan ddywedir fod rhyw rai yn “ gwrthwynebu yr 
Ysbryd Glan,” nid ydys i ddeall y gallant wneyd hyny yn 
hollawl, ond yn unig gyda golwg ar ryw ffordd, rhyw, neu 
radd o'i weithrediadau. _ Gall dynion wrthsefyll y moddion 
a ddefnyddia efe ; ond ni's gallant ei wrthwynebu ef o ran 
y dyben a amcana efe; canys Duw yw efe, a “phwy a 
wrthwynebodd ei ewyllys ef?” Gan hyny, y mae yn ofynol 
ini ystyried at ba beth y tuedda y moddion a ddefnyddia 
efe yn eu natur eu hunain, a pha beth a amcenir ganddo ef 
yn y defnyddiad o honynt. Gellir gwrthwynebu a rhwystro 
y cyntaf; ond nid yr olaf. Nid yw efe yn amcanu weith- 
iau, trwy y gair, yr hwn yn ei natur ei hun a dueddai 
argyhoeddiad pechadur, namyn eu caledu, Esa. 6. 9,10; 
ac efe a all weithredu mor rymmus pan y myno, fel ag i 
symmud pob gwrthwynebiad. Gyda golwg ar weinidog- 
aeth y gair, gall dynion ei wrthwynebu, a gwrthod ei 
gynghor ef yn eu herbyn ei hunain: ond, pan amlygo efe 


. ei allu yn, a thrwy y gair, i grêu calon newydd, ac azoryd 


llygaid deillion, y mae efe yn symmud yr egwyddor o 
wrthwynebiad yn y fath fodd, fel na's galler ei wrthwynebu 
mwy. (8.) Oddiyma hefyd nyni a allwn gasglu, y dichon 
i'w weithredoedd ef fod o amryfal rywiau a graddau. Mae 
yhai o weithrediadau yr Ysbryd yn berffaith yn eu rhyw, 
a gall dynion gael eu gwneuthur yn gyfrannogion o honynt 
yn yr hyn oll a amcenir drwyddynt, ac eto fod heb ddim 
gras cadwedigol wedi ei weithredu ynddynt, y cyfryw 
ydynt ei weithredoedd o oleuad, argyhoeddiad, &c. Gall 
fod gwaith yr Ysbryd ar feddyliau dynion, ac eto heb eu 


'sancteiddio a'n dychwelyd at Dduw. Ac fel hyn hefyd, lle 
y mae efe yn gweithio yr un peth yn eneidiau dynion, 


96 Gwaith cyffredinol yr Ysbryd 


megis yn eu hadenedigaeth, y mae yn ei wneuthur irwy 
amrywiol foddion, ac yn ei ddwyn yn mlaen mewn amryw- 
iol raddau, o ran grymmusiad ei hegwyddor, a chynnydd ei 
ffrwythau o sancteiddrwydd; a hyn a bair y gwahaniaeth 
mawr hwnw o ran goleuni, sancteiddrwydd, a ffrwythlon- 
rwydd, a ganfyddwn ni yn y credinwyr. Mae yr Ysbryd 
Glan yn gweithio yn hyn oll yn ol ei ewyllys ei hun; ac 
nid.wrth unrhyw rêol amgen na'i ddoethineb anfeidrol ei 
hunan. 

Ond gellir dywedyd, Os ydyw pob gras ynom ni yn 
cael ei brïodoli i'r Ysbryd Glan, yna nid oes un angen i ni 
arfer ein hymdrechiadau ein hunain, na thrafferthu dim yn 
nghylch cynnydd sancteiddrwydd, neu ddyledswyddau 
ufudd-dod. Pa beth gan hyny a wasanaetha holl orchym- 
ynion, bygythion,ac annogaethau yr Ysgrythyrau? I hyn 
yr attebaf,— 

1. Dychymyged dynion y canlyniadau a fynont, eto, mai 
Ysbryd Duw yw Awdwr yr hyn oll sydd yn dda_ysbrydol 
ynom ni, sydd wirionedd na's gallwn eiroi i fynu, oddieithr 
ein bod yn amcanu ymadael â'n Biblau hefyd ; eanys fe'n 
dysgir ynddynt hwy, nad oes ynom ni, hyny yw, yn ein 
enawd ni, ddim da yn trigo; nad ydym yn alluog o honom 
ein hunain i feddwl dim megis ag y dylem ; “ond ein 
digonedd ni sydd o Dduw,” yr hwn sydd yn-abli beri i 
bob gras fod yn helaeth tuag attom ni. Byddai addef fod 
dim daioni ysbrydol ynom ni ond a weithir ynom gan 
Ysbryd Duw, yn dymchwelyd gras yr Efengyl. Gan hyny, 
y mae yn amlwg na's gellir casglu dim oddiyma, ond yr 
hyn sydd dda a defnyddiol i eneidiau dynion; canys ni all 
dim yn amgenach ddeillio o'r gwirionedd. 

2. Anwybodaeth anifeiliaidd mewn dyn a bair iddo 
ddadleu oddiwrth weithrediadau effeithiol yr Ysbryd, y 
gallwn ni fod yn ddïoglyd yn y cyflawniad o'n dyled- 
swyddau ein hunain. Mae y neb na's gŵyr fod Duw wedi 
addaw gweithio ynom yn ffordd ei ras, yr hyn a'« efe 
oddi wrthym yn ffordd ein dyledswydd, naill ai heb ddar- 


Ma na ” 


yn y Greedigaeth Newydd. 97 


llen ei Feibl erïoed, neu heb ei gredu ; neu, gellir dywedyd 
am dano na's gweddïodd efe erïoed, neu na's cymerodd efe 
un sylw erïoed o'r hyn y gweddïai am dano. Pagan, ac 
nid Cristion, yw yr hwn nid yw yn gweddïo ar i Dduw 
weithio ynddo yr hyn y mae efe yn ei ofyn ganddo. Hyn 
a wyddom, y dylem ni gydsynio gyda diwydrwydd a difrif- 
oldeb â'r hyn a gais Duw genym, ac ni a wyddom hefyd 
am ba beth bynnag a addawodd Duw, y cyflawna efe ei 
hunan ynom ni; a'n dyledswydd ni ydyw credu y gwna 
efe felly; ac nid yw dychymygu fod annghyssondeb yn y 
pethau hyn, yn ddim amgen na phrïodoli ffolineb i Dduw. 

3. Os ydyw y pethau hyn yn gwrthwynebu eu gilydd, y 
mae hyny yn cael ei achosi, naill ai drwy fod natur dyn yn 
annghyfaddas i fod yn ddeiliad gorchymyn Duw; neu am 
nad oes arni eisiau y cymmhorth a addewir; ond y mae y 
ddwy dybiaeth yna yn gau, a gwageddol. Mae yr Ysbryd 
Glan yn gweithio ynom ni yn y fath fodd, fel y mae efe yn 
gweithio drwom ni, a bod yr hyn a wneir ynom yn cael ei 
wneyd genym:—ein dyledswydd ni yw ymroddi ï ufudd- 
hau i'w orchymynion ef; a'i waith ef yw ein galluogi ni 
i'w cyflawni. 

4. Gall yr hwn a fyddo yn meithrin esgeulusdra ar gyf- 
rif cynnorthwy addawedig yr Ysbryd, olygu hyny fel prawf 
_ sicr nad oes iddo ef un gyfran yn nghynnwys yr addewid ; 
canys pa le bynnag y byddo efe yn gweini ei gynnorth- 
wyon, y mae efe yn gyffredin yn parottoi yr enaid i'w der- 
byn, trwy ei wneyd yn ddiwyd yn y ddyledswydd; a chan 
mai yn a thrwy alluoedd ein meddyliau ni ein hunain y 
mae efe yn gweithredu, y mae yn ynfydrwydd, ac yn wrth- 
ddywediad di synwyr i ddyn ddweyd na's gwna efe ddim 
am fod yr Ysbryd yn gwneyd y cwbl; canys lle nid yw efe 
yn gwneuthur dim, nid yw yr Ysbryd yn gwneuthur dim, 
oddieithr yn rhoddiad yr hedyn, neu yr egwyddor gyntaf o 
ras yn y dyn; am yr hyn yr ymdrinwn eto. 

6. Mewn perthynas i raddau gras, y maent yn brïodol â. 
gredinwyr, y rhai ydynt wedi eu doniaw â galluoedd i 


98 Gwaith cyffredinol yr Ysbryd, &c. 


gyflawni y dyledswyddau hyny, ar y rhai yr ymddibyna 
cynnydd sancteiddrwydd yn gyffredin ;—canys er nad oes 
yr un gras, na gradd o ras mewn credinwyr, ond yr hyn a 
weithredir ynddynt gan yr Ysbryd, eto yn y cyffredin, y 
mae cynnydd gras yn ymddibynu ar yr iawn ddefnyddiad o 
ras a dderbyniwyd, mewn ymarferiad dyfal â'r holl ddyled- 
swyddau o ufudd-dod hyny a ofynir genym ni:—ïe, e 
debygid, nad oes dim mwy afresymol yn y byd, nac yw i 
ddyn fod yn ddïog mewn dyledswyddau crefyddol (ar y 
rhai y mae ei feithriniad ysbrydol, yr hyn sydd o'r pwys 
mw yaf er lles tragywyddol ei enaid, yn ymddibynu,) dan 
ymesgusodi yn effeithiolrwydd cynnorthwyon yr Ysbryd, 
heb y rhai ni's gall efe wneuthur dim, a'r rhai ni's medda, 
ac ni's gall eu meddu, tra fyddo efe heb wneuthur dim. 

Gan byny, dyma sail ein hymarferiad o ffydd tuag atto 
ef mewn modd neillduol, a hyny hefyd mewn gweddi a 
mawl. Ei natur Ddwyfol yw y rheswm rheolaidd dros ein 
gwaith yn rhoddi addoliad crefyddol iddo ef; ond ei fod ef 
yn gweithredu tuag attom ni yn ol penarglwyddiaeth ei 
ewyllys ei hun, yw y rheswm neillduol am ein gwaith yn 
cyfeirio ein deisyfiadau ato ef yn bersonol; ac fe'n bed- 
yddir yn ei enw ef hefyd. 

Yr oedd yn angenrheidiol gwneuthur yr holl rag-sylw- 
adau hyn, er mwyn cael gradd o olwzi fewn i natur ei 
weithrediadau ef; ac yn awr yr ydym wedi agor y ffordd i 
ystyried ei waith ef yn ngalwad, adeiladaeth, a dygiad yr 
Eglwys yn mlaen hyd berffeithrwydd. 


LLYFR III. 


GWAITH YR YSBRYD GLAN YN Y GREEDIGAETH 
NEWYDD TRWY ADGENHEDLIAD. 


PEN. I. 


Y Greedigaeth Newydd yn cael ei_ gorphen.—Ail-enedig- 
aeth yn perthyn yn neillduol î weithredoedd yr Ysbryd 
Glân. 


Yr ydym wedi sylwi eisoes ar waith yr Ysbryd yn ffurfiad 
corff naturiol Crist. Hyn oedd dechreuad y Grêedigaeth 
Newydd,—sylfaen yr oruchwyliaeth efengyJaidd: ond nid 
hyn oedd y cwbl oedd ganddo ef i'w wneuthur; yr oedd 
efe i barottôi ei gorff dirgeledig ef hefyd, ac felly i ber- 
ffeithio y grêedigaeth newydd. Megis yr oedd yn yr hen 
grêedigaeth, felly y mae yn y newydd. Yr oedd tywyll- 
wch a marwolaeth ar bob peth yn ei gyflwr cyntaf ;—nid 
oedd dim bywyd neu egwyddoro fywyd ynddo, nac un- 
'rhyw duedd ato ychwaith. Efe a ymsymmudai uwch ben 
y defnydd cynhwynol yn y cyflwr yma, gan gyfrannu 
egwyddor o fywyd i bob peth trwy yr hyn y'u bywioceid. 
Ac yn gyffelyb hefyd y mae yn y grêedigaeth newydd :—yr 
oedd tywyllwch a marwolaeth ysbrydol yn toi holl ddynol- 
ryw trwy bechod ; nid oedd y radd leiaf o egwyddor bywyd 
ysbrydol mewn un dyn byw, na'r duedd leiaf tuag at hyny. 
Yn wyneb yr ansawdd yma ar bethau, y mae yr Ysbryd 
Glan wedi ymgymeryd â'r gorchwyl o grêu byd newydd, 
nefoedd newydd, a_ daear newydd, lle y cartrefa Cyfiawn- 
der; ac y mae efe yn dechreu ar y gwaith yma drwy 
gyfrannu egwyddor o fywyd ysbrydoli eneidiau yr ethol- 
edig, y rhai ydynt y defnyddiau amcanedig gan Dduw i 


b 


YS yb * 5 


100 Y Greedigaeth newydd 


wneuthur y gwaith yma arnynt. Ac y mae yn cyflawni 
hyn trwy adenedigaeth, fel y cawn ni ddaugos rhagllaw, 

Yn gyntaf. Y mae Adenedigaeth yn cael ei brïodoli i'r 
Ysbryd Glan bob amser yn yr Ysgrythyr Lân. “ Yr Iesu 
a ddywedodd wrth Nicodemus, Yn wir, yn wir, meddaf i 
ti, Oddieithr geni dyn drachefn, ni ddichon efe weled 
teyrnas Dduw.  Nicodemusa ddywedodd wrtho, Pa fodd 
y dichon dyn ei eni, ac efe yn hen? a ddichon efe fyned i 
groth ei fam eilwaithaa'ieni? Iesu a attebodd, ac a ddyw- 
edodd, Yn wir, yn wir, meddaf i ti, Oddieithr geni dyn o 
ddwfr ac o'r Yspryd, ni ddichon efe fyned i mewn i deyrnas 
Dduw. Yr hyn a aned o'r cnawd sydd gnawd ; a'r hyn a 
aned o'r Yspryd sydd yspryd.” Ioan 9. 3—6. Hen athraw 
dysgedig yn yr eglwys Iuddewig oedd yr hwn a ddysgai 
ein Iachawdwr bendigedig yn y geiriau hyn; yr hwn ar 
yr ystyriaeth o wyrthiau yr Iesu a benderfynasai fod Duw 
gyd ag ef, ac a ddaethai i ymofyn ag ef am deyrnas Dduw. 
—Gan y gwyddai yr Arglwydd Iesu, fod ein ffydd, ein 
hufudd-dod, a'n cymeradwyaeth yn ymddibynu ar ein had- 
enedigaeth, efe a'i hysbysa o'r angenrheidrwydd am hyny, 
ar yr hyn y synai efe yn fawr yn y dechreu. Yna y dysgai 
yr Arglwydd ef am natur ailenedicaeth, yr hyn a ddarlunia 
efe trwy ei achos a'i effaith. Am yr achos o honaw, efe a 
ddywaid ei fod yn cael ei wneuthur trwy ddwfr-a'r Ysbryd; 
trwy yr Ysbryd, fel y prif achos effeithiol; a thrwy ddwfr, 
fel yr arwydd o honaw, yn sêl ddechreuol y cyfammod: yr 
athrawiaeth am ba un oedd yn cael ei phregethu yn eu 
plith y pryd hyny gan Ioan Fedyddiwr; neu yn hyttrach, 
yr un peth a amcenir trwy y ddau ymadrodd; gan fod yr 
Ysbryd yn caelei dcarlunio trwy ddwfr, acwedi ei addaw 
yn aml dan y gyffelybiaeth hono. 

Gan hyny, yr Ysbryd Glan yw yr achos effeithiol o'r 
gWaith yma ; am hyny y dywedir am yr hwn y'i gweith- 
redir ynddo, ei fod yn cael ei eni o'r Ysbryd, adn. 8 ; ac y 
mae geiriau i'r un perwyl hefyd yn pen. 1. 13. '“ Y rhai 
ni aned o waed, nac o ewyllys y cnawd, nac o ewyllys 


* ——— 


yn cael ei gorphen, &c. 101 


gwr, eithr o Dduw.”  Ymwrthodir yn hollol â'r moddion 
anianol a chnawdol, o waed, enawd, ac ewyllys gwr, yn y 
peth yma, a phrïodolir yr holl achos o'r enedigaeth newydd 
yma i Dduw yn unig. Canys cyferbynir y pethau hyn 
yma, ac oddiar debygolrwydd y cyfnewidiad ysbrydol hwn 
ì genhedliad naturiol, y'i gelwir Adgenhedliad. Mae yr 
unrhyw gyfeiriad a gwrthgyfeiriad yn cael ei arferyd yn 
adn. 6; hefyd, “ Yr hyn a aned o'r cnawd sydd gnawd, a'r 
hyn a aned o'r Yspryd sydd yspryd ; bod, crêadur, a bywyd 
ysbrydol, newydd. Mewn man arall fe'i gelwir bywhau, 
gyda golwg ar y cyflwr yn yr hwn yr oedd dynion cyn i'r 
gwaith yma gael ei wneuthur arnynt, Eph. 2.1,5. “Yr 
Yspryd sydd yn bywhau.” Ioan 6. 63. Honir yr un gwir- 
ionedd hefyd yn Tit.3.4—6. “ Eithr pan ymddangosodd 
daioni a chariad Duw ein Hachubwr tuag at ddyn, nid o 
weithredoedd cyfiawnder y rhai a wnaethom ni, eithr yn ol 
ei drugaredd yr achubodd efe nyni, trwy olchiad yr adened- 
igaeth,ac adnewyddiad yr Yspryd Glan ; yr hwn a dywallt- 
odd efe amom ni yn helaeth, trwy Iesu Grist ein Hiach- 
awdwr.” Mae yr hyn a grybwyllasom ni lawer gwaith 
yn cyfarfod yn y modd mwyaf pennodol yma, sef bod pob 
person yn y Drindod fendigedig yn gweithredu eu cyfran 
wahaniaethol yn ngwaith ein Iachawdwriaeth. Ffynhonell 
y cwbl yw, daioni a chariad Duw, sef y Tad; yr achos 
haeddiannol o gymhwysiad y daioni a'r cariad hwnw attom 
ni, yw Iesu Grist ein Hiachawdwr, yn ei holl gyfryngwr- 
iaeth ; a'r achos union-gyrchol, o weinyddiad cariad y Tad, 
trwy gyfryngdod y Mab, yw yr Ysbryd Glan: ac y mae 
efe yn gwneuthur hyn trwy adnewyddu ein natur; trwy 
olehiad yr adenedigaeth, yn yr hon y'n purir oddiwrth ein 
pechodau, ac y'n sancteiddir i Dduw. Caniattêir y gwir- 
ionedd mawr yma, mai yr Ysbryd Glan yw Awdwr ein 
hailenedigaeth, mewn geiriau o leiaf, yn gyffredinol gan 
yrhaioll a ymhonant mewn sobrwydd Cristionogol. Ei 
bod wedi cael ei dirmygu gan eraill yw yr achlysur o'r 
amdditlyn:ad yma o'r gwirionedd. | Ni wiw dysgwyl i mi 


'- AT —— a A 


102 Y Grêedigaeth newydd 


_ ymdrin yn ymarferol â holl athrawiaeth ailenedigaeth yma; 
mae eraill wedi ymdrin â hi felly eisoes ; fy amcan presen- 
ol I, yn unig yw dangos cadernid egwyddorion sylfaenol y 
gwirionedd am y gweithredoedd hyny o eiddo yr Ysbryd, 
y rhai a wrthwynebir mor Jym yn bresenol :—a gellir cryn- 
hoi fy sylwadau ar y testyn hwn i'r pennau canlynol:— 

1. Er fod y gwaith o adenedigaeth wedi ei wneuthur ar 
rai personau o foreu oes y byd, a bod yr athrawiaeth yma 
ar gael yn yr Hen Destament,—eto nid oedd y datguddiad 
o honi ond tywyll, mewn cydmariaeth â'r goleuni a'r prawf 
yn yr hwn yr ymddengys drwy yr efengyl. Mae hyn yn 
eglur oddiwrth ymddiddan Crist â Nicodemus: canys pan 
grybwyllodd efe yr athrawiaeth wrtho ef, efe a synodd, ac 
mewn rhyfeddod eíe a ddywedodd, “Pa fodd y dichon y 
pethau hyn fod?” Ond y mae atteb yr lesu yn dangos y 
gallasai efe fod wedi cyrhaedd adnabyddiaeth well o honi 
o'r Ysgrythyr. “A wyt ti,” eb efe, “yn ddysgawdwr yn 
Israel, ac ni's gwyddost y pethau hyn ?” A wyt ti yn cym- 
eryd arnat ddysgu eraill am eu cyflwr a'u dyledswydd, ac ; 
yn anwybodus dy hunan am y fath athrawiaeth fawr a 
sylfaenol, yr hon y gallesit ei dysgu o'r Ysgrythyr? Canys 
pe na's gallasai wneyd hyny, ni's gallasai fod un achos 
cyfiawn i'w feio am ei anwybodaeth: nid yw bod yn an- 
wybodus o'r hyn ni's datguddiodd Duw yn fai. Gan hyny 
yr oedd yr athrawiaeth hon yn gynnwysedig yn yr Hen 
Destament; cynnwysid hi yn yr addewidion, sef y byddai 
i Dduw enwaedu calonnau ei bobl—y byddai iddo ef 
gymeryd ymaith y galon garreg, a rhoddi'calon dyner o 
gig yn eille: ac mewn amrywiol ffyrdd eraill y'i dat- 
guddid. | 

Ond eto, nyni a welwn ei bod yn cael ei dysgu mor dy- 
wyll, fel yr oedd un o brif athrawon y bobl, heb wybod dim 
amdani. Dadleua rhai mae yn wir nad yw y geiriau yn ar- 
wyddocâu dim chwanegnadiwygiad buchedd; ond yroedd. 
Nicodemus yn deall yr angenrheidrwydd am ddiwygiad 
buchedd yn eithaf, os “dd ef crïoed wedi darllen Moses 


yn cael eì gorphen, &c. 105 


a'r Prophwydi;—a byddai tybied bod yr Arglwydd yn cry- 
bwyll wrtho am beth yr oedd efe yn eithaf hysbys o'i natur 
ond o dan enw newydd na chlywsai efe erïoed o'r blaen, ac 
yna yn cymeryd mantais i'w gyhuddo ef o anwybodaeth 
yn ddychymmyg cableddus: ac ni's gwn I pa fodd y 
dichon y rhai hyny ydynt yn edrych ar ailenedigaeth fel 
rhyw ymadrodd cyffelybiaethol am wellâad buchedd yn 
unig, ymryddhau oddiwrth yr euogrwydd o'r cyfryw ddy- 
chymmyg ; canys osnad yw yn cynnwys dim mwy na dyfod 
yn ddyn moesol newydd, fel yr hoffant ddweyd, peth yr 
oedd yr holl fyd, Iuddewon a Chenhedloedd yn ei ddêall, 
yna yr oedd Crist can belled o fwrw golau eglurach ar y 
matter trwy yr hyn a ddysgai efe am ailenedigaeth, fel yr 
oedd efe yn ei fwrw i dywyllwch mwy nac y'u claddesid 
ynddo erïoed gan yr athrawon Iuddewig na'r philosophi 
Cenhedlig; canys er fod yr Efengyl yn dysgu holl ddyled- 
swyddau moesoldeb gyda mwy o fanylrwydd, ac yn annog 
ì ymarferiad o honynt drwy gymhelliadau annghydmarol 
uwch na dim a adwaenid o'r blaen; eto os na olygid dim 
mwy yn yrhyn a ddywedir am enedigaeth newydd, na'r 
ymarferiad â dyledswyddau moesol, mae yr athrawiaeth yn 
dywell iawn ac anhawdd ei deall. Os na olygid gwaith o 
eiddo yr Ysbryd Glan ar eneidiau dynion yn ysgrifenadau 
y Testament Newydd, na dim mwy na diwygiad buchedd, 
yna rhaid ini addef eu bod yn fwy tywyll nac unrhyw 
ysgrifenadau eraill; fel y beiddiodd rhai gyhoeddi i'r byd 
am epistolau Paul;* ond cyhyd ag y caffom ni gydnabydd- 
iaeth dynion eu bod yn wirionedd, ac mewn rhyw ystyr yn 


* Ond pa betha ddywedasai ein hawdwr teilwng am gableddau aedd- 
fedach, a haerllugrwydd perffeithiach rhai yn y dyddiau hyn? Sicrheir ni 
am eglwyswr urddasol, yr hwn pan wesgid yn galed arno â rhai o 
resymau yr apostol Paul, a ddywedai yn lled boethlyd, “Buasai yn well 
i'r eglwys pe buasai St. Paul heb ysgrifenu llinell o'i epistolion erïoed." 
A rhyw dduwinydd philosophaidd tra adnabyddus, a feiddiodd gyhuddo ein 
hapostol o dwyll resymmaeth! A ryfeddem ni bellach pe cyhuddid Iesu 
Grist ei hunan â chamgymeriad, neu hyd. yn nod. iM bechod?—Y PARCH. 
G. BuRnER. 


104 Y Greedigaeth Newydd 


air Duw, ni lyswn ddadleu bod yr hyn a arwyddoceir yn- 
ddynt yn cael ei osod allan yn eglur a phrïodol. 

Yr oedd ailenedigaeth, a'r athrawiaeth am hyny hefyd 
dan yr Hen Destament. Yr oedd holl etholedigion Duw 
yn eu hamryfal oesoedd, yn cael eu hadgenhedlu gan Ys- 
bryd Duw; ond yn yr ehangiad hwnw o ras a gwirionedd 
dan yr Efengyl, yr hyn a ddaeth trwy Iesu Grist, megis y 
mae mwy o bersonau yn cael eu gwneyd yn gyfrannogion 
o honaw dan y Newydd na than yr Hen, felly y mae natur 
y gwaith ei hunan yn cael ei egluro a'i ddatguddio yn am- 
lycach:—a chan mai dyma feddygyniaeth dufewnol fawr 
ein natur afiachus, yr hon y daeth Meddyg eneidiau i'w 
hiachau, un o'r pethau cyntaf a bregethai efe oedd, yr ath- 
rawiaeth am hyn. Efe a ddynoethai archoll ein natur, ac 
a ddangosai y dystryw yr arweiniai ni iddo, fel y gwypem 
ac y byddem ddiolchgar am ei wellîiad. Am hyny, nid oes 
un athrawiaeth yn cael ei datguddio yn fwy cyflawn ac 
eglur yn yr Efengyl; a ffrwyth drwg oddiar lygredd ein 
natur yw, bod. y gwaith mawr a suit | yma yn cael ei 
ddirmygu a'i wadu, yn erbyn y fath oleuni a phrawf cyf- 
lawn o'i wirionedd. 

Yr ail. Yr un gwaith yw ailenedigaeth o ran ei ryw, a 
thrwy nerth yrun Ysbryd y'i gweithredir yn yr holl rai 
adgenhedledig o ddechreuad y byd hyd ei ddiwedd. Mae 
yn wir fod amrywiaeth mawr yn y cymhwysiad o'r moddion 
allanol a ddefnyddir ynddo; ac nad ellir cyfyngu y dull at 
unrhyw rêol bennodol; ond yn gyffredin, y mae Duw yn 
defnyddio y gair pregethedig,.yr hwn am hyny a elwir 
“had anllygredig.” Ond weithiau fe gynnyrchir y gwaith 
mawr yma hebddo, megis ar fabanod: a phryd arall y mae 
dynion yn cael eu AU mewn modd goruwch naturicl, 
megis y galwyd Paul; ond yn fynychaf, trwy yr aiid 
o foddion cyflredin, y rhai a,osodwyd ac a sancteiddiwyd 
gan Dduw i'r dyben hyny. 

Mae gwahaniaeth mawr hefyd yn yr adnabyddiaeth o'r 
gwaith ei hunan, 4zan y rhai y'i gweithir ynddynt; canys 


a- yn cael ei gorphen, &ê. 105 


ynddo ei hun y mae yn guddiedig a dirgeledig; ac i'w 
ganfod trwy ei effeithiau yn unig, Ioan 3. 8. Mae hyn 
yn cael ei wneuthur yn hysbys yn nghydwybodau a medd- 
yliaurhai trwy arwyddion anffaeledig. Gwyddai Paul fod 
Crist wedi eì “ddatguddio” a'i “ffurfio” ynddoef. Am 
hyny y dywaid efe, “Od oes neb yn Nghrist, y mae efe 
yn grêadur newydd;” hyny ydyw, y mae efe wedi ei ail 
eni; pa un bynnag a wyddant hwy eu bod neu beidio; ac 
y mae llawer yn y tywyllwch am eu cyflwr eu hunain eu 
holl ddyddiau; maent yn “ofni yr Arglwydd,” ac “yn 
gwrando ar lais ei was ef,” eto “yn rhodio mewn tywyll- 
wch ac heb lewyrch iddynt.” 

Ac y mae amrywiaeth mawr yn nghynnydd y crêadur 
newydd, neu yn nygiad y gwaith yma yn mlaen rhyngddo 
a pherffeithrwydd. Mae rhai yn gwneuthur cynnydd tra 
mawr a chyflym, eraill yn cynnyddu yn raddol, ac heb 
ddwyn namyn ychydig o ffrwyth; eto y mae y gwaith ei 
hunan yn ei natur ei hun, yr un a'r unrhyw. Nid oedd 
etholedigion Duw dan yr Hen Destament yn cael eu hail- 
eni un ffordd, a'r rhai dan y Testament Newydd ffordd ar- 
all. Nid oedd y rhai a ddychwelid mewn modd gwyrthiol 
fel Paul; neu y rhai a dderbyniasant ddoniau gwyrthiol ar 
eu trôedigaeth, megis llaweroedd o'r cyn gristionogion, yn 
cael eu hail enì yn wahanol i gredinwyr ein hoes ni. Nid 
oedd y gweithrediadau gwyrthiol hyny o eiddo yr Ysbryd, 

— yn un rhan o'r gwaith o ail enedigaeth; canys bu llawer 
yn ddeiliaid y gweithrediadau hyny, y rhaina's adgenhedl- 
' wyd erïoed: ac y mae llaweroedd wedi eu hadgenhedlu, 
na chyfrannogasant erïoed o ddoniau gwyrthiol; ac effaith 
— anwybodaeth i'r eithaf yw bod neb yn haeru fod yr Ysbryd 
Glan yn gweithredu yn wyrthiol mewn ail enedigaeth 
gynt; ond mewn ffordd resymol yn unig yn bresenol, gan 
dywys ein deall wrth rêolau rheswm; canys pwy bynnag 
a adgenhedlwyd erïoed, fe'u hadgenhedlwyd trwy yr un- 
rhyw efíaith o eiddo yr Ysbryd Glan ar eu heneidiau. 
“Gwelir hyn yn eglurach os ystyriwn ni, (1.) Bod cyflwr 
H 


b. ; 


. 
106 Y Greedigaeth Newydd 
Uu 
pob dyn fel rhai diadgenhedledig yr unrhyw yn hollol; 
nid yw y naill ddyn yn fwy dïadgenhedledig na'r llall. 
Mae gwabanol raddau o ddrygioni yn y rhai dïadgenhedl- 
edig : ond nid oes gwahaniaeth yn eu cyflwr. Maent oll wedi 
ymddyeithrio oddiwrth Dduw yn gyffelyb, ac oll yn gyff- 
elyb dan ei felldith ef. Gan hyny mae yn rhaid mai yr un 
gwaith o ran ei natur, a wareda ddynion o'r cyflwr yma, 
ac a'u symmudo o farwolaeth i fywyd. /(2.) Mae y cyflwr. 
i'r hwn y dygir dynion trwy ail enedigaeth yr un; ac ni's 
gall fod graddau yn perthynu iddo, fel y byddai y naill yn 
fwy adgenedledig na'r llall. Y mae pob un a anwyd o 
Dduw yn gyd-radd yn hyny, er y dichon fod un yn bryd- 
ferthach nac arall, drwy fod delw ei Dad nefol wedi eî 
hargraffu yn eglurach, er nad yn gywirach amo ef. E 
ddichon y naill gristion fod yn fwy sancteiddiedig na'r: 
llall; ond ni all y naill fod yn fwy adgenhedledig na'r. 
llall. (3.) Mae yr achos effeithiol o'r gwaith hwn, y gras 
a'r gallu trwy yr hwn y'i gwneir, yn nghyd a'r dull tu- 
fewnol o gyírannu y gras hwnw, yr unrhyw.—Dyma y 
mesurydd, at yr hwn y mae yn rhaid dwyn pawb. Gall 
dynion ymgodi yn uchel, a dirmygu y gwaith hwn o eiddo 
yr Ysbryd: neu osod dychymmyg o'r eiddynt eu hunain í 
fynu yn ei le; ond rhaid eu profi wrth hwn, pa un bynnag 
a fynnont hwy hyny ai peidio; ac nid oes dim llai yn. 
ymddibynu ar eu cyfrannogiad o'r enedigaeth newydd 
_yma, na'u derbyniad i deyrnas Dduw; a chymerent hwy 
— afnynt yr hyn a fynnont, yr unig reswm pa ham y mae neb 
yn dirmygu yr enedigaeth newydd, yw eu bod yn casau 
buchedd newydd. Ni's gall yr hwn ni fynai fyw i Dduw, 
garu clywed son am eni o Dduw; ond nyni a ymholwn â'r 
Ysgrythyrau, pa beth a ddysgir i ni am hyny, ac a geisiwn 
ddangos yr hyn nid yw, er y cam honir ei bod; ac yna yr 
hyn ydyw mewn gwirionedd. 

Yn gyntaf. Nid yw ail enedigaeth yn g; ynnwysedig m mewn 
bod yn gyfrannog o'r ardiaiiad ofedydd. Dyma ycwbla. 
ganiattâ rhai i hyn, gan gau gras Crist allan yn llwyr.— 

e 


ARM u 


yn cael eì gorphen, &c. 107 

u 
Ceisiwn ddangos yn ol llaw oferedd yr ynfydrwydd rhyf- 
ygus yma, a ddychymygwyd i gefnogi dynion yn eu pech- 
odau, a chuddio rhagddynt yr angenrheidrwydd am ail en- 
edigaeth, a dychweliad at yr Arglwydd. Yn bresenol e 


 wasnaetha y rhesymau canlynol i'w symmud o'n ffordd. 


Nid yw ail enedigaeth yn gynnwysedig yn y pethau 
hyny nad ydynt namyn arwyddion allanol o honaw yn 


“unig; neu ar y goreu, moddion ordeiniedig i'w weithredu 


drwyddynt ; canys y mae natur pethau yn dra gwahanol 
oddiwrth y moddion a'r gwystlon o honynt, y fath ag yw 
bedydd. Mae yr apostol Pedr wedi cymeryd hyn dan sylw 


ynl Pedr. 3. 21. “Cyffelybiaeth cyfattebol i'r hwn sydd 


4 


Ê yr awrhon yn ein hachub ninnau, sef bedydd ; nid bwrw 
ymaith fudreddi y cnawd, eithr ymatteb cydwybod dda 


' tee at Dduw, trwy adgyfodiad Iesu Grist.” Nid yw y 


gweinyddiad allanol o'r ordinâad hon, yn cyrhaedd yn 
mellach na golchiad ymaith fudreddi y cnawd; ond y 
yiâe. yn arwyddocâu ymatteb CC Mt dda ;—cydwybod 
wedi ei phuro oddiwrth bechod, a'i bywhau trwy rinwedd 
adgyfodiad Crist i ufudd-dod sanctaidd. Mae yr apostol 
Paul hefyd yn gwahaniaethu yn amlwg rhwng yr ordin- 
hadau allanol ag adgenhedliad: “Yn Nghrist Iesu ni 
ddichon enwaediad dis, na dïenwaediad, ond ecrêadur 


_ mewydd.” Gal. 6. 15. Wrth enwaediad y golygai efe 


holl drefniad yr ordinhadau Moesenaidd; ac wrth ddïen- 


waediad, y cyfrannogiad o'r holl ordinhadau efengylaidd 
yn mysg y cenhedloedd proffesedig ; ond efe a wahaniaeth- 


.ai y grêedigaeth newydd oddiwrth y naill a'r llall; fel 


peth y gallent fod hebddo, ac os hebddo, y byddent yn 
llwyr amddifaid o iachawdwriaeth. Drachefn; pe buasai 
bedydd yn adenedigaeth, yna buasai pawb bedyddiedig o 
angenrheidrwydd yn ail-anedig; ond nyni a wyddom nad 
felly y mae. Er angrhaifít, yr oedd Simeon y Swynwr 
wedi ei fedyddio gan Phylip yr efangylydd, eto nid oedd 


_ efe wedi ei ail eni; canys dywedir am dano ef, “ Nid oesi 
 âina rhan na chyfran yn y gorchwyl hwn; canys nid yw 


Y 
J 
^c 


* 
108 Y Greedigaeth Newydd 


dy galon di yn uniawn ger bron Duw;” a thrachefn dy- 
wedir, ei fod ef “ mewn bustl chwerwder, a rhwymedigaeth 
anwiredd;” y fath ddarluniad yn ddiau nid yw yn gweddu 
i un wedi ei ail eni. Uy 

'n ail. Nid yw ail enedigaeth yn gynnwysedig mewn 
diwygiad moesol ar y fuchedd. Tybiwn fod y cyfryw 
ddiwygiad yn dra ehang, tybiwn fod y dyn wedi ei gyf- 
newid o fod yn flysig ac annghymedrol i fod yn gymhedr- 
ol; ofod yn draws i fod yn gyfiawn; o fod yn falch a 
uwydwyllt i fod yn ostyngedig a llariaidd. Tybiwn fod y 
cyfnewidiad yma yn gywir yn ol rhêolau y moesolion man- 
ylaí; tybier hefyd ei fod yn cael ei gynnyrchu trwy breg- 
ethiad yr Efengyl; eto nid yw hyn oll, a hyn oll yn nghyd 
a bedydd, a phroffeso ffydd ac edifeirwch, yn gwneyc i 
fynu ail enedigaeth, neu yn ei gynnwys. 
, Ond ymae yn rhaid i niarafu yma, Mae y gosodiad 
yma o'r eiddom, nid yn unig yn cael ei wadu; ond yn cael 
ei wawdio gan laweroedd, a phwy bynnag a'i hamddiffyno, 
a. elwir yn elyn i foesolleb a rhinwedd.—Pa un a ydym ni 
yn gwrthwynebu moesoldeb, neu yn ei gau allan drwy hyn 
neu ryw athrawiaeth arall, e farna ac fe dystiolaetha Orist 
ar olhyn; a phe byddai yr addefiad o'r gwirionedd yn un- 
ol â'u meddyliau, gellid appelio am benderfyniad yn hyn 
at eu cydwybodau hwy eu hunain; ond gan nad yw yn. 
gweddui ni ymddiried dim i'r dab hono, oddieithrini 
boêl rhyw sicrwydd rhagorach am ei rhyddâad oddiwrth 
egwyddorion llygredig a rhagfarn nae a feddwn, nyni a 
adawn i'r byd farnu am ein hathrawiaeth yn bresenol wrth 
ei ffrwythau, gan eu cydmaru â'r eiddo y rhai a'i gwadant. 
Yn y cyfamser yr ydym yn tystio nad ydym ni yn amcanu 
dim gyda golwg ar rinwedd a moesoldeb, namyn eu gwell- 
. iant trwy eu seilio ar y sail brïodol, neu eu himpio yn yr 
unig gŷff o'r hwn y gallant: Gel maeth i gynnyddu er 
gogoniânt Duw a daioni dynion; ac ni'n hysgogir yn yr 
amcan hwn gan ddadwrdd nac athrod dynion anwybodus 
neu ddïegwyddor. Ac mewn perthynas i'r gosodiad dan 


yn cael ei gorphen, &c. 109 


sylw, bydded i'r rhaì a'i gwaradwyddant geisio atteb y 
rhesymau canlynol cyn bod yn rhŷ hyderus o lwyddiant. 

Os oes mewn ail enedigaeth egwyddor ysbrydol, newydd, 
wirioneddol yn cael ei rhoddi yn yr enaid, yna nid yw y 
cwbl yn gynnwysedig mewn diwygiad ar y fuchedd yn 
unig, pa mor fanol bynnag y byddo hyny. Cyn y byddo 
i ni brofi a chadarnhau yr haeriad yma, sylwer, 1. Bod y 
diwygiad buchedd yma, yr hwn y dywedwn ni nad ail en- 
edigaeth yw, yn ddyledswydd anhebgorol ar bob dyn;— 
2. Bod yr egwyddor a ddarluniwyd o'r blaen, yn cynnyrchu 
y diwygiad yma yn anffaeledig;—gan hyny, yn 3ydd, y mae 
y gwahaniaeth yn dyfod i hyn,—Yr ydym ni yn dywedyd 
fod ail enedigaeth yn gynnwysedig mewn adnewyddiad ys- 
brydol ar ein natur ;—a'n Sosiniaid diweddar a ddywedant 
ei fod yn gynnwysedig mewn diwygiad moesol ar y fuch- 
edd. Yn awr, gan ein bod ni_ yn addef y bydd i'r adnew- 
yddiad ysbrydol yma ar ein natur, gynnyrchu y diwygiad 

. moesol ar y fuchedd yn anffaeledig, felly, osaddefant hwy- 
thau fod y diwygiad moesol yma ar y fuchedd yn deillio 
oddiar adnewyddiad ysbrydol ein natur, yna bydd ein 
gwahaniaeth yn hyn ar ben. 

Mae yr Ysgrythyr yn tystiolaethu yn ddigon helaeth ac 
eglur, bod yn yr ail enedigaeth egwyddor ysbrydol newydd, 
yr hon sydd o gynnyrchiad yr Ysbryd Glân :—“ Od oes 
neb yn Nghrist, y mae efe yn grêadur newydd.” 2 Cor. 5. 
17. Cynnyrchir hyn yn yr enaid trwy weithred grêadwr- 
iaethol o eiddo gallu Duw, neu nid yw yn grêadur; ac fe'i 

.harddodir at alluoedd yr enaid, neu nid yw yn grêadur 
newydd. Rhaid ei fod yn rhywbeth meddiannol ar fodol- 
iaeth o'r eiddo ei hunan yn yr enaid, neu ni's gall fod na 
newydd na chrêadur; ac fe dystiolaethir yn ddigon eglur 
yn yr Ysgrythyrau, ei fod yn cael ei gynnyrchu trwy 
weithred grêadwriaethol nerth anfeidrol, Eph. 2. 10. Salm 
ôl. 10. Egwyddor ysbrydol ydyw, a weithredir ynom gan 
Ysbryd Duw. “Nage,” medd rhyw un, “nid yw crêadur 
newydd ddim amgen na dyn wedi ei gyfnewid.” _ Gwir, er 


“FD 


yrs 


110 Y Greedigaeth Newydd 


hyny y mae y cyfnewidiad hwn yn dufewnol hefyd; 
“ ydyw, yn nhueddiadau y meddwl ;”—ond fe barir hyny 
trwy roddiad gwirioneddol o egwyddor newydd o fywyd 
ysbrydol yn y dyn. “ Na, yr unig beth a arwyddoceir, yw 
ymarweddiad newydd ;—cyffelybiaethol yw yr ymadrodd ; 
—dyn moesol, wedi cyfnewid ei ymarweddiad yw crêadur 
newydd; canys os oedd efe yn ddyn moesol yn wastadol, 
yna yr oedd efe yn grêadur newydd yn wastadol.” Dyma 
efengyl wych, yn dymchwelyd pechod gwreiddiol a gras ein 
Harglwydd Iesu Grist ar unwaith! Mae yn sicr genyf 
na ddysgwyd yr athrawiaeth hon gan y tadau, o'r rhai yr 
ymffrostia rhai yn fawr; a'r dull yma o droi pob rhyw 
ymadroddion Ysgrythyrol am bethau ysbrydol ì gyffelyb- 
iaethau, yw y ffordd i droi y cwbl yn ffug-chwedl; neu, o 
leiaf, i wneuthur yr efengyl y dull tywyllaf o ddysgu gwir- 
ionedd pethau, o un dull a arferwyd erïoed yn y byd. 
Gan hyny, nid yw y crêadur newydd yn gynnwysedig 
mewn rhyw gylch newydd o weithrediadau, ond mewn 
galluoedd wedi eu hadnewyddu, a thueddiadau newyddion, 
gallu, a chymhwysder i'w hymarfer. Am hyny y'u gelwir 
“duwiol anian,” 2 Pedr 1. 4.. Nid natur Duw, yw y 
(THEtA PHosis) natur ddwyfol yma, o'r hon ni's gallwn 
ni fod yn gyfrannogion yn ein personau ein hunain: eto 
natur ydyw,—egwyddor gweithrediad, a hono yn ddwyfol 
neu ysbrydol; egwyddor sanctaidd reddfol, a weithredir 
ynom gan Dduw; ac yn dwyn ei ddelw ef ynddi. 

Mae yr hyn oll a olygwn ni wrth hyn yn cael eì osod 
allan yn Eph. 4. 22—24, “ Dodi o honoch heibio, o ran yr 
ymarweddiad cyntaf, yr hen ddyn, yr hwn sydd lygredig 
yn ol y chwantau tywyllodrus; ac ymadnewyddu yn 
ysbryd eich meddwl; a gwisgo y dyn newydd, yr hwn yn 
ol Duw a grêwyd mewn cyfiawnder a gwir sancteidd- 
rwydd.” Dyna ddarluniad mianol o'r gwaith o ail eni. 
Gosodir sylfaen y gwaith yn ein bod wedi ymadnewyddu 
yn ysbryd ein meddwl; neu wedi ein newidio trwy ad- 
newyddiad ein meddwl, Rhuf. 12. 2. Gelwir yr egwyddor 


mm Sad 


yn cael eì gorphen, &c. 11 


eì hun, yr hon a roddir ynom ni, y dyn newydd, am ei bod 
yn gynnwysedig mewn cyfnewidiad trwyadl ar yr enaid, 
yn gymmaint a'i bod yn egwyddor pob rhyw weithrediadau 
moesol ac ysbrydol ; ac fe'i golygir yn wrth-gyferbyniol i'r 
hen ddyn, meu lygredigaeth ein naímr, fel y mae yn 
egwyddor ein holl weithrediadau. Rhuf.6. 6. Nid yr ym- 
arweddiad llygredig, ond yr egwyddor a'r gwreiddyn o 
honaw; canys fe'i gwahaniaethir oddi wrth ymarweddiad 
dynion; ac fe elwir yr anian newydd yma, yn ddyn 
newydd, am mai cynnyrchiad gallu Duw trwy grêedigaeth 
newydd ydyw. Amcan gweithred grêedizol yw cynnyrchu 
peth yn ddisymmwth. Pa ryw barottôadau bynnag a 
ddichon fod erddo, mae cynnyrchiad bod newydd trwy 
grêedigaeth, yn ddisymmwth. Gan hyny, ni's gall fod 
hyn yn gynnwysedig mewn diwygiad ar y fuchedd yn 
unig. “ Gwaith Duw ydym ni, wedi ein creu yn Nghrist 
Iesu i weithredoedd da.”—Mae yn rhaid wrth waith Duw 
ynom ni, cyn dim o'n gweithredoedd da ni tuag atto ef; 
canys cyn y gallom ni eu cyflawni, rhaid ein creu iddynt, 
neu ein galluogi mewn modd ysbrydol i'w cyflawni. 
Trachefn, dywedir fod y dyn newydd yma yn cael “ ei greu 
mewn cyfiawnder a_ gwir sancteiddrwydd.” Mae hyn yn 
cyfeirio at grêedigaeth dyn mewn diniweidrwydd; efe a 
wnaed yn nelw Duw. Nid oedd y ddelw ddwyfol hon yn 
gynnwysedig mewn diwygiad buchedd, canys yr oedd efe 
yn feddiannol ar ddelw Duw, cyn cyfìawni unrhyw weith- 
red dda oll. Yr oedd yn gynnwysedig yn uniondeb ei 
holl enaid, a'i alluogrŵydd i gyflawni yr ufudd-dod a 
ofynid ganddo. Felly, gan hyny, y rhaid i ninnau gael 
ein hadgenhedlu cyn y cymera diwygiad efengylaidd le 
yn y fuchedd, er ein cymhwyso i fuchedd newydd, yn ol 
ewyllys Duw. 

Ac felly y dywaid ein Hiachawdwr ei hun hefyd, “ Nid 
yw pren da yn dwyn ffrwyth drwg, na phren drwg yn 
dwyn ffrwyth da.” Luc 6. 439. Mae y ffrwyth yn dilyn 
natur y pren; ac ni's gellir cyfnewid natur y ffrwyth, ond 


112 Y Greedigaeth newydd 


trwy gyfnewid natur y pren. Nid yw pob diwygiad ar y 
fuchedd ddim amgen na'r ffrwyth ; ond y mae cyfnewidiad 
ein natur i'w ragflaenu. Mae yr Ysgrythyrau yn gwa- 
haniaethu yn wastadol rhwng y gras o ail enedigaeth, a'r 
ufudd-dod, neu y sancteiddrwydd hwnw sydd yn effaith o 
honaw. Trefn Duw, yw glanhau ein natur yn gyntaf,— 
cymeryd y galon garreg ymaith, a rhoddi calon o gig yn 
eille; ysgrifeuu y gyfraith yn ein calonau, a rhoddi ei 
Ysbryd ynom; ac yna yr effaith a'r canlyniad yw, y bydd 
i nì rodio yn ei ddeddfau, a chadw ei famedigoethau ef i'w 
gwneuthur hwynt; hyny yw, diwygio ein bucheddau, a 
rhoddi ufudd-dod i Dduw. Gan hyny, y mae y pethau 
hyn yn cael eu gwahaniaethu fel achosion ac effeithiau. 
Rhuf. 6. 3—6. Col. 3. 1, 5. 

Yn mhellach, Fe ddarlunir y gwaith hwn, fel yn gyn- 
nwysedig yn sancteiddiad yr ysbryd oll, e'r enaid a'r corff, 
1 Thes. ô. 23; ac os hyn yw y peth a olyga rhai dynion 
wrth ddiwygiad buchedd, a rhinwedd moesol, e debygid 
yn ddïau y teilyngent fri mawr am eu heglurdeb yn dysgu 
pethau ysbrydol ; canys pwy ni's mawrygai hwynt am y 
fath ddarluniad o foesoldeb? sef, mai sancteiddiad holl 
ysbryd, enaid, a chorff credadyn trwy yr Ysbryd Glan 
ydyw ?—ond, mewn gwirionedd, nid oes yn yr Ysgrythyr- 
au un darluniad o ail enedigaeth, yn ei natur, ei achosion, 
na'i effeithiau, nid oes enw yn cael ei roddi arno, nac 
addewid yn cael ei wneuthur o honaw ; na dim yn cael ei 
ddweyd am y moddion neu y gallu trwy yr hwn y'i 
gweithredir, ond yr hyn sydd yn llwyr annghyson â'r 
dychymmyg Morganaidd êofn yma, yr hwn sydd yn 
llwyr wrthwyneb i ogoniant gras Iesu Grist. 

Mae yn eglur fod y dychymyg gwageddol yma yn 
deillio oddiar wadiad o bechod gwreiddiol ; canys onid yw 
dyn yn llygredig wreiddiol, mae yn eglur nad oes arno 
eisiau adnewyddiad ysbrydol. Digon yw, bod iddo drwy 
gyfnewidiad buchedd ymwrthod ag arferiad o bechu, a 
diwygio yn ei ymarweddiad;—ond, fel y dangoswyd yn 


yn cael ei gorphen, &c. 115 


barod, ac y profir eto yn fwy cyflawn, fod tywyllwch 
cynhwynol ein meddyliau yn cael ei chwalu yn yr aden- 
edigaeth, a goleuni ysbrydol yn cael ei ddwyn i fewn, 
cyndynrwydd ein hewyllysiau yn cael ei symmudaw, eg- 
wyddor newydd o fywyd yn cael ei rhoddi yn y dyn, ac 
anhwyldeb ein serchiadau yn cael ei feddyginiaethu,— 
felly y mae golygiad croesi hyn, yr hwn hefyd sydd yn 
llwyr wrthwyneb i'r Ysgrythyrau, i ffydd yr hen eglwys 
yn moreuddydd Cristionogaeth, a phrofiad yr holl gredin- 
wyr, heb ddim i'w gefnogi ond anwybodaeth a hyfdra 
hunan dybus. 

Yn drydydd. Nid ydyw gwaith yr Ysbryd yn yr aden- 
edigaeth yn gynnwysedig mewn rhyw ber-lewygfeydd 
gwyllt-grefyddawl, llesmeiriau a bloeddiadau, na dim o'r 
fath. Gall fod rhai trueiniaid twylledig a disynwyr yn 
honni y fath beth; ond camdystiolaeth yw ein bod ni yn 
cefnogi y cyfryw ddychymygion, neu yn dysgu dynion 
i'w dysgwyl tra y maent yn esgeuluso sancteiddrwydd; 
fel y mae ein hysgrifeniadau a'n pregethau yn tystio yn ddi- 
gonol. Gan hyny, gyda golwg ar y peth yma, sylwn, 
Bod yr Ysbryd yn gyffredin yn amlygu ei allu yn yr arfer- 
iad o foddion ; a'i fod ef yn gweithio ar ddynion yn gyson 
â'u naturiaethau. Nid yw efe yn dyfod arnynt mewn 
rhyw lesmeiriau anfoddawg, gan ddefnyddio galluoedd eu 
meddyliau fel y dirdyna ysbryd aflan gyrff rhai cythreul- 
ig; ond y mae ei holl waith ef yn rhesymol, ac yn hawdd 
rhoddi cyfrif am dano gan bawb a gredant yr Ysgrythyrau, 
ac a dderbyniasant Ysbryd y gwirionedd, yr hwn ni ddi- 
chon y byd ei dderbyn. Mae yn wir na's gellir amgyffred 
effeithiad yr Ysbryd yn mwyâad ein heneidiau, mwy nac 
y gellir amgyffred unrhyw ŵeithred arall o eiddo nerth 
crêadwriaethol; canys, megis yr ydym ni yn clywed swn 
y gwynt, ond heb wybod o ba le y mae efe yn dyfod, nac 
i ba le y mae efe yn myned, felly y mae pob un a aned 
o'r Ysbryd :—ond hyn sydd sicr, nad yw efe yn gwneuthur 
dim ond yr hyn sydd wedi ei drefnu a'i ddatguddio yn y 


114 Y Greedigaeth newydd 


gair ysgrifenedig, ac nid yw efe yn gosod unrhyw orfod- 
aeth ar alluoedd ein heneidiau, ond yn gweithio ynddynt 
a thrwyddynt yn gyfaddasi'w natur. Eto, fe gyfrifwyd 
llawer o ddynion adgenhedledig gan y byd, fel gwallgof- 
iaid, penboethiaid, ac ynfydion ofergoelus. Felly y cyf- 
rifai tywysogion y llu y proffwyd a ddaethaii enneinio 
Jehu; ac felly y cyfrifid yr Iesu gan ei geraint pan dde- 
chreuodd efe bregethu yr efengyl; felly hefyd y barnai 
Festus am Paul, &c.—Oddiwrth yr hyn a ddywedwyd, fe 
ymddengys 

Y dylai pregethwyr a gwrandawwyr yr efengyl ddys 
ystyried gwaith yr Ysbryd mewn ail enedigaeth. Am y 
rhai cyntaf, y maent hwy dan rwynedi (an neillduol i 
ystyried hyn, yn gymmaint a'u bod hwy yn cael eu def- 
GO yn y gwaith ei hunan, gan Ysbryd Duw, fel offer- 
ynau i'w gwblhau. Am hyny yr oedd yr apostol Paul yn 
eialw ei hun yn dad:—“ Canys pe byddai i chwi ddeng 
mil o athrawon yn Nghrist, er hyny nid oes i chwi nem- 
mawr o dadau , canys myfi a'ch cenhedlais chwi yn Nghrist 
lesu trwy yr efengyl.” I Cor. 4.15. Efe a fuasai yn 
offeryn eu dychweliad, ac felly yr oedd efe yn dad ysbrydol 
iddynt. Felly, wrth son am Onesimus, efe a'i galwai ei 
fab, yr hwn a genhedlasai efe yn ei rwymau. 

Y mae yn ddigon eglur mai dyledswydd gweinidogion y 
gair yw bod yn hyddysg ar eu gwaith; ac y mae bod yn 
fedrus ysbrydol yn athrawiaeth ail enedigaeth, o ran ei 
natur, ei hachosion, ei heffeithiau, a'i phrofiadau, yn un 
prif ran o arlwy gweinidog i'w swydd, heb yr hyn ni's gall 
efe iawn gyfrannu y gair, na'i ddangos ei hun yn weithiwr 
difefl. Eto, prin y gellir dychymygu â pha fath gynddar- 
edd ysbryd, ac â pha ryw ymadroddion g gwawdus y siaradir 
am yr holl waith yma, ac y'i gwaradwyddir! Cyhuddir 
rhai alafuriant yn y gwaith yma o geisio perswadio y 
bobl fod ymchweliad at Dduw yn rhywbeth blin-faith a 
diddarfod, ac ail enedigaeth yn rhywbeth a'r fath oruch- 
wyliaethau dirgelaidd yn perthyn iddo, nes llanw penau 


yn cael ei gorphen, &c. 115 


dynion â heigiau o ofnau coel-grefyddol, ac ofnau yn 
nghylch y craddau prïodol o alar duwiol, a'r arwyddion 
dïamheuol o ostyngeiddrwydd trwyadl. Pe gellid cy- 
huddo rhyw bersonau o gyfeiliornad mewn gosod rhêolau 
yn y pethau hyn na's awdurdodir gan yr Ysgrythyrau, ni 
byddai yn anweddus eu gwrth-atteb; ond y mae yn eglur 
fod yr ymadroddion byn wedi eu bwriadu i waradwyddo 
gair Duw ei hunan; ac y mae yn rhaid i mi addef, fy mod 
I yn credu y bydd i'r dirywiad hwn oddiwrth wirionedd, a 
gallu crefydd, a'r gwaradwydd a fwrir ar ras Crist, fod yn 
argoelio yn ofidus nychdod i holl ansawdd yr Eglwys ddiw- 
ygiedic' yn ein plith, oddieithr ein diwygio oddiwrth y 
cyfryw ddrygau mewn pryd !—ond yr hyn a honnaf, yw, 
ei bod yn ddyledswydd anhebgorol ar holl weinidogion yr 
efengyl, ìi ymgydnabod yn dda â natur y gwaith yma; 
heb yr hyn ni's gallant gyflawni un ran o'u swydd yn 
gymhwys. Os ydyw pawb sydd yn gwrandaw arnynt wedi 
eu geni yn “ feirw mewn camweddau a phechodau,” ac os 
ydynt hwythau yn offerynau a drefnwyd gan Dduw er eu 
hadgenhedliad, ynfydrwydd, o'r hwn y bydd raid rhoddi 
cyfrif ar ol hyn, fydd esgeuluso gwneuthur ymchwyl dyfal 
i'r gwaith mawr yma; ac y mae anwybodaeth am hyn, 
neu esgeulusdra yn ei gylch, yn nghyd a'r diffyg o brofiad 
0 honaw yn eneidiau y gweinidogion eu hunain, yn un 
prif achos o fod. y weinidogaeth mor ddifywyd, ac anfudd- 
iol yn ein plith. 

Hefyd, y mae yn ddyledswydd ar bawb sydd yn gwran- 
daw pregethiad y gair i ymholii hyn. Wrth y cyfryw y 
dywedai yr apostol, “Profwch chwychwi eich hunain, a 
ydych yn ffydd; holwch eich hunain. Ai nid ydych yn 
eich adnabod eich hunain, sef bod Iesu Grist ynoch, oddi- 
eithr i chwi fod yn annghymmeradwy?” 2 Cor. 13.5... Y 


mae yn ddyledswydd ar bob proffeswr crefydd wrtho ei 


hunan, i ymholi pa beth o waith Ysbryd Duw a fu ar ei 
galon ef; ac ni feiddia neb eu lluddias i hyn, ond y sawl a 
fynent eu harwain yn eu tywyllwch i ddistryw. 


116 Y Greedigaeth Newydd 


Mae yr athrawiaeth am hyn wedi ei datguddio yn gyf- 
lawn i ni; ac y mae mor angenrheidiol i ni ddeall ei natur, 
a'n cyfrannogaeth ninnau yn y gras hwn, fel nas gallwn 
fod yn esgeulus yn nghylch y peth hyn heb fod yn euog 
o'r ynfydrwydd mwyaf. Heblaw hyny, y mae perygl 
mawr i ddynion gael eu twyllo yn y peth hwn, canys 
dyma y pegwn ar yr hwn y mae eu cyflwr tragywyddol 
yn troi; ac y mae yn ddigon sicr fod llawer yn eu twyllo 
eu hunain yn nghylch y peth yma; canys y mae yn amlwg 
eu bod yn byw dan un o'r ddau gyfeiliornad yma ;—naill 
ai Y gall dynion fyned i'r nefoedd heb eu hail eni; neu, 
Y gall dynion gael eu hail eni, a byw mewn pechod wedi 
hyny. 


PEN. II. 


Gweithredoedd yr Ysbryd Glân, yn rhagbarott6awl 
ì ail enedigaeth. 


Gyda golwg ar y gwaith o ail eni, wrth ei ystyried yn 
gadarnhaol, nyni a allwn sylwi, Fod yn gyffredin ryw 
weithrediadau parottôawl ar eneidiau dynion yn rhag- 
flaenorol iddo; ond eto, nid yw ail enedigaeth yn gyn- 
nwysediz ynddynt hwy, ac ni's gellir ei wneyd allan o 
honynt. 

Yn gyntaf. Mae rhyw bethau yn ofynol oddiwrthym ni 
mewn ffordd o ddyledswydd, y rhai ydynt o fewn cylch 
ein galluoedd naturiol, fel nad oes dim ond rhagfarn llygr- 
edig, ac ymarfer mewn pechu, a geidw ddynion rhag ym- 
arfer â hwy:—a'r rhai hyn ydynt, 1. Ymwneuthuriad 
allanol â gweinidogaeth gair Duw, a moddion eraill o ras. 
“Ffydd sydd yn dyfod trwy glywed, a chlywed trwy air 
Duw.” Gwrandawiad y gair yw y moddion cyffredin 
trwy yr hwn y cenhedlir ffydd. Mae hyn yn ddyledus ar 
bawb yn ngwlad efengyl; ac y maent yn alluog i wneyd 


W “Y. a> 


yn cael eì gorphen, &c. 117 


byn cystalaag unrhyw weithrednaturiol arall; a phan y mae 
dynion yn gommedd gwneuthur hyn, gan ddirmygu y gair 
o bell, mae hyny yn cael ei achlysuro trwy esgeulusdra 
hollol, dïogelwch cnawdol, a dirmyg ar Dduw, am yr hyn 
y rhaid iddynt roddi cyfrif eto i Dduw mewn barn. 
2. Ymrôad meddwl astud yn moddion grasi ddêall ac i 
dderbyn y pethau a draddodir fel meddwl ac ewyllys Duw. 
-I'r perwyl yma y rhoddes Duw reswmi ddynion, fel y'u 
dyfnyddiont yn y cyflawniad o'u dyledswydd tuag atto ef, 
yn ol yr Ysgrythyrau; ac nid oes dim yn hyn tu hwnt i 
rym eìn galluoedd rhesymol, yn gynnorthwyedig trwy y 
cynnorthwyon hyny â'r rhai y mae Duw yn doniaw y cyff- 
redin o ddynolryw; a mawr ydynt y manteision a ellir ei 
gyrhaedd trwy hyny. Mae dynion wrth ddyfal ddefnydd- 
io eu galluoedd naturiol, mewn ymarferiad â phethau ys- 
brydol yn ol y datguddiad allanol o honynt yn y gair, yn 
cyrhaedd manteision mawrion trwy hyny yn gyffredin, ac 
yn tra rhagori ar y rhai a fyddont eu cydraddolion yn 
mhob ystyr arall, fel yr oedd Paul, wedi ei ddwyn i fynu 
dan addysg Gamaliel.. Pe byddai dynion mor ddiwyd yn 
eu hymdrechion am wybodaeth mewn pethau ysbrydol, ag 
ydynt am ragori yn y gwyddion a'r celfion, byddai yn 
llawer gwell gyda llawer nac yw hi. Yr esgeulusdra o'r 
ddyledswydd yma yw y prif achlysur o dragywyddol 
ddystryw lluoedd i'r rhai y pregethir yr Efengyl.—“ Hon 
yw y ddamnedigaeth, ddyfod goleuni i'r byd, a charu o 
ddynion y tywyllwch yn fwy na'r goleuni, am fod eu 
gweithredoedd hwy yn ddrwg.” Da y gwyr dynion nad 
ydynt hwy yn gwneyd mwy nac a allent, ac a_ ddylent ei 
wneuthur, pan yn ymwneyd yn astud â'r gair :—mae pob 
esgusodion o analluogrwydd yn mhell oddiwrthynt. Ni's 
gallant lai na gwybod, ac fe'u gorfodir eto i addef, mai eu 
segurdod melldigedig eu hunain, eu cnawdolrwydd, eu 
cariad at y byd, eu cariad at bechod, a'u diystyrwch ar 
Dduw, a'u lluddiasant i wneuthur dyfal ymarferiad â modd- 
ion dychweliad; ac udfâau oblegid hyn,a wna i fynu ran 
fawr o'u cri ofnadwy yn y diwedd. 


U 


118 Y Grêeedigaeth Newydd 


Mae yn wir, na's gall dynion drwy yr ymarferiad dyfal- 
af â moddion allanol, o honynt eu hunain gyrbaedd ail en- 
edigaeth, heb weithred tufewnol neillduol o eiddo yr Ys- 
bryd ar eu heneidiau; ond yn y cyffredin y mae Duw yn 
cyfarfod â'r rhai ydynt yn dyfal ymwneyd â'r weinidog- 
aeth allanol o'r moddion o honi. Yn y cyffredin, meddaf, 
mewn cydmariaeth i'r rhai ydynt arferol o ddirmygu ac es- 
geulso y moddion. Mae yn wir ei fod weithiau yn myned 
allan o'i lwybr, megis, ìi ddwyn Saul erlidgar adref atto ei 
hunan; ond yn y cyffredin, y mae efe yn gweinyddu ei 
ras yn mysg y rhai ydynt yn ymwneyd â'r moddion o 
hono; canys trwy byny y mae eíe yn gogoneddu ei air, ac 
yn dangos ei gymeradwyaeth o'n hymostyngiad a'n huf- 
udd-dod i'w sefydliadau ef. 

Yn ail. Y mae rhyw effeithiau tufewnol neillduol, yn 
cael eu gweithredu ar enediau dynion, o'r rhai y maey 
gair a bregethir yn achos offerynol, a'r rhaì yn gyffredin 
ydynt yn rhagfìaenu adenedigaeth; a'r rhai hyn ydynt Ol- 
euad,—Argyhoeddiad,—a Diwygiad; y cyntaf a berthyna 
i'r meddwl yn unig; yr ail, i'r meddwl, y gydwybod, a'r 
serchiadau; a'r trydydd, yr ymarweddiad. 

I. Goleuad. Mae cymmaint o oleuni neu wybodaeth ar 
a feddwn ni am bethau ysbrydol, yn dyfod dan y darluniad 
yma. Y mae goleuni sydd yn deillio yn unig oddiar ddy- 
fal ymarferiad o'n galluoedd naturiol mewn ymdrech ï dde- 
all athrawiaethau datguddiad dwyfol; ac y mae y goleuni 
yma yn oleuni a ychwanegir atamgyflredion cynhwynol y 
'meddwl dynol, yr hwn heb ddatguddiad dwyfol ni's gall- 
asai byth ddirnad am bethau ysbrydol; a'r achos paham y 
mae cân lleied yn ymdrechu i gyrhaedd y wybodaeth yma, 
yw gelyniaeth gnawdol eu meddyliau at y pethau ydynt 
wedi eu datguddio,.—Trachefn: y mae goleuni, yr hwn 
sydd o gynnyrchiad neillduol yr Ysbryd Glan ar y medd- 
wl trwy y gair; a'r hwn sydd yn ychwanegu llawer at yr 
hyn sydd wir naturiol yn unig, canys y mae yn egluro y 
pethau hyn iddo. Am hyny y dywedir am rai, ey-bod yn. 


yn cael eì gorphen, &c. 119 


adnabod ffordd cyfiawnder; hyny yw, yr oeddynt yn am- 
gyffred athrawiaeth yr efengyl yn eglur, fel y ffordd, yr 
unig ffordd, ffordd cyfiawnder Duw i bechaduriaid. Mae 
y goleuni yma yn ychwanegu cydsynied cryfach â'r 
gwirionedd, nac a ellir ei gyrhaeddyd trwy rym rheswm 
anianol. Am hyny y dywedir weithiau am y rhai a gaw- 
sant eu goleuo fel hyn, eu bod yn credu, pan nad yw eu 
ffydd yn ddim amgenach na chydsynied noeth â'r athraw- 
iaethau a ddatguddir, Felly Simon, Act. 8. 12; a llawer 
o'r Iuddewon, Ioan 2.28.  'Trachefn, y mae yn ychwanegu 
rhyw fath o lawenydd iddynt. Mae y rhai hyn yn derbyn 
gair gyda llawenydd ; gan lawenychu yn ei oleuni am 
dymhor; eto heb wreiddyn ynddynt eu hunain. Mae 
weithiau yn ychwanegu amrywiaeth mawr 9 ddoniau; a 
pha le bynnag yr iawn ddefnyddir y goleuni yma, trwy 
lafur, y mae yn effeithio yn rhyfeddol ar y meddwl, ac 
yn dyrchafu ei olygiadau ar bethau ysbrydol; ond y mae 
hyn oll yn fyr o fod yn ail enedigaeth, ac nid yw hyny yn 
gyssylltiedig o angenrheidrwydd â hyn. Mae llawer wedi 
eu goleuo fel hyn, eto heb eu dychwelyd erïoed; ond yn 
nhrefn natur y mae hyn yn rhagflaenorol i ddychweliad, 
ac yn barottôad mawr i hyny; canys y mae gras achubol 
yn dyfod i fewn i'r enaid trwy oleuni. 
2. Mae argyhoeddiad o bechod, yn effaith arall a gyn- 
“ nyrchir trwy y gair yn flaenorol i wir ddychweliad. A 
hyn a ddarlunir gan yr apostol, “Os prophwyda pawb, a 
dyfod o un di gred, neu annysgedig i mewn, efe a argyh- 
oeddir gan bawb, a femir gan bawb: ac felly y gwneir 
dirgelion ei galon ef yn amlwg; ac felly, gan syrthio ar ei 
wyneb, efe a addola Dduw,” ì Cor. 14. 24,25. Mae hyn 
yn ei ystyr gyflredinol yn cynnwys, Yn gyntaf, Rhyw 
deimlad trallodus o euogrwydd pechod, yn wyneb y ddeddf, 
bygythion, a barnedigaethau Duw. Mae y pethau a gym- 
erid yn ysgafn,ac a wawdid o'r blaen, yn awr yn dyfod yn 
faich ar yr enaid; a thrwy hyny y mae meddyliau dynion 
yn cael eu llethu gan ofnau o amrywiol raddau; ac nid yd- 


A 


120 Y Gr&edigaeth Newydd a gc 


ys yn haeru fod y graddau hyn oll yn angenrheidiol: ond 
yr ydys yn ceisio eu darlunio fel y maent yn cymeryd lle 
yn gyffredin, er esmwythâad a chyfarwyddyd i'r rhai yd- 
ynt yn caeleu hamgylchynu â hwy. Yn ail. Trallod, 
neu ofid am bechod a gyflawnwyd, am ei fod wedi myned 
heibio, ac yn ddi alw yn ol, yr hyn yw y prif reswm am y 
dyfarniad, neu y tristwch deddfol yma ; y “tristwch y byd” 
hwn, yr hwn sydd yn dwyn dynion i gaethiwed, dan ofn. 
Yn drydydd, Ymostyngiad am bechod, yr hyn yw gwaith 
tristwch ac ofn yn gweithredu mewn cyffesu, ymprydio, 
gweddïo, a'r cyffelyb, dyma wir natur ymostyngiad deddf- 
ol;—ac yn olaf, Oddieithr bod yr enaid wedieilyneu i. 
fynu i anobaith, ni's gall na bydd yn llawn o ddymuniad- 
au, ymofyniadau, a chynlluniadau gyda golwg ar wared- 


anh o'r cyflwr yma. 
. Mae diwygiad buchedd yn dilyn hyn yn aml, megis 


y dg yn hanes yr “Yspryd aflan” yn gadael ei dŷ 

dros dymhor, ac yn dychwelyd iddo drachefn, pan “ y mae 

— yn ei gael wedi eì ysgubo a'i drwsio.” Felly hefyd yr oedd 
yr apostol Pedr yn son am ryw raì, wedi dïanc dros amser 
oddiwrth halogedigaeth y byd, trwy adnabyddiaeth yr Ar- 
glwydd a'r Achubwr Iesu Grist, yn cael eu rhwystro dra- 
chefn a'u gorchfygu. 

Gall yr holl bethau hyn gael eu gweithredu yn meddyl- 
iau dynion, ac eto eu bod heb eu hail eni erïoed; ac er eu 
bod yn bethau da ynddynt eu hunain, ac yn effeithiau o 
diriondeb Duw, eto, gallant, nid yn unig fod yn llwyr ddi- 
fudd ini; ond gallant gael eu Fa er niwed mawr i 
ni; ac er ychwanegu ein heuogrwydd; yr hyn a achlysurir 
un o'r ffyrdd yma; nid yw rhai yn gofalu am ddefnyddio y 
goleuni a'r argyhoeddiad ymai'w berwyl a'i amcan prïod- 
ol, yr hyn yw, eu tynu o'u hunan hyder, a'u cyfarwyddo at 
Grist;—lle ni's gofalir am hyn, mae y pethau a nodwyd yn 
gwywo ae yn diflannu yn ddïarwybod. Mewn eraill, maent 
yn cael eu gorchfygu gan rym eu chwantau, a llymder y 

" demtasiwn ; maent yn cael eu pechu ymaith, ac yn gadael 


* 


yn cael eì gorphen, 8c. 12ì 


yr enaid mewn cyflwr llawer gwaeth nac y'u cawsant yn- 
ddo. Trachefn y mae eraill yn gorphwys yn y pethau hyr, 
fel pe cynnwysent yr oll o waith Duw tuag attynt, yn en- 
wedig, lle y maent yn achlysuro diwygiad lled rymmus yn 
y fuchedd, ac ymwneuthuriad lled gyson âg addoliad cref- . 
yddol; ond y mae hyn oll i'w brïodoli i'r camddefnyddiad 
o'r pethau hyn gan feddyliau cnawdol; yn eu natur eu hun- 
ain, y maent hwy yn bethau da, ac yn parottoi y meddwl i 
dderbyn gras Duw. 

Yn drydydd. Yr holl bethau hyn a weithredir trwy offer- 
ynoldeb y gair, ond a gynnyrchir trwy nerth Ysbryd Duw. 
Nid effeithia y gair eì hunan, wrth ei ddarlunio o flaen 
meddyliau dynion, felly arnynt. Er cadarnïad o hyn, ys- 
tyrier pregethiad y proflwydi; Iesu Grist ei hunan; a'r ap- 

—tostolion: ac yn ein mysg ni ein hunain, mae llawer oedd 
yn eistedd dan yr efengyl eu holl ddyddiau, heb deimlo 
dim o'r effeithiau hyn, tra mae eraill yn teimlo yn wirion- 
eddol, yn cael eu hargyhoeddi a'u dychwelyd. Gan hyny, 
gweinidogaeth yr Ysbryd, yn, a thrwy y gair sydd yn cyn- 
nyrchu yr effeithiau hyn. Mae yn wir fod un wrthddadl 
led bwysig yn erbyn priodoli y gwaith hwn i'r Ysbryd 
Glan; canys os gall yr holl bethau hyn gael eu gweithredu 
yn meddyliau dynion, y rhai er hyny ydynt yn ol o ras 
Duw, pa fodd y gellir meddwl mai efe yw Awdwr y gwaith 
hwn? A brïodolwn ni iddo ef waith zwân, ac anmherffaith ? 

| neu a dybiwn ni ei fod ef yn rhoi i fynu yr hyn a ddechreu- 
odd ? 

I hyn yr attebaf, Y mae gwir ddychweliad yn canlyn yr 
effeithiau hyn mewn llawer; ac felly mae y gweithrediadau 
parottôawl hyn yn agoryd y ffordd i ddwyn bywyd ys- 
brydol newydd i mewn; fel y maent mewn gwirionedd yn 
perthynu i waith sydd berffaith yn ei ryw; a pha le bynnag 
y maent yn fyr o hyn, mae hyny yn cael ei achosi, nid gan 
un diffyg neu anmherffeithrwydd yn y gweithrediadau, 
ond gan bechodau dynion. Er eglurŵad, sylwn, Fod tuedd 
mewn argyhoeddiad o bechod at ddychweliad dyn at Ddu 

I Ps 


“ ohi 


122 Y Greedigaeth newydd 


a lle ni chyrhaeddir y dyben hwn, achlysurir hyny gan gyn- 
dynrwydd ac anufudd-dod y meddwl. Mae Duw yn gweled 
yn dda symmudaw y gwrthwynebiad gweithredawl yma o 
rai,.gan hyny mae yn amlwg mai o'i ras penarglwydd- 
iaethol ef y'i symmudir o'r rhai a achubir; ond i bechodau 
dynion y rhaid ei brïodoli llemae yn aros. Heblaw hyny, 
mae yr Ysbryd Glan yn weithiwr rhydd; y mae efe yn 
gweithio pan, ac fel y myno ei hunan. Ac y mae ei holl 
weithrediadau ef yn cyflawni y dyben amcanedig ganddo 
ef yn anffaeledig; yr bwn yn y rhai hyn, yw, bod i ddyn- 
ion gael eu goleuo, eu darostwng, a'u diwygio; yn yr hyn 
nid yw yn methu. Fel hyn y mae efe yn gweled yn dda 
gymeryd y ddeddfi'w law, a dwyn yr enaid i gaethiwed 
drwyddi, fel y'i cyffrôer ìi ymofyn am waredigaeth; ac am 
hyny y'i gelwir, “ Yspryd caethiwed i beri ofn.” Y gwaith 
yma sydd yn gwneyd i fynu y trydydd math tir yn nammeg 
yr bauwr. Mae yn derbyn yr had, ac yn egino yn obeithiol 
hyd onid yw gofalon y byd hwn a themtasiynau, yn ei dagu 
a'i ddystrywio. Ac yn awr, gan fod y fath gyffelybrwydd 
rhwng hyn ag ail enedigaeth, fel na's gall y byd, na'r 
eglwys yn aml wahaniaethu rhyngddynt, mae o bwys 
mawr i'r rhai sydd ag enw crefyddwyr arnynt, ymholi a 
brofasant hwy unrhyw waith amgenach ar eu heneidiau 
erioed ai peidio ?—canys er fod y gwaith yma yn waith da, 
oni bydd i ddynion gyrhaedd mwy na hyn, fe'u collir byth. 
Gan hyny myfi a grybwyllaf rai anghraifftiau o bethau 
na's gall y gwaith yma, er eì ddwyn rhagddo i'w radd 
eithaf, ei gyflawni, fel y galluoger dynion i ffurfio barn 
am danynt eu bunain pa fodd y mae gyda hwy. 

1. Gellir sylwi, ein bod ni wedi cyfleu holl effeithiau y 
gwaith yma yn y meddwl, y'gydwybod, y serchiadau, a'r 
ymarweddiad; ond y mae yr Ewyllys, cynneddf lywodr- 
aethol yr enaid, heb ei hadnewyddu ganddo; ac am hyny, 
y mae grym pechod yn aros. Mae yn wir fod yr ewyllys 
yn cyfarfod â llawer o bigiadau oddiwrth oleuni y meddwl, 
. ac adfyfyriadau y gydwybod; fel na's gall bechu gyd a'r 


yn cael eì gorphen, &c. 123 


un rhyddid a diogelwch ag y bu gynt. Gall ei wanc 
awchus i bechu gael ei attal mewn mesur mawr gan ddy- 
ehryniadau yr Arglwydd ar un llaw, neu y gobaith am 
fywyd tragywyddol ar y llaw arall; ond eto, y mae tuedd 
yr ewyllys ei hunan at bechod, a hyny yn baraus. 

2. Nid ydyw effeithiau y gwaith yma ar yr enaid yn cyr- 
haedd mor bell ag i beri i'r meddwl ymhyfrydu, ac ymfodd- 
âu yn natur ysbrydol, ac ardderchawgrwydd y pethau a 
ddatguddiriddo, Mae goleuni achubol gwirioneddol, yn 
rhoddi y fath amgyflred union-gyrchol i'r meddwl, i mewn 
i bethau ysbrydol, fel y maent yn eu natur eu hunain yn ei 
foddiaw a'i ddigoni: fel y mae yn cael ei fwrw i'w delw, 
ac yn ymorphwyso ynddynt; ond am y gwaith a fu dan 
sylw genym, nid yw hwnw yn cyrhaedd cân belled a hyn; 
e ddichon y bydd i'r goleuni hwnw, beri i'r sawl â'i meddo 
hoffì yr efengyl oblegid ei heffeithiau buddiol, ond ni ddyru 
iddo y fath olwg ysbrydol i fewn i ddirgelwch gras Duw 
trwy Grist Iesu, fel y caffo yr enaid yn yr olwg gyntaf ar- 
no, ei ddwyn i'w ryfeddu, ei gymeradwyo, a chael cysur ac 
adnewyddiad ysbrydol ynddo. 

9. Mae y gwaith yma yn cyrhaedd y gydwybod hefyd, 
eto, nid yw yn “puro y gydwybod oddiwrth weithredoedd 
meirwon, i wasanaethu y Duw byw.” Mae yn wir ei fod 
yn peri ei bod yn fwy bywiog a pharod i geryddn pechod 
nac o'r blaen; eto ni's gweithir y gydwybod drwy hyn, i 

. gasau pechod o'i herwydd ei hunan yn y fath fodd, fel ag i 
gyfarwyddo yr enaid at waed Crist yn barhaus am lanâad. 

4. Mae y gwaith yma yn effeithio yn fawr ar y serchiad- 
au; ond nid ydyw yn eu sefydlu nac yn eu llenwi. Mae 
yn ofynol i'n serchiadau ni fod wedi eu sefydlu ar bethau 
nefol, ac fe wneir hyny â hwy trwy wir râs. Nid yw y 
llawenydd, yr ofnau, y gobeithion, a'r trallodion, a gyn- 
nyrchir drwy y gwaith dan sylw, namyn ansicr ac ansef- 
ydlog. Weithiau y maent fel afon yn barod i orlifo dros ei 
cheulenydd; bryd arall “fel dyfroedd yn pallu,” heb un 


124 Y Greedigaeth Newydd 


dyferyn yn dyfod o honynt. Weithiau, y maent yn boeth- 
ion, yna yn oer; weithiau yn nefoedd i gyd, yna yn ddaiar 
i gyd: ond, y mae gwir ras yn sefydlu y serchiadau; e 
ddichon fod amrywiaeth mawr o ran eu hymarferiad ; ond 
y mae eu gogwydd gwastadol at bethau ysbrydol. Nid yw 
y gwaith y buom ni yn ei grybwyll yn llanw y serchiadau 
ychwaith ; mae pethau ysbrydol yn dyfod fel mintai o ddy- 
eithriaid i Westdy i lettya, y rhai a gymerant lawer o le, 
ac a ymddangosant fel pe na byddai neb yn tŷ ond hwy 
eu hunain; felly y mae goleuni ac argyhoeddiad yn dyfod 
ac yn llettya yn y meddwl a'r serchiadau, fel pe y'u medd- 
iannent yn drylwyr, ond wedi y cwbl, y maent yn gadael 
lle tawel yn y tŷ i'r byd, a phechod, a hunan. Ond i'r 
gwrthwyneb, y mae gwir ras yn llanw y serchiadau â 
phethau ysbrydol. Nid yw yn gomedd lle i bethau cyf- 
reithlawn, megis perthynasau, a mwynderau, yn unig fel y 
maent yn naturiol, ac yn eu lle prïodol, yn ddarostyngedig 
i Dduw; ond, os mynant fod yn gnawdol, afreolaidd, neu 
oruchaf, y mae yn eu troi dros y drws yn y fân. 

5. Mae y gwaith yma yn cael eì ddwyn yn mlaen can 
belled mewn diwygiad yn aml, fel y mae yn cymeryd arno 
holl ffurf duwioldeb: ond y mae yn ddiffygiol yma hefyd, 
am y cyd saif â phechodau llywodraethol o anwybodaeth. 
Nid ydyw yn arwain i gasâu pob pechod fel pechod, nac 
i ddymuniad am gydffurfiad cyffredinol â Chrìst; ond 
gedy bechodau mawrion yn ddisylw ynaml. Heblaw hyny, 
nid ydyw y diwygiad yma ar y fuchedd yn gyffredinol, 
yn aml, ac yn cyrhaedd pob rhyw bechodau adnabyddus, 
oddieithr dros dymhor, tra mae yr enaid yn erlyn ar ol hun- 
an-gyfiawnder yn ddyfal. Pan laeso effeithiau argraffiadau 
cyntaf, myn y chwant ryw ffordd neillduol i ymdori allan. 
Yn mhellach ; mae ymarweddiad y cyfryw rai yn sicr o fod 
yn wywedig a nychlyd:—mae oerfelgarwch, cariad at y 
byd, a diogelwch cnawdol, yn ennill tir arnynt beunydd. 
Am hyny, er y dichon iddynt trwy ymattaliad oddiwrth 
_ lygredigaethau amlwg, fod heb ymollwng dan eu har- 


yn cael ei gorphen, $c. 125 


glwyddiaeth yn hollawl, nid ydynt yn ddim amgen nac ys- 
gerbydau yn eu hymddiddan a'u rhodiad crefyddol; bydol- 
ion sychion, di nodd, a difudd; ond lle y mae enaid wedi 
ei ddoniaw â gras oddifewn, mae mewn cyflwr o gynnydd 
paraus. Y cyfryw un a ârhagddo o nerth i nerth, orasi 
ras, o ogoniant i ogoniant, ac a fydd yn dirf ac iraidd yn ei 
henaint. Nyni a allwn ddysgu trwy y pethau hyn, i wa- 
haniaethu rhwng y gwaith rhag-barottoawl a grybwyll- 
wyd, a gwir ddychweliad cadwedigol at Dduw. 


PEN. IH. 


Llygredigaeth y meddwl trwy bechod. 


Yr ydwyf yn gobeithio ein bod wedi agor y ffordd yn 
amlwg i ystyriaeth ddyledus o waith mawr yr Ysbryd 
mewn ail enedigaeth ; trwy yr hyn y mae efe yn ffurfio ael- 
odau corff dirgeledig Crist, ac yn parottoi meini bywiol er 
adeiladaeth teml, yn yr hon y preswylia y Duw byw. 

Mae dau fath o ddynion, o ran eu cyflwr rhyngddynt & 
Duw, yr hyn a gynnwysa bawb sydd yn y byd, canys y 
mae holl ddynolryw, naill ai wedi eu hail eni, neu heb eu 
hail eni. Drachefn, y mae yn eglur fod holl ddynolryw yn 
cael eu geni mewn cyflwr dïadgenhedledig. Tystiolaethir 
hyn mor bennodol gan yr Arglwydd Iesu, (Ioan 3. 3, &c.) 
fel na's gellir ei wadu. Yn awr, gan mai gwaredigaeth 
dynion o'r cyflwr hwn yw ail enedigaeth, ni's gallwn ddïr- 
nad yn mha beth y mae yn gynnwysedig, heb olrhain y cyf- 
lwr o'r hwn y mae yn ein gwaredu; am hyny, nyni a ym- 
helaethwn ar hyn, gan chwilio i mewn i ansawdd natur 
gwympiedig, wedi colli gras Duw, yr hwn oedd ynddi ar y 
dechreu. 

Wrth ddarlunio natur lygredig dyn, y mae yr Ysgryth- 
yrau yn ymdrin yn benaf â'r tri pheth canlynol:—(1.) Llyg- 
redigaeth y meddwl; yr hyn a eilw yn Dywyllwch, a Dall- 
ineb. (2.) Llygredigaeth yr ewyllys a'r serchiadau, yr hwn 


126 Llygredigaeth y meddwl 


a ddarlunir trwy wendid, neu analluogrwydd, a chyndyn- 
rwydd. (9.) Wrth yr enw cyffredinol o Farwolaeth, yr hyn 
a gynnwysa ddarluniad o gyflwr yr holl enaid... 

Mae pob dyn wrth natur mewn cyflwr o dywyllwch a 
dallineb, gyda golwg ar Dduw, a phethau ysbrydol. Dich- 
on fod dynion mewn pethau eraill yn ddoethion, dysgedig, 
amedrus; ond mewn pethau ysbrydol, y maent yn dywyll, 
yn ddeillion, acanwybodus. Mae yn wir fod hyn yn beth na's 
gall y byd oddef clywed son am dano. Meddylia y byd 
mai rhyw ddyfais o eiddo dynion gweiniaid yw hyn, er duo 
rhai doethach na hwy eu hunain. Ar y cyfryw achlysur y 
gofynai y Phariseaid yn wawdus i'r Arglwydd ei hunan, 
“ A ydym ninnau hefyd yn ddeillion?” Ond efe a'u hysbys- 
ai, na byddai i'w ymhoniad o wybodaeth, namyn ychwan- 
egu eu heuogrwydd; ac, er eu holl ymffrost, na chlywsent 
hwy lais Duw un amser, ac na's gwelsent eì wedd ef. 

Mae rhai yn dra hoff o siarad llawer am gryfder ein 
galluoedd meddyliol, fel pe na buasent wedi gwaelu mewn 
un modd; fel pe byddai yr holl anfantais berthynol i'n 
natur trwy ddyfodiad pechod i fewn, yn gynnwysedig yn 
annhrefn ein serchiadau,—y rhai ydynt yn barod i wrthry- 
fela yn erbyn goleuni pur y meddwl; ond nid yw yn rhyw 
orchwyl anhawdd profi llwgr meddyliau dynion wrth natur, 
a'u hanalluogrwydd i ddirnad pethau ysbrydol, yn y fath 
fodd, fel na allai y balchaf o lionynt ddychwelyd atteb 
sylweddol i'r prawf; ac yn hyn, nid ydym yn dadleu dros 
ddim ond athrawiaeth hysbys yr hen Eglwys, fel y'i cyn- 
nwysir yn ysgrifeniadau y tadau dysgedicaf; a phender- 
fyniadau cynghorau yn erbyn y Morganiaid, y rhai a 
adnewyddir drachefn yn ein plith ni, gan fath o Armin- 
iaid Sosiniaidd. 

Pr perwyl yma, gallwn ystyried tystiolaethau yr Ys- 
grythyr yn gyntaf:—“ Y bobl oeddynt yn eistedd mewn 
tywyllwch, a welsant oleuni mawr, ac i'r rhai a eisteddent 
yn mro a chysgod angau, y cyfododd goleuni iddynt.” 
Math. 4.16. Cyn i oleuni yr efengyl dywynu amynt, yr 


ìrwy bechod. 127 


oeddynt yn eistedd mewn tywyllwch ; neu yn byw dan ei 
awdurdod ;—ac yn yr unrhyw ystyr, pan oedd Crist yn 
pregethu yr Efengyl, yr oedd y goleuni yn llewyrchu yn y 
tywyllwch; a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred, neu 
nid oedd yn rhoddi lle i oleuni y Gwirionedd ; Ioan 1. 5. 
Y commissiwn a roddes efe i Paul pan anfonodd efe ef i 
bregethu yr Efengyl, oedd, I agoryd llygaid dynion, ac 
i'w troi o dywyllwch i oleuni, Aot. 26. 18. Ac felly y 
llefarai yr apostol wrth yr Ephesiaid yn pen. 5. 8. “ Canys 
yr oeddych chwi gynt yn dywyllwch; ond yr awrhon 
goleuni ydych yn yr Arglwydd;” ac wrth y Colossiaid 
drachefn, yn pen. 1. 13:—“Yr hwn a'n gwaredodd ni 
allan o feddiant y tywyllwch;” megis hefyd y dywed yr 
apostol Pedr, yn ei Epistol cyntaf, pen. 2. 9:—“Yr hwn 
a'ch galwodd allan o dywyllwch i'w ryfeddol oleuni ef.” 
Ac y mae yr apostol Paul y n cyffelybu tywyllwch y cyf- 
1wr dïadgenhedledig yma i'r tywyllwch oedd yn y dechreu 
cyn creu goleuni, pan oedd “tywyllwch ar wyneb y dyfnder,” 
Gen. 1.2. Nid oedd un crêadur yn meddu y gynneddf o 
olwg; yr oedd tywyllwch yn sylweddol ac o angenrheid- 
rwydd yn mhob peth; ac nid oedd goleunii weled dim 
wrtho; ond yr oedd pob peth, mewn ystyr wrthddrychawl, 
wedi eì rwymo mewn tywyllwch. Pan oedd anian yn y 
cyflwr yma, rhyngodd bodd i Dduw, trwy weithred o'i 
hollalluawgrwydd, greu goleuni. “Duw a ddywedodd, 
Bydded goleuni,—a goleuni a fu:”—ac felly y mae yn y 
grêedigaeth newydd; “Duw, yr hwn a orchymynodd i'r 
goleuni lewyrchu o dywyllwch, yw yr hwn a lewyrchodd 
yn ein calonnau, i roddi goleuni gwybodaeth gogoniant 
Duw, yn wyneb Iesu Grist.” 2 Cor. 4.6. Y mae tywyll- 
wch ysbrydol ar bob dyn, hyd oni byddoi Dduw trwy 
effeithioldeb yr Ysbryd, lewyrchu iddynt, neu greu goleuui 
ynddynt. 

Er eglurâad, mae yn ofynol i ni ystyried, yn gyntaf, 
Natur y tywyllwch yma; ac yn ail, Ei allu yn meddyliau 
dynion. 


128 Llygredigaeth y meddwl 


Yn gyntaf. Mae yr ymadrodd tywyllwch yn allegawl, 
ac wedi ei fenthyca oddiwrth dywyllwch naturiol. Gŵyr 
pawb pa beth yw tywyllwch naturiol; gwyddant mai yr 
hyn sydd yn lluddias dynion rhag pob rhyw weithrediadau 
rhêolaidd, a_ gyfarwyddir gan syniadau allanol, ydyw. 
Felly y mae dynion pan na's meddant oleuni i weled yn- 
ddo, fel yr Aiphtiaid yn yspaid y tri diwrnod tywyllwch 
a orchuddiai eu tir, yn meddu llygad â'r hwn y gwelir; 
eto, gan na's meddent oleuni, “ni welai neb eu gilydd, ac 
ni chododd neb o'i le.” _ Mae tywyllwch hefyd a achlysurir 
trwy ddallineb dynion, y rhai a anwyd yn ddeillion, neu 
a wnaed felly trwy ryw ddamwain. Felly y tarawodd yr, 
angel y Sodomiaid â dallineb; a Phaul, y swynwr:—Pa 
mor ddysglaer pYnnag y tywyno yr haul, nid yw namyn 
un nos baraus gyd a'r dall. 

Fel hyn hefyd y mae gyda golwg ar dywyllwch ysbryd- 
ol: canys y mae tywyllwch ar ddynion, ac y mae tywyll- 
wch mewn dynion. Y cyntaf sydd gynnwysedig mewn 
diffyg o'r moddion hyny, trwy rhaì y gallent gael eu 
goleuo,—gair Duw, a'r pregethiad o honaw. 

Gwaith Ysbryd Duw ydyw gwasgaru y tywyllwch yma; 
a hyn awna efe trwy anfon gair yr Efengyl iunrhyw le fel y 
gwelo efe yn dda;—canys nid yw yrefengyl yn cael dyfodfa i 
unrhyw le, ac n?s attelir hi rhag unrhyw bobl, trwy ddam- 
wain, neu ymdrechiadau dynion yn unig; ond fe'i trefnir 
yn ol ewyllys penarglwyddiaethol yr Ysbryd. Efe sydd 
yn cymhwyso ac yn anfon ei phregethwyr; ac yn eu cyfleu 
i'r llêoedd y mynno efe iddynt ei phregethu, naill ai trwy 
ddatguddiad pendant, megis cynt,—neu trwy weithrediad- 
au dirgeledig ei ragluniaeth: ac am hyny, dylem ofalu, a 
gweddïo llawer am barâad o weinyddiad yr Efengyl mewn 
unrhyw le, a'i lledaeniad i lêoedd eraill ; eto ni's dylem fod 
yn or-bryderus yn ei chylch; canys y mae yr Ysbryd 
Glan wedi cymeryd y gwaith yma arno ei hunan, ac efe a'i 
dwg yn mlaen yn ol cyngor Duw, a'i amcanion ef gyda. 
golwg ar freniniaeth Crist yn y byd. 

Ond, â'r tywyllwch sydd mewn dynion y mae a ' wnelom 


irwy bechod. 129 


ni yn fwyaf union-gyrchol yn bresenol, yr hyn sydd gyn- 
nwysedig yn llwgr naturiol y meddwl, gyda golwg ar bob 
rhyw bethau ysbrydol; canys nid ymdrinaf âg ef yn ei ber- 
thynas â phethau naturiol neu foesol; er y byddai yn 
hawdd profi o'r Ysgrythyr fod yr holl enaid rhesymol wedi 
eiwanhau trwy y Cwymp yn ei holl alluoedd ; ond gwendid 
a llwgr y meddwl o barth pethau ysbrydol yn unig a gym- 
erwn ni dan ystyriaeth yma yn bresenol. 

O herwydd y tywyllwch hwn, y mae dynion dïadgenedl- 
edig yn analluog o honynt eu hunain, trwy eu rheswin a'u 
deall eu hunain, pa mor goethedig bynnag a fyddo, i ddir- 
nad pethau ysbrydol, pan y'u cyflwyner i'w sylw trwy 
ddatguddiad allanol, heb nerthol weithrediad o eiddo yr 
Ysbryd, yn dwyn goleuni newydd cadwedigol ìddynt. 
Cymerer yn ganiattaol fod meddwl rhyw ddyn heb ei ni- 
weidio na'i anmharu gan unrhyw ddiffyg personol; tybier 
ei fod yn rhydd oddiwrth unrhyw ymarferiadau drygionus, 
a rhagfarnau gwirioneddol; eto yn wyneb y cyhoeddiad o 
athrawiaeth yr Efengyl, gan feistriaid medrusaf y gynnull- 
eidfa, gyd a'r prawf egluraf o'r gwirionedd, ni's gall o hon- 
aw ei hunan eu deall a'u derbyn mewn modd ysbrydol, heb 
gynnorthwy neillduol yr Ysbryd Glan. Er profi y gwir- 
ionedd yma, nyni a allwn ystyried y darluniad a gawn ni 
o'r meddwl ei hunan, a'i weithrediadau, yn Ephes. 4. 17, 
18. “Hyn gan hyny yr wyf yn ei ddywedyd, ac yn ei dyst- 
iolaethu yn yr Arglwydd, na rodioch chwi mwyach fel y 
mae y cenhedloedd eraill yn rhodio yn oferedd eu meddwl; 
wedi tywyllu eu deall, wedi ymddieithro oddiwrth fuchedd 
Dduw, trwy ddallineb eu calon.” Mae yn wir mai am y 
Cenhedloedd y soniai yr apostol yma; ond y mae efe yn 
son am danynt ar gyfrif yr hyn sydd gyffredinol i bob dyn 
wrth natur; canys nid am eu heilun-addoliaeth, a'u harfer- 
ion pechadurus yr ymdrinai efe fel ymeddyliodd rhai, ond am 
eu sefyllfa a'u cyflwr gyda golwg ar alluoedd eu heneidiau, 
yn yr hyn nid oes gwahaniaeth yn naturiol rhwng dynion; 
ac efe a ddarlunia alluoedd yr enaid trwy dri ymadrodd; y 


150 Llygredigaeth y meddwl 


Meddwl,—y Deall,Za'r Galon; ac y mae y tywyllwch, am 
yr hwn yr ydym yn son, wedi effeithio ar y pethau hyn oll. 
1. Y meddwl. Dyma brif gynneddf yr enaid; yr hon 
sydd yn edrych allan am wrthddrychau prïodol i'r ewyllys 
a'r serchiadau i'w derbyn a'u cofleidio. Trwy y gynneddf 
hon yr ydym yn cael yr amgyffredion cyntaf am bob peth, 
oddiar yr hyn y gwneir casgliadau i'n hymarferiad, ac e 
brïodolir gwagedd i hyn. Maent yn rhodio yn oferedd eu 
meddyliau. Pethau llwyr ddifudd a elwir yn oferedd; am 
hyny y galwai yr apostol eilunod a defodau crefyddol y 
Cenhedloedd, “pethau ofer, pethau gweigion,” &c. Yn 
awr, y mae yr ofereld meddwl yma yn cynnwys ei duedd 
naturiol at bethau gweigion, a'i ansefydlogrwydd ei hunan. 
Mae yn ceisio arwain yr enaid i ymorphwyso a_ boddloni» 
ond ar bethau ofer yn wastadol; megis pechod, y byd, ples- 
er, a balchder y bywyd. Y pethau hyn a elwir “ bwriad 
meddylfryd calon dyn,” yr hwn sydd yn unig yn ddrwg 
bob amser, Gen. 6. 5. Mae yn llunio y rhai hyn, gan eu 
cynnyrchu yn helaeth, fel y cynnyrcha y ddaiar laswellt, 
neu fel y tywallt y cwmmwl y defnynau gwlaw ar y ddai- 
ar. Ac yn hyn y mae yn anwadal, canys y mae peth ofer 
yn anwastad, yn ysgafn, ac ansefydlog, fel y mae y medd- 
wl naturiol: a dygwyddodd hyn iddo, trwy golli o honaw 
y rhêoleidd-dra sefydlog hwnw, yn mha un y crêwyd ef. 
Yr oedd y dyn yn feddiannol ar yr un darfelydd, neu allu 
i ddychymmygu yn ei sefyllfa gynhwynol; ond yr oedd ei 
holl weithrediadau yn rhêolaidd y pryd hyny. Yr oedd y 
meddwl yn alluog i'w cyfarwyddo oll at eu dyben prïodol. 
Duw oedd eu prif wrthddrych, a phob peth mewn trefn iddo 
ef. Ond, yn awr, wedi eu troi ymaith oddiwrtho ef, mae y 
meddwl ynddynt yn ymdroi mewn pob math o ddyryswch, 
ac y maent oll yn diweddu mewn siomedigaeth.  Offrym- 
ant eu gwasanaeth i'r enaid, ìi ddwyn boddionrwydd iddo; 
ac er eu bod yn cael eu gwrthod, y naill ar ol y llall, fel 
_ pethau heb fod yn atteb i'r hyn y cymerant arnynt eu bod, 
eto y maent yn cyfodi yn barhaus, ac yn cadw yr holl en- 


trwy bechod. 131 


aìd dan siomedigaethau bythol; a liyn yw yr achos na's 
gall y meddwl gydsynio âg egwyddorion cyffredinol cref- 
ydd, y rhai, er hyny, ni's gall efe eu gwadu. 

2. Y deall; dyma y gynneddf sydd yn yr enaid yn tywys, 
yn dirnad, ac yn barnu; a'r hon sydd. yn arwain yr enaid 
i ymarferiad. Mae yn cyfarwyddo yr enaid yn y dewis- 
iad o'r meddyl-ddrychau hyny a dderbynia gan y meddwl; 
'ac y mae hwn yn fwy llygredig na'r meddwl ei hunan; 
canys po agosaf i ymarferiad y delo pethau, mwyaf ffynad- 
wy yw grym pechod ynddynt. Dywedir fod hwn hefyd 
wedi “tywyllu;” a chan ei fod felly, nid yw ond oferedd 
haeru fod cyfaddasrwydd ynddo i ddirnad pethau ysbrydol 
heb ei oleuo â goleuni goruwch-naturiol. Mae goleuni dan 
oruchwyliaeth yr efengyl yn tywynu, neu yn bwrw rhai o'i 
belydr ei hunan ar y deall tywyll yma: ond nid ydyw yn 
ei dderbyn ef; Ioan l. 5. 


3. Y Galon. Dyma egwyddor ymarferol gweithrediad, 
ac felly cynnwysa yr ewyllys hefyd. Derbynir goleuni gan 
y meddwl; cymhwysir ef gan y dêall, a defnyddir ef gan 
y galon. Dywed yr apostol fod “ dallineb” ar hon:—nid 
anwybodaeth yn unig yw hyn: ond gwrthywynebiad cyn- 
dyn i oleuni ac argyhoeddiad; a chaledrwydd anmhlyged- 
ig, yr hyn sydd yn peri iddi wrthod argraffiadau y gwir- 
ionedd dwyfol. 

Ar y cyfrifon hyn y dywedir fod dynion yn dywyllwch. 
Gall fod graddau mewn diffyg moesol; ond pan y'i dynod- 
ir yn y crynswth o honaw, fel yma, mae yn arwyddocau 
ei fod yn drwyadl a chyflawn. Nid oes dim mwy o duedd 
mewn dynion anianoli dderbyn gwybodaeth gadwedigol, 
nac sydd mewn tywyllwch ei hunan i dderbyn goleuni; ac 
am hyny, pan fyddo Duw yn gweled yn dda roddi i ni 
ddawn newydd i ddeall pethau ysbrydol, dywedir ei fod ef 
yn rhoddi meddwl newydd i ni, oblegyd llwyr analluog- 
rwydd ein meddyliau naturiol ni i'w derbyn, 1 Ioan ô. 20. 
Bostied dynion gweigion faint a fynont o gryfder eu cyn- 


132 Llygredigaeth y meddwl 
A 


neddfau rhesymol, dyma eu cyflwr wrth natur, yn ol barn 
yr hwn sydd yn aros yn dragywydd. 

Ac ni byddai yn apmrhrïodol i ni ymdroi ychydig, ac 
ystyried yr eglurâad ymarferol y mae yr holl fyd yn ei 
roddi i ni ar y testyn hwn, mewn pethynas i amrywiaeth y 
meddwl; canys dyma ffynhonell yr holl oferedd â'r hwn y 
mae y byd wedi ei lenwi. Oferedd yw pob peth a welwn 
ac a glywwn:—oferedd yw y cyfan sydd yn gwneyd y fath 
derfysg yn y byd.—Mae rhyw fath o wagedd a ddygir gan 
ddynion i bethau ydynt yn bod mewn gwirionedd, ac yd- 
ynt ynddynt eu hunain yn dda ac yn ddefnyddiol, neu, o 
leiaf, yn ddiniwed. Ac fel hyn y maent hwy yn llygru eu 
triglêoedd, eu masnach, eu cyfoeth, eu gallu, &c., maent yn 
cyssylltu gwageddau annifeiriol â hwynt, yr hyn sydd yn 
eu gwneuthur yn ffiaidd a dirmygedig. Ond, heblaw hyn; 
y maent yn dychymygu llawer o bethau, o bwrpas i gynnal 
a meithrin gwagedd. Y fath ydynt seremonïau coeg-rod- 
resgar mewn ymarferiadau crefyddol, fel yr eiddo Eglwys 
Rhufain, heb gymhwysder ynddynt i ddim namyn arlwyo 
gwledd i feddyliau ofer;—ac o'r cyfryw bethau y mae 
chwareuyddiaethau, dawns-gymmanfâoedd, a'r holl dorf o 
ddigrifwch cnawdol; y rhai nid ydynt ddim amgen na 
chwareu-fyrddau ìi wagedd ac oferedd weithredu arnynt. 
Mae y meddwl dynol yn hollol ofer, ac yn groth ffrwyth- 
lawn cynnyrchion gwrthun. Mae y byd yn bresenol yn agos 
i chwe mil o flwyddi o oed, ac eto nid yw yn ddim nes i 
waelod ei ffynnonau o wagedd, nac ydoedd y dydd cyntaf y 
daeth pechod i'r byd. Mae pechodau newyddion, drwg ar- 
ferion newyddion, a gwageddau newyddion yn ymddangos 
yn barhaus; ac nid oes un ffordd i'w hattal, ond trwy ddyl- 
anwadau adnewyddol yr Ysbryd Glan. Gall y byd gyf- 
newid ei ddrychfêydd, ac ymwisgo mewn ymarferiadau 
newyddion, eto dan lywodraeth gwagedd y bydd efe yn 
hollawl, tra fyddo oferedd naturiol heb ei feddygyniaethu 

yn ffynnu yn y meddwl. 
— Drachefn: y mae yn ddyledswydd arbenig ar "bob cred- 


trwy bechod. 133 


adyn i wylio ar y gweddillion o'r oferedd yma ynddynt 
hwy eu hunain. Nid yw yr anhwyldeb yma yn cael ei 
lwyr iachau ar unwaith o'n natur; ond y mae gwir Grist- 
ionogion yn teimlo ei effeithiau yn llymion ynddynt eu 
hunain; ac am hyny maent yn eu cael eu hunain yn ansef- 
ydlog mewn dyledswyddau sanctaidd. Mor barod yw y 
meddwl i grwydro ynddynt, ac i groesawi syniadau ffol ac 
ofer! Mor barod yw i wyro oddiwrthbob rhyw benderfyn- 
iad daionus! Y mae hyn oll yn tarddu oddiar weddillion 
anfeddygyniaethol ein hoferedd naturiol. Effaith alarus 
arall o hono yw, ei fod yn arwain proffeswyr yr Efengyl 
i gydffurfiad annghyfreithlawn â'r byd, yn ei ddefodau, ei 
wisg, a'i ymarweddiad; fel y mae yn anhawdd ar lawer 
amgylchiad, i wahaniaethu rhyngddynt â'r byd. Yn 
mhellach; mae yn ei amlygu ei hun mewn dychymygion 
gweigion, trwy y rhai y mae yn ddirgelaidd, yn “rhag- 
ddarbod dros y cnawd;” ac oni roddir attalfa buan âr y 
rhai hyn, hwy a gynnyddant i'r fath ormodedd fel 
yr anurddir yr holl enaid yn ddirfawr. Gan hyny, y mae 
yn ddyledswydd bwysig ar bob Cristion i fod ar wyliadwr- 
iaeth ddyfal er gwrthwynebu yr anhwyldeb gwreiddiol 
hwn. 

Yn ail. Wedi ystyried natur y tywyllwch hwn, nyni a 
allwn fyned rhagom i ystyried yr effeithiau a brïodolir ìddo, 
o ran tueddfryd y meddwl yn y cyflwr hwn,a'i weith- 
“ rediadau gyda golwg ar bethau ysbrydol. 

1. O ran ei dueddiadau, y mae mor gyndyn a llygredig, 
fely mae “wedi ymddieithro oddiwrth fuchedd Duw.” 
Dywedir am ddynion diadgenhedledig, eu bod yn ddieithr- 
iaid, a gelynion mewn meddwl, trwy weithredoedd drwg.” 
Oddiwrth Dduw y mae pob bywyd. Y bywydanianyddol, 
a feddwn ni fel pob creadur byw arall, sydd oddiwrtho ef; 
ac yn enwedig y bywyd hwnw a feddwn trwy undeb yr 
enaid rhesymol a'r corff; ond bywyd neillduedig i Dduw, 
yw yr hyn a olygir yma. Y bywyd y mae Duw yn ei ofyn 
genym ni, fel y rhyngom ei fodd ef yma, ac y mwynhaom 


134 Llygredigaeth y meddwl 


ef ar ol hyn :—bywyd o ffydd ac ufudd-dod trwy Iesu Grist: 
y bywyd hwnw, o'r hwn y mae Duw yr Awdwr; y bywyd 
hwnw, drwy yr hwn y mae Duw yn byw ynom drwy ei 
Ysbryd. Y bywyd, i'r hwn y mae yr efengyl yn ddeddf a 
rhêol; a bywyd, yr hwn y mae ei holl ffrwyth yn sanct- 
eiddrwydd, ac ufudd-dod efengylaidd. Bywyd na bydd 
marw byth: bywyd tragywyddol ydyw. 

Mae y meddwl cnawdol wedi ymddieithrio oddiwrth y 
bywyd yma; nid oes ynddo un duedd atto; ond y mae yn 
llanw yr holl enaid â chasineb atto; ac y mae hyn yn 
ymddangos yn ei anmharodrwydd i dderbyn addysg am 
y pethau a berthynant i'r bywyd hwn. Am hyny y mae 
dynion yn hwyr-drwm o galon i gredu; yn clywed yn 
drwm, ac yn anniben i amgyffred y pethau a glywant. Felly 
y mae pawb gyda golwg ar yr hyn nid ydynt yn ei garu; 

* ac am hyny hefyd, y maent yn dewis unrhyw fywyd, neu 
fuchedd, o flaen y fuchedd hon. Y dewisiad cyntaf a wneir 
gan feddwl anianol, yw bywyd o bechod a phleser cnawd- 

. _ yn hyn y mae yn ymhyfrydu, ac nid ymadawai â hyn 
byth o'i fodd. Ond, os y'i gorfodir i'w roddi i fynu, gan 

gystuddiau, neu argyhoeddiadau, yna efe a ddewisa ac a 

fawryga fuchedd foesol, bywyd yn, trwy, a than y ddeddf; 
er na lesâ hwn ddim yn y diwedd, mwy na'r llall y'i gor- 
fodwyd i'w adael. Ni's gall ddwyn y meddyliau am y byw- 
yd ysbrydol yma; mae y dychymygion am dano yn drwsgl, 

y darluniad o honaw yn annêalladwy, a'r ymarferiad o 

honaw yn ffolineb ffiaidd, neu ofergoel diangenrhaid. 

2. Mae yn weddusini ystyried gallu y meddwl hefyd, 
gyda golwg ar bethau ysbrydol: ac mewn gair, nid yw 
hyn yn ddim oll; canys ni ddichon meddwl dyn anianol, 
pa faint bynnag a goether, ac 2» gymheller arno, dderbyn 
pethau ysbrydol mewn modd ysbrydol, oddieithr ei adnew- 
yddu gan yr Ysbryd Glan. Mae yr apostol yn tystiolaethu 
hyn yn eglur, l Cor. 2. J4._ “ Eithr dyn anianol nid yw 
yn derbyn y pethau jydd o Ysbryd Duw; canys ffolineb 
- ydynt ganddo ef; ac ni's gall eu gwybod, oblegid yn ys- 
brydol y bernir hwynt.” 


trwy bechod. 135 


Yr hyn y sonir am dano, yw y dyn anianol; ac y mae yr 
ymadrodd hwn yn caelei ddefnyddio yn yr Ysgrythyr yn 
wrth-gyferbynioli ysbrydol; a'r eglurâad a_ roddai yr ap- 
ostol Judas ar yr ymadrodd oedd, “ heb fod yr Ysbryd gan- 
ddynt. ”—Un yn meddu yr hyn oll a ellir ei gael oddiwrth 
yr Adda cyntaf, yw y dyn anianol;—wedi ei ddoniaw âg 
enaid rhesymol. Ceisia rhai haeru, mai y neb a olygir 
wrth y dyn anianpl, yw, dyn wedi ymroddi i bleserau 
enawdol, a serchiadau anifeilaidd; heb eu llywodraethu gan 
gyfarwyddiadau rheswm. Ond y mae yn amlwg fod yr 
apostol yn dosbarthu holl ddynolryw i anianol ac ysbrydol. 
Yr hwn nid yw ddyn ysbrydol, pa mor resymol bynnag y 
meddylio ei fod, neu y mynno i'r byd gredu ei fod, nid yw, 
namyn dyn anianol. Mae tybied fod rhyw gyflwr canol, 
yn ddinystriol i amcan yr holl bregeth yma o eiddo yr 
apostol. Heblaw hyny, dyma yr enw gorau, ac esmwythaf 
a roddwyd erïoed yn yr Ysgrythyr ar ddynion diadgen- 
hedledig; ac nid oes un rheswm i ni feddwl mai y rhyw 
waethaf o honynt a ddynodir trwy yr enw. Mae y geiriau 
yn cynnwys tybiaeth o gynnygiad o ryw bethau i'r dyn 
anianol ymìa, a'r pethau hyn ydynt “y pethau sydd o.Ys- 
pryd Duw;”—“ Doethineb Dnw mewn dirgelwch ;”—“y 
pethau a rad roddwyd 1 ni gan Dduw ;”—“meddwl Crist ;” 
—ac “ Iesu Grist, a hwnw wedi ei groeshoelio. —Mae yr 
hyn a gadarnheir am y dyn anianol yn cael ei ddywedyd 

: yn ddyblyg, “Nid yw yn derbyn;”—“ac ni's gall eu 
gwybod.” Gwadir gallu i'w derbyn, ac addefir ewyllys 
i'w gwrthod, yn yr haeriad yma. Ond, er mwyn rhyddau 
y cyhuddiad yma oddiwrth wrthddadleuon, sylwer, nad 
ystyr lythyrenol athrawiaethau, yn uniga olygir. Er es- 
ampl, y mae bod Iesu Grist wedi ei groeshoelio yn osod- 
iad y gallai unrhyw ddyn anianol ei ddeall, a chydsynio 
âg ef, ac y gellid dywedyd ei fod yn ei dderbyn: a gellir 
dysgu holl athrawiaethau yr Efengyl mewn gosodiadau, y 
rhai y gallai dyn anianol ddêall eu hystyr; ond gwedir y 
dichon iddo ef dderbyn y pethau eu hunain; canys y mae 


M. 


136 Llygredigaeth y meddwl 


gwahaniaeth mawr rhwng bod y meddwl yn derbyn ath- 
rawiaethau o ran barn am danynt, a derbyn y pethau a 
ddysgir ynddynt yn wirioneddol. 

Mae yn ofynol er ein derbyniad o bethau ysbrydol yn 
wirioneddol, ein bod yn eu derbyn yn yr olwg arnynt yn 
hollol gydffurf â doethineb a sancteiddrwydd Duw. Y 
rheswm pa ham na dderbyniai dynion Grist croeshoeliedig, 
fel y'i pregethir yn yr Efengyl, yw am nad ydynt yn gweled 
cyssondeb yn yr athrawiaeth am dano â phrïodoliaethau y 
Goruchaf; ac ni's gallant ei derbyn hyd oni's gwelant ar- 
graffiad o nerth, a doethineb dwyfol ynddi. 

Mae yn angenrheidiol hefyd, i ni ganfod cyfaddasrwydd 
pethau yr Ysbryd i'r dybenion mawrion y'u hamcanwyd idd- 
ynt; oddieithri ni weled hyn. yn amlwg, ni's gallwn nam- 
yn eu barnu yn wendid a ffolineb. Y dybenion hyn ydynt 
ogoniant Duw, a'n gwaredigaeth ni o gyflwr pechadurus a 
thruenus, a'n symmudiad i gyflwr o ras a gogoniant; ac 
oddieithr i ni ganfod. eu cyfaddasrwydd i gyrhaedd yr am- 
canion hyn, ni's gallwn eu derbyn yn gymhwys. | 

Rhaid i ni sylwi, fod dau fath o gymhwysder, neu allu i 
dderbyn neu adnabod pethau ysbrydol yn y meddwl dynol. 
1. Gallu naturiol, yr hwn sydd gynnwysedig yn nghyf- 
addasrwydd cynneddfau yr enaid i'w derbyn yn y ffordd 
y'u cynnygir i ni. Cynnwysir addefiad tybiol o hyn yn 
holl annogaethau, addewidion, addysgiadau a bygythion 
yr Efengyl; canys yn ofer y'u cyhoeddid i ni pe na's 
meddem feddyliau rhesymol i amgyffred eu hystyr a'u 
pwysfawredd. Nid oes neb yn dadleu fod dynion yn eu 
dychweliad at Dduw, fel prennau neu feini, heb feddu de- 
all: pe y cyfryw fyddem 'o ran cynneddfau ein natur, ni 
byddai yn gweddu i ddoethineb Duw ddefnyddio y modd- 
ion arag-grybwyllwyd, i gwblhau y gwaith hwnw. Haera 
rhai fod genym allu ynom ein hunain i gwblhau pa_ beth 
bynnag a ofynir genym fel dyledswydd. Os wrth y gallu 
hwn y golygant fod ein meddyliau yn gyfaddas o ran eu 
galluoedd naturiol, i'r eyfryw orchwylion, e addefir hyny 


trwy bechod. 197 


yn rhwydd ; ond os wrth hyny y golygent hwy y cyfryw 
allu gweithredgar, ag sydd o honaw ei hunan yn abl i atteb 
i orchymynion Duw mewn modd prïodol, y maent yn 
gwadu llygriad ein natur, ac yn gwneuthur gras Crist yn 
ofer. 2. Y mae, neu e all fod yn y meddwl allu i ddirnad 
pethau ysbrydol, yr hwn y dichon iddo ei roddi mewn 
gweithrediad yn y fan pan y'u cynnygier i'w sylw; yr un 
modd ac y gall gwr sydd yn meddu llygaid i weled, am- 
gyffred gwrthddrychau gweledig pan y'u doder ger ei 
fron. Rhaid i'r gallu hwn fod yn ysbrydol a goruwch- 
naturiol. 

Dyru yr apostol ddau reswm dros yr haeriad a eglurwyd 
uchod: y cyntaf, wedi ei gymeryd oddiwrth natur y peth- 
au eu hunain gyda golwg ar y meddwl, yw, mai ffolineb 
ydynt. Ynddynt eu hunain, Doethineb Duw ydynt; doeth- 
ineb Duw mewn dirgelwch ; neu gyflawnder o ddoethineb 
ddwfn a rhyfeddol. Ond i'r dyn anianol, ffolineb ydynt; 
nid yn unig er eu bod yn ddoethineb Duw ; ond am mai 
doethineb Duw ydynt; canys y mae synied y cnawd yn 
elyniaeth yn erbyn Duw. Yr hyn sydd wan ac anmherth- 
ynasol, neu annghyfaddas i gyrhaedd y dyben mewn gol- 
wg, a gyfrifir yn ffolineb ; neu yr hyn sydd yn annymunol 
o'i gydmaru â phethau eraill; neu yn annewisadwy ar yr 
ammodau y'i cynnygid: ac y mae pethau ysbrydol yn ym- 
ddangos yn ffolineb i'r dyn anianol ar un neu yr oll o'r 
pethau uchod : yr hyn a eglurwn drwy rai anghreifftiau. 

Eu bod felly i'r hen philosophyddion dysgedig gynt, 
sydd amlwg oddiwrth dystiolaeth yr apostol, I Cor. 1. 22— 
28; ac oddiwrth hanes oesoedd cyntaf yr Eglwys. Pe 
buasai pethau ysbrydol wedi eu cyfaddasu i feddyliau dyn- 
ion anianol, yna buasai y rhai oeddynt wedi diwyllio eu 
meddyliau orau, ac oeddynt wedi eu dyrchafu i'r ymarfer- 
iad uchaf o'u galluoedd rhesymol yn cofleidio yr efengyl 
yn llawer rhwyddach na'r tlodion a'r anllythyrenog ; canys 
yr ydym yn gweìed yn wastadol, mai y doeth, y deallus, 

K 


^m 


maint o Tw ag sydd yn gynnw ysedig mewn tc 


a'r dysgedig sydd yn cofleidio gwelliadau gwerthfawr 
mewn pethau naturiol gyntaf; ond yn hollol i'r gwrthwyn- 
eb y mae yn hyn.—Dynion doethion, synhwyrol, a_dysg- 
edig y byd a gyfodasant y gwrthwynebiad mwyaf i bethau 
ysbrydol; a hyny yn ol eu haddefiad eu mau am eu bod 
yn ffolineb yn eu golwg hwy; a hwy a'u gwrthwynebent 
gyda gwarth a drn. i'r eìthaf, fel y meddylient y teil- 
yngai ffol-bethau gael eu trin. 

Mae llawer yn g gwrthod prif ddirgeledigaethau yr Efeng- 
yl fel ffol bethau, am eu bod yn meddwl mai pethau gau 
ydynt; er nad oes ganddynt un rheswm gwirioneddol i'w 
cyfrif yn dywyllodrus am eu bod yn meddwl mai ffolineb. 
ydynt; ac y maent yn haeru eu bod yn dwyllodrus, yn. 
unig fel cochl dros eu barnu yn ffolineb. Pa beth bynnag 
a berthyna i ymgnawdoliaeth Mab Duw, yr iawn a wnaeth 
efe dros bechod, cyfrifiad o'i gyfiawnder ef, a gweithrediad- 
au effeithiol ei ras ef, fe'u gwrthodir gan lawer am eu bod 
yn eu barnu'yn dwyllodrus, a'r hyn a'u tuedda i bender- 
fynu hyny yw, am eu bod yn eu cyfrif yn ffolineb, heb 
gyfaddasrwydd ynddynt i'w begwyddorion rhesymol hwy, 

Mae llaweroedd yn eu gwawdio yn ddi gel, ac yn eu 
diystyru fel y syniadau gwaradwyddusaf yn y byd. A 
phroíffwydwyd am y cyfryw ymddygiad yn yr amser gynt, 
megis y crybwylla yr apostol, 2 Pedr 3. 3, 4.. Mae y byd 
yn heigio o watwarwyr pethau ysbrydol, fel pethau an- 
nghyfaddas i'w derbyn gan ysbrydoedd rhesymol, am eu. 
bod mor ffol; ond rhagíynegwyd y pethau hyn, fel na'n 


. trallodid, ac na'n siglid yn ein meddyliau: ïe, y mae, 
_ Atheistiaeth rhai yn foddion o gadarnâad ffydd eraill. 


Nid yw nemmawr gwell gyda rhai, na's beiddiant wrth- 
wynebu yr Efengyl yn amlŵg, gan eu bod yn proffesu. 
cred ac ufudd-dod iddi; ac y maent yn tra dyrchafu. cym. 

F' u. 


yt, 


trwy bechod. 139 
2m y pethau hyny a berthynant yn fwy union-gyrchol i'r 
Pfengyl, ac a amlygir i ni trwy ddatguddiad goruwch- 
naturiol yn unig, megis swyddau Crist, gweinidogaeth yr 
Ysbryd, yn nghyd a'r grasau a'r dyledswyddau hyny y 
rhai ydynt yn drwyadl efengylaidd,—ffolineb yw y pethau 
hyn yn eu golwg hwy, a'u pregethu nid yw ddim amgen 
yn eu cyfrif hwy na ffregawd ragrithiawl a ffol; ac y mae 
rhai, nad ânt cân belled a'r mynach hwnw yn Rhufain, yr 
hwn a ddywedodd fod yr apostol Paul wedi syrthio i eithaf- 
ion niweidiol yn y pethau hyn, a feiddiant er hyny gyhuddo 
ei ysgrifenadau ef o fod yn dywyll ac anhawdd eu deall, 
yn unig am ei fod ef yn ymdrin â'r dirgeledigaethau ysbryd- 
ol hyn. 

Mae y canlyniad o weinidogaeth yr Efengyl yn profi 
fod ei phethau ysbrydol hi yn ffolineb yn nghyfrif y rhan 
fwyaf; canys fel y cyfryw y maent yn eu gwrthod. Tybier 
fod gwr da ei gymeriad, yn myned at ei gymmydogion, a 
chyda difrifolleb mawr yn eu sicrâu, y gallent trwy ryw 
drefn bennodol, ycliwanegu eu golud bydol yn fawr, hyd 
oni ragorent mewn cyfoeth ar frenbinoedd ; oni's dylynent 
eì gynghor ef dan y cyfryw amgylchiadau, rhaid mai yr 
achos o hyny a fyddai eu bod yn barnu y moddion a ddar- 
lunid yn llwyr annghyfaddas i'r dyben a gynnygid i ym- 
estyn atto drwyddo; hyny yw, eu bod yn ffolineb :—ae fel 
hyn y mae pethau, gyda golwg ar ddirgeledigaethau yr 
Efengyl. Hysbysir i ddynion mor fawrion a gogoneddus 
ydynt, a'r fath effeithiau gwynfydedig a ddylyna y derbyn- 
iad o honynt;—harddwch ac ardderchawgrwydd €rist; y 
rhagorfraint annrhaethadwy werthfawr o fabwysiad; yr 
addewìdion mawr iawn a gwerthfawr; gogoniant y byd a 
ddaw; a'r angenrheidrwydd am tancteiddrwydd yn nghyd 
a'i harddwch, a bregethir iddynt, ac a. wesgir at eu hystyr- 

iaethau ; eto, wedi y cwbl, nyni a welwn cân lleied sydd 
yn ymroddi i'w derbyn ; neu, o leiaf, sydd yn eu derbyn. 
hyn yn ffolineb i'w meddyliau tywyll hwy ; pa beth bynnag 
a haerant hwy i'r gwrthwyneb. 


yn wirioneddol ; a'r rheswm am hyny, yw, am fod y pethau 


140 Llygredigaeth y meddwl, 


Fel y mae y crybwyllion uchod yn dangos pa ham na's 
derbynia y dyn anianol bethau yr Ysbryd, felly y mae yr 
apostol yn ychwanegu rheswm pa ham na's gall; a hyn a 
gymerir oddiwrth y dull yn yr hwn yn unig y gellir eu 
derbyn i fuddioldeb, a'r hyn ni's gall efe ei gyrhaeddyd ;— 
“ yn ysbrydol y bernir hwynt.” Mae y dyn anianol, trwy 
oleuni naturiol yn dirnad pethau naturiol; adwaenir pethau 
dyn gan ysbryd dyn ;—a'r dyn ysbrydol trwy oleuni ysbryd- 
ol, sydd yn amgyffred pethau ysbrydol; canys nid edwyn 
neb bethau Duw, ond Ysbryd Duw, a'r neb yr eglurodd yr 
Ysbryd hwyntiddo. Mae yr apostol yn haeru na's medd 
y dyn anianol y gallu hwn, a hyny a brofir ganddo ef, 
(l.) Am mai gwaith yr Ysbryd yw doniaw dynion â'r gallu 
yma; yr hyn a fyddai yn ddïangenrhaid pe y'i meddent 
wrth natur ; ac yn (2.) Mae y goleuni ei hunan, trwy yr 
hwn yn unig y gellir adnabod pethau ysbrydol, yn cael ei 
grêu ynom trwy nerth hollalluog, 2 Cor. 4. 6. 

Oddiwrth y rhag-sylwadau uchod, mae yn amlwg fod yn 
y dyn anianol, anallu naturiol a moesol, trwy yr hyn ni's 
gall efe dderbyn pethau Duw; mae y cyntaf yn effeithio 
yn union-gyrchol ar y meddwl, a'r olaf ar yr ewyllys a'r 
serchiadau ; trwy y cyntaf, ni's gall efe eu derbyn o ddiffyg 
goleuni; a thrwy yr olaf, ni's myn, am eu bod yn ffolineb. 
(1.) Mae anallu naturiol yn y dyn, trwy lygriad galluoedd 
y meddwl, trwy yr hyn y mae y dyn anianol yn hollawl 
analluawg i ddirnad pethau ysbrydol mewn modd cadwed- 
igol, heb adnewyddiad neillduol yr Ysbryd Glan ;—ac eto 
nid oes un esgus dros y pechod o'u gwrthod; canys er fod 
hyn mewn rhan yn gosbedigaeth, ac yn gwneyd i fynu ran 
o'n trueni, ein pechod yw hefyd ;—trueni ein personau, a 
phechod ein naturiaethau ydyw ; ac ni's gall un dyn ddadl- 
eu ei bechod fel esgus am unrhyw bechod arall.—Mae yr 
anallu yma yn naturiol, am ei fod yn gynnwysedig mewn 
diffyg o alluoedd yn y meddwl dynol ar y dechreu; ac y 
. mae hyn yn gyson a'r hyn a ddywedasom o'r blaen am allu 
naturiol ein cynneddfau ; yr anallu hwn yw eu' difuddiad 
o hyn gyda golwg ar bethau ysbrydol. 


ï Wt Ye 


trwy bechod. 141 
(2.) Y mae anallu moesol hefyd, o herwydd yr hyn ni's 
mŷn y meddwl byth dderbyn pethau ysbrydol, ond y'u 
gwrthoda beunydd; a hyny o herwydd llygredigaethau 
amrywiol. a rhagfarnau, y rhai ydynt wedi gwreiddio yn 
ddyfnion ynddynt, ac yn peri iddynt gyfrif pethau ysbryd- 
ol yn ffolineb. O herwydd pa ham, ni bydd i un dyn gael 
ei gollfarnu yn y dydd diweddaf yn unig ar gyfrif ei an- 
allu naturiol; ond bydd i bawb y pregethwyd yr Efengyl 
iddynt, gael eu hargyhoeddi o fod eu meddyliau yn ym- 
roddgar yn y gwrthodiad o honi o gariad at hunan, pechod, 
a'r byd. Ac felly y dywedai ein Iachawdwr wrth yr Iudd- 
ewon, “Ni ddichon neb ddyfod attaf fì, oddieithr i'r Tad, 
yrhwn a'm hanfonodd, ei dynnu, ef:” y fath yw eu han- 
allu naturiol, fel na's gallant; ac eto mewn man arall, efe 
a ddywaid wrthynt, “ Ni fynwch chwi ddyfod attaf fì fel y 
caffoch fywyd!” Nid gallu neu anallu eu meddyliau oedd 
y peth dan sylw yma, ond cyndynrwydd eu hewyllysiau 
a'u serchiadau, am yr hyn y bernir dynion yn y dydd diw- 
eddaf; “A hon yw y ddamnedigaeth, ddyfod goleuni i'r 
byd a charu o ddynion y tywyllwch yn fwy na'r goleuni: 
canys yr oedd eu gweithredoedd hwy yn ddrwg.” O gan- 
lyniad, gan fod yr ewyllys a'r serchiadau yn fwy llygredig 
na'r deall, nid oes neb mewn gwirionedd yn gosod ei fedd- 
wl ar waith i dderbyn pethau Duw hyd eithafei allu. Ni's 
gwna dyn y defnydd prïodol o'i alluoedd naturioli gyf- 
Jawni ei ddyledswydd tuag at Dduw. 
Mae yn gweddu i ni eto ystyried gallu ac effeithiolrwydd 
y tywyllwch hwn ìi gadw y dyn anianol yn llawn gelyn- 
iaeth yn wastadol at Dduw a'r Efengyl: ac i'r perwyl yma 
rhaid i ni ystyried rhai tystiolaethau Ysgrythyrol. 
Dywedir yn Col. 1. 13, fel hyn, “ Yr hwn a'n gwaredodd 
ni allan o feddiant y tywyllwch:” mae y gair ezosias yn 
arwyddocâu awdurdod, neu lywodraeth ;—yr hyn sydd yn 
dwyn y rheolaeth. Am hyny y gelwir pechodau dynion 
yn “weithredoedd y tywyllwch ;” nid yn unig y cyfryw ag 
a gyflawnir yn gyffredin yn y tywyllwch; ond y cyfryw 


M42 Llygredigaeth y meddwl 


ag y mae tywyllwch meddyliau dynion yn eu tueddu i'w 
cyflawni, ac yn eu cynnyrchu yn naturiol. Gelwir hyn 
mewn man arall, “ meddiant Satan;” canys nid tywyllwch 
tufewnol y meddwl yn unig a olygir, ond yr holl gyflwr o 
dywyllwch, yn nghyd a'r holl gefnogaeth a roddir iddo 
gan Satan a'r byd; eto crynhoir y cwbl i'r tywyllwch tu- 
fewnol yma; canys ni fedd Satan un gallu nae awdurdod 
ar ddynion ond trwy y tywyllwch hwnw; trwy hyn yn 
unig ymae yn gweithredu yn effeithìol yn mhlant anufudd- 
dod; trwy hyn y mae efe yn eu hudo a'u llygru; ac ni's 
medda un fforddi galedu eu meddyliau yn erbyn yr Efeng- 
yl, ond trwy gynnyddu y tywyllwch hwn ynddynt. Gellir 
gweled peth o allu y tywyllwch hwn yn yr anghreifftiau 
canlynol :— 


I. Mae yn llanw y meddwl â gelyniaeth yn erbyn Duw 
a'i holl bethau. “A chwithau oeddych elynion mewn 
meddwl.” Col. 1. 21. “Syniad y cnawd sydd elyniaeth 
yn erbyn Duw; canys nid yw ddarostyngedig i ddeddf 
Duw; oblegid ni's gall chwaith.” Rhuf.8.7. Y mae Duw 
ynddo ei hunan yn anfeidrol dda a dymunol; “ Canys pa 
faint yw ei ddaioni ef, a pha faint ei degwch ef!” Nid oes 
dim ynddo ef, ond yr hyn sydd gyfaddas i gyffroi a diwallu 
serchiadau yr enaid. Efe yw unig hyfrydwch, gorphwys- 
dra, a digonolrwydd y rhai a'i hadwaenantef. Pa fodd 
gan hyny y mae meddyliau dynion yn cael eu llanw â 
gelyniaeth yn ei erbyn ef?—Mae gelyniaeth yn erbyn yr 
hwn sydd berffaith, ac anfeidrol ddaioni, yn ymddangos yn 
annghyson â serchiadau dynol: ond y mae yn tarddu oddi- 
ar y tywyllwch yma, yr hyn yw llygredigaeth ein natur ni. 


Mae yr elyniaeth yma yn sicr o weithredu, naill ai yn 
dufewnol, neu yn allanol, hyd yn nod ar y rhai a eistedd- 
ant dan bregethiad y gair, hyd oni ennillir hwy yn effeith- 
iol gan orchfygol ras.—A pha mor gywir bynnag y gall eu 

- bod wedi eu dysgu yn athrawiaethol mewn synìadau am 
Dduw, eto yn y cymhwysiad o bonynt attynt eu hunain, 


- 


trwy bechod. M439 
y maent “bob amser yn eyfeiliorni yn eu calonau.” Mae 
yr holl syniadau ymarferol sydd ganddynt am Dduw, yn 
tueddu ì bellâu eu calonau oddiwrtho, naill a'i mewn diys- 
tytwch arno, neu trwy ofn anmrhrïodol. Maent yn tybied 
fod Duw fel hwy eu hunain, neu, o leiaf, y bydd iddo eu 
cymeradwyo hwynt, er byw o honynt yn eu pechodau! Yn 
awr y mae hyn yn flrwyth yr elyniaeth uchaf yn erbyn 
Duw, er ei wisgo â rhith y synied uchelaf am ei ddaioni 
ef: canys, megis mai camwedd erchyll eilun-addolwyr yw, 
eu bod yn darlunio y Duwdod ar Jun dynion a bwystfilod, 
—felly y mae yn bechod mwy ysgeler, meddwl am dano 
ef ei fod mor debyg i ddynion anifeilaidd, ag y cymerad- 
wyai efe hwynt yn eu pechodau: a llena byddo y cyfeil- 
iornad yma yn gwreiddio, bydd i'r tywyllwch yma yn 
meddyliau dynion ar y llaw arall, ddarlunio Duw megis oll 
yn dân, ac yn llidiawgrwydd annghymmodlawn, ac an- 
hydrin. 

Trachefn: mae y tywyllwch yma yn llanw y meddwl â 
gelyniaeth yn erbyn holl ffyrdd Duw; canys fel y mae y 
meddwl anianol, neu “synied y cnawd” yn elyniaeth yn 
erbyn Duw, felly, “nid yw ddarostyngedig i'w ddeddf ef,” 
y mae yn casâu yr holl ffordd a'r gwaith o fyw iddo ef 
trwy y dallineb yma; ac yn cyfrif holl rêol a mesur y byw- 
yd hwn yn ffolineb. 

2. Mae y tywyllwch hwn yn llanw y meddwl âg ewyll- 
ysiau neu chwantau ydynt: yn union-gyrchol yn ngwrth- 
wyneb i ewyllys Duw. Sonir am THELEMATA DINAOION 
ewyllysiau, neu chwantau y meddwl, Ephes. 2. 3; hyny 
yw, ei dueddiadau cyffredinol at wrthddrychau cnawdol; 
synied pethau daiarol y mae, ac am hyn y. dywedir fod y 
meddwl yn “gnawdol.” Nid yw yn blasu ar, nac yn cym- 
eradwyo dim ond sydd gnawdol ac ofer. Mae holl ddych- 
ymygion y meddwl ar waith yn wastadol, yn arlwy gwrth- 
ddrychau anianol i'r archwaeth gnawdol wageddol yma; 
ac am hyny y mae holl fwriad meddylfryd y galon yn un- 
íg yn ddrygionus bob amser. Dyma ansawdd meddwl tyw- 


144 Llygredigaeth y meddwl 


yll; mae ei ewyllys cnawdol yn annog meddyliau ofer, “ am 
bethau y cnawd y maent yn syniaw ;” ac y mae gogwydd 
neillduol y meddylfryd yn sicr o gyfatteb i oruchafiaeth 
unrhyw chwant neillduol yn y galon neu y meddwl. 

3. Mae yn llanw y meddwl â rhagfarn yn erbyn pethau 
ysbrydol, megis y'u darlunir yn yr efengyl, ac nid oes 
ganddo na goleuni na gallu i'w ryddhau ei hunan o'r rhag- 
farnau hyn.—Ac nid rhan fechan o'i lwgr sydd yn gyn- 
nwysedig yn ei barodrwydd i'w cofleidio, a'i ymlyniad cyn- 
dyn wrthynt. Gellir crybwyll rhai o'r rhagfarnau hyn. 

(1.) Mae y meddwl oddiar y tywyllwch sydd ynddo, yn 
golygu pethau ysbrydol yn annghysson â gwir foddlon- 
rwydd, a digonolrwydd meddwl. Dyma bethau y mae pob 
dyn yn eu dyfal geisio trwy fil o ffyrdd amrywiol; ac y 
mae y rhai hyn yn casglu oddiar y profion bychain o bles- 
er a gawsant eisioes, eu bod ar y ffordd o ddedwyddwch ; 
am ba achos ni fynant er dim ymadael a'r cychwyniadau 
gobeithiol hyn.—“ Yn maint dy ffordd yr ymflinaist; ac ni 
ddywedaist, Nid oes obaith: cefaist fywyd dy law; am 
hyny ni chlefychaist,” Esa. 57. 10. Maent weithiau yn bar- 
od i lesmeirio wrth erlyn eu chwantau, gan y siomedigaeth- 
au y maent yn ei gael ynddynt, neu y drygau ydynt yn eu 
dilyn; ond ni roddant yr erlyniaeth i fynu; ni ddywedant, 
“Nid oes obaith” a'r rheswm yw, “Cawsant fywyd eu 
llaw,” mae rhyw beth neu gilydd yn dyfod”i fewn yn 
feunyddiol oddiwrth eu galwedigaethau, eu cyfeillion, neu 
'eu dysgwyliadau, sydd yn cadw eu gobaith yn fyw, ac yn 
eu gwneyd yn anewyllysgar i gyfnewid eu cyflwr presenol. 
Nid ydynt yn ei gael y goreu; eto nid ydynt yn meddwl 

y gall fod ei well. Pe gallet hwy fwynhau mwy o ddi- 
'grifwch, golut, iechyd, ac anrhydedd ; gwrthddrychau cyf- 
addasach i'w dymuniadau anianol, yna, meddyliant y 
byddai yn well nac ydyw; ond ni's gallant feddwl yn 
barchus am ddim a wahaniaetha oddi wrth y pethau hyn. 
yn ei holl ryw. Yn wyneb yr ansawdd meddwl yma y 
mae bendithion ysbrydol yr Efengyl yn cael eu veynnyg. 


d.d 


trwy bechod. 145 


Âr yr olwg gyntaf y maent yn barnu na's bydd i'r pethau 
hyn gefnogi eu pleserau cnawdol hwy; ac y maent yn 
barnu yn gywir; ni's cymeradwyant, ac ni's cynnorthwy- 
ant chwantau dynion. Ac nid yw yn anhawdd iddynt wel- 
ed, os unwaith y caiff awdurdod yr Efengyl ddyfodfa i'r 
enaid, y bydd iddi groeshoelio eu serchiadau llygredig; 
canys hyny yw ei hamcan addefedig. Mae yn gadael i 
ddynion fwynhau eu cyfoeth a'u henw da os bydd wedi ei 
ennill yn gyfreithlawn, oddieithr ar ryw amgylchiadau an- 
arferol; ond y mae yn gwahardd y camddefnyddiad o hon- 
ynt, ac yn torri y cynghair sydd rhwng y meddwl a'r peth- 
au hyn. Ni's gwiw edrych arnynt mwyach fel y daioni 
pennaf, neu fel defnydd digonolrwydd i'r meddwl; ond 
rhaid iddynt roddi lle i bethau ysbrydol a thragywyddol. 
Yn awr, y mae hyn. yn ddirgelaidd yn pellâu y meddwl 
anianol,ac y mae rhagfarn yn cael ei gyfodi yn erbyn yr 
Efengyl, fel peth yn bygwth amddifadu yr enaid o'i holl 
fwynderau presenol; canys ni's gall ddirnad ardderchawg- 
rwydd pethau nefol, gan rym y tywyllwch hwn, ac o gan- 
lyniad, feddu cariad prïodol tuag attynt. A thrwy hyn y 
mae y rhagfarn yma yn dyfod yn anorchfygol; nid ydynt 
yn derbyn, ni's gallant, ac ni'n mynant dderbyn y pethau 
hyny ydynt yn hollswl annghyson a'u golygiadau cnawd- 
ol. 


(2.) Maeyy meddwl trwy y tywyllwch hwn wedi ei lanw 
ì rhagfarn yn erbyn dirgelwch yr Efengyl. Megis na's 
rall hae anianol dderbyn, felly hefyd y maent yn dir- 
mygu doethineb Duw ynddi, ac yn edrych ar ei hathraw- 
iaethau fel syniadau gweigion ac annealladwy ;—a hwn yw 
; rhagfarn trwy yr hwn y mae y tywyllwch yma yn ffyn- 
ìu yn meddyliau dynion ydynt ar bob golygiad arall yn 
'dynion gwybodus a dysgedig; fel hyn y gwnaeth yn 
mhob oes, ac nid mewn un oes yn fwy na'r bresenol. Mae 
oethineb ysbrydol Duw yn yr Efengyl yn ymddangos i'r 
ynion doethaf yn y byd, tra y maent dan lywodraeth y 
ywyllwch hwn, yn benboethlyd, dychymygol, a ffolaidd. 


146 Llygredigaeth y meddwl 


Profi hyn yw amcan yr apostol, 1 Cor. pen. 1. a 2; canys, 
y mae eíe yn honi yn gadarn mai doethineb Duw mewn 
dirgelwch yw athrawiaeth yr Efengyl; na's gellir dirnad 
y doethineb yma gan ddoethion a dysgedigion y byd hwn, 
y rhai ni's derbyniasant Ysbryd Crist; ac, o ganlyniad, 
fod ei phethau yn wendid a ffolineb ganddynt hwy; ac y 
mae yr hyn sydd ffol yn ddirmygedig ; ïe, ffolineb yw un- 
ig wrthddrych gwawd; ac am hyny y gwelwn fod rhai yn 
diystyrn purdeb, symledd, a holl ddirgelwch yr Efengyl 
gyd a'r dimmyg mwyaf, er proffesu eu bod yn ei chredu;— 
ond gellir gwneyd sylw neillduol ar rai pethau er bi ey 
natur y rhagfarn yma. 

Mae dau fath o bethau yn cael eu datguddio yn yr Ef- 
, engyl. Yn gyntaf, Y pethau ydynt eiddi ei hunan yn un- 
ig, y rhai ni's gellir canfod eu hol yn neddf na goleuni 
natur. O'r rhyw yma y mae yr holl bethau am gariad Duw 
yn Nghrist Iesu; dirgelwch ei gnawdoliaeth a'i gyfryng- 
dod ef; goruchwyliaeth yr Ysbryd; ein mabwysiad, cyf- 
iawnâad, a sancteiddâad ; mewn gair, pob peth a berthyn i 
bwrcas a chymhwysiad iachawdwriaeth. Y pethau hyn yd- 
ynt yn perthynu i'r efengyl mewn modd arbenig. 

Y mae pethau eraill hefyd yn yr Efengyl, y rhai y mae 
eu sail yn neddf a goleuni natur; megis pob rhyw ddyled- 
swyddau moesol. Mae y pethau hyn yn adnabyddus mewn 
rhan trwy oleuni natur; mae dynion yn alluog i ffurfio 
barn am eu gweithredoedd, pa un fyddont a'i da ynte drwg, 
cyni'r Efengyl gael eì phregethu iddynt; ond y mae y gan 
yn ein cyfarwyddo i iawn gyflawniad o'n dyledswydd. 
oddiar iawn egwyddor, wrth iawn rêol, ac i iawn ddyben. 
A thrwy y gair hefyd y mae anian newydd yn cael ei 
rhoddi ynddynt, a'u dyledswyddau moesol yn cael eu troì 
yn ufudd-dod efengylaidd. 

O ganlyniad, dyma yw trefn Efengyl; yn gyntaf oll, y 
mae yn datguddio ei dirgeledigaethau ei hunan yn sylfaer 
ffydd ac ufudd-dod; y mae yn eu gosod yn y meddwl, a 
_ thrwy hyny yn cydffurfio yr holl enaid â hwy; ac yna y 


trwy bechod. 147 


mae yn impio pob rhyw ddyledswydd o ufudd-dod moesol 
ar y cyff yma o ífydd yn Nghrist. Dyma y drefn a ddyl- 
ynai yr apostol Paul yn ei holl epistolau; efe a ddarluniai 
ddirgeledigaethau ffydd, y rhai ydynt yn hanfodol i'r Ef- 
engyl, ac yna disgynai at y dyledswyddau moesol hyny a 
rêolir ganddynt hwy. 

“ Ond, y mae y rhacfarn y soniwn ni am dano, yn dym- 
chwelyd trefn y pethau hyn. Mae y rhai ydynt dan ei 
ddylanwad, yn sefydlu eu meddyliau yn mlaenaf ac yn 
bennaf ar y pethau hyny ydynt a'u sail yn ngoleuni natur. 
O'r rhai hyn y maent yn gwneuthur y sylfaen, tra na's 
caniattâ yr Efengyl iddynt fod namyn yr oruwch adeilad- 
aeth angenrheidiol ar y sylfaen; a chan benderfynu rhoddi 
y blaenoriaeth i ddyledswyddau moesol, maent yn ym- 
ddwyn yn ddirmygus tuag at athrawiaethau arbenig yr Ef- 
engyl, fel pe na byddent o bwys mewn cydmariaeth ; ac er 
mwyn gochel y drafferth o chwilo iddynt, y maent yn eu 
gwrthod ar unwaith, fel pethau annealladwy a dïangen- 
rhaid; neu ynte, trwy roddi traws esboniad arnynt, ac felly 
dirymu yr ysbryd, a gwyr droi y dirgelwch o honynt, y 
maent yn eu dirdynu at eu syniadau isel a chnawdol eu 
hunain. Mynent eu dymchwelyd oll i'w goleuni eu hun- 
ain, fel rhai; i reswm, fel eraill; neu i philosophi, fel y 
lleill; ac felly, gan ddyrchafu moesoldeb uwchlaw gras yr 
Efengyl, y maent ar unwaith yn gwrthod yr Efengyl, ac yn 
dystrywio Moesoldeb; canys wrth gymeryd moesoldeb oddi- 
ar ei sylfaen brïodol, y mae yn disgyn i'r dom, o'r hyn y 
mae ymarweddiad y cyfryw ddynion yn brawf cryf. 

Yn gyffelyb yr ydoedd yn yr hen amser. Fel hyn y 
dywedai Duw am Ephraim, “ Myfi a ysgrifenais iddo beth- 
au mawrion fy nghyfraith ; ond megis dyeithr-beth y cyf- 
rifwyd hwynt.” Y gyfraith oedd unig gyfrwng Duw i 
hysbysu ei feddwl a'i ewyllys i'r bobl hyny, fel y mae ei 
holl gynhor yn cael ei ddatguddio i ni yn yr Efengyl; efe 
a ysgrifenodd y pethau hyny iddynt hwy,—a'u gwnaeth 
yn amlwg a hawdd eu deall; ond wedi y cwbl, fe'u cyfrif- 


148 Llygredigaeth y meddwl trwy bechod. 


id ganddynt hwy, fel y cyfrifir yr Efengyl yn awr, megis 
rhyw beth dyeithr, ac estronaidd i'w meddyliau. Hwy a 
sylwant ar yr hyn sydd yn perthynu i'w natur, da neu 
ddrwg moesol; ond y mae doethineb guddiedig Duw yn 
yr Efengyl, yn ddyeithr-beth. 

Ymddengys gallu y tywyllwch yma yn mhellach, wrth 
ystyried natur, a defnyddioldeb y meddwl, yr hon yw y 
gynneddf ar yr hon yr effeithia. Gellir golygu y meddwl, 
naill ai fel y mae yn wybodaethol, neu fel y mae yn yr ym- 
arferiad o honaw, yn troi yr ewyllys i gyflawni ei weith- 
rediadau moesol ac ysbrydol. O ganlyniad, ni's gall yr 
ewyllys na'r serchiadau ddymuno neu lynu wrth unrhyw 
ddaioni, ond a gyflwynir iddynt gan y meddwl, ac yn ol 
fel y'i cyflwynir. Ni's gall yr ewyllys ddewis, na'r serch- 
iadau lynu wrth, y daioni hwnw na byddo y meddwl yn 
gallu ei ganfod. Y meddwl yw llygad yr enaid, ac os bydd 
y llygad hwn yn ddrwg, bydd yr holl enaid yn llawn tyw- 
yllwch. Megys na's gall yr enaid trwy unrhyw gynneddf 
arall dderbyn a chofleidio y daioni hwn na's gallo y medd- 
wl ei ganfod ; felly, pan fyddo y meddwl yn cael ei dwyllo, 
a'i gaethiwo dan allu rhagfarn, ni's gall yr ewyllys a'r 
serchiadau ochel croesawi y drwg hwnw â'r hwn y cydsyn- 
ia y meddwl yn gyfeiliornus. Lle mae y meddwl yn ddi- 
ras, fel ag y mae yn galw y da yn ddrwg, a'r drwg yn 
dda; bydd y galon, y serchiadau, a'r ymarweddiad yn gyd- 
ffurfiol â hyny; a chan hyny, y mae twyll y meddwl yn. 
cael ei ddarlunio yn yr Ysgrythyrau yn gyffredin, fel eg- 
wyddor neu gyn-sail pob pechod. 

A dyma ddarluniad byr o ansawdd y meddwl dynol tra. 
yn ddïadgenedledig, gyda golwg g ar bethau Duw ; ac oddi- 
wrth hyn yr ydym yn casglu, ei fod mor llygredig, fel na's 
gall ddeall, derbyn, a chofleidio pethau ysbrydol, mewn 
dull ysbrydol, achubol, a phrïodol, yn wyneb y cyhoeddiad 
o bethau ysbrydol yn mhregethiad yr Efengyl, heb weith- 
rediad tufewnol, gorawchnaturiol, ac effeithiol yr-Ysbryd 
Glan. 


; : i i 
“iw mw 


PEN. ÍV. 


Bywyd a marwolaeth, naturiol ac ysbrydol, yn 
cael eu cydmaru. 


Darluniad ysgrythyrol arall o ddynion dïadgenedledig 
yw, eu bod yn feirw ysbrydol; ac am hyny y canlyniad 
yr un modd yw, bod angenrheidrwydd am waith tumewnol 
effeithiol, gan yr Ysbryd Glan ar eneidiau dynion, i'w 
gwaredu o'r cyflwr hwn trwy adenedigaeth; ac y mae hyn 
yn golygu eu hewyllysiau a'u serchiadau yn bennaf, megis 
yr oedd y tywyllwch a ddarluniwyd o'r blaen, yn golygu 
eu deall. Y mae bywyd ysbrydol, trwy yr hyn y mae dyn- 
ion yn bywi Dduw; ond gan eu bod yn amddifaid o, a. 
dyeithriaid i hyn, y maent yn feirw ysbrydol; ac felly y 
mae yr Ysgrythyrau yn tystio am bawb diadgenedledig, o 
ran, mewn geiriau pendant, ac o ran, mewn ymadroddion 
eraill i'r un perwyl. O'r rhyw gyntaf, y mae y tystiolaeth- 
au yn amrywiol a phennodol; Eph. 2.1,5. “A chwithau 
a fywhaodd efe, pan oeddych feirw mewn camweddau, 
&c.” Col. 2. 13. “A chwithau pan oeddych feirw mewn 
camweddau.” 2 Cor. 5. 14. “ Os bu un farw dros bawb, 
yna meirw oedd pawb” ac fe sicrheir yr un peth yr ail 
ffordd, pan y gelwir adferiad dyn drwy ras Crist yn fyw- 
hau, neu roddi bywyd newydd ynddynt; canys y mae hyn 
yn cynnwys tybiaeth o'n bod yn feirw. 

Marwolaeth ysbrydol a elwir felly yn allegawl oddiwrth 
ei gyffelybrwydd i farwolaeth naturiol. Gan hyny efallai 
y byddai yn fuddiolini ystyried natur bywyd a_ marwol- 
aeth naturiol, mewn cyfeiriad at yr hyn y darlunir sefyllfa 
dynion diadgenedledig fel hyn. 

Wrth fywyd yr ydym yn deall yn gyffredin, weithrediad 
egwyddor fywiol ar sylwedd a fyddo i'w fywhau trwy 
rinwedd eu huniad; ac y mae hyn yn cynnwys, (l.) Eg- 
wyddor bywyd ei hunan, yr hon mewn dyn, yw_ yr enaid 
rhesymol; “Duw a anadlodd yn ei ffroenau ef anadl ein- 


Mn 


ul 
a 


150 Bywyd a marwolaeth naturiol, $c. ' 


ioes, a'r dyn a aeth yn enaid byw.” Wedi llunio ei gorff 
ef o bridd y ddaear, efe a grêai enaid bywiol iddo ar wahan 
ac yna a'i rhoddes yn y sylwedd parottoêdig i'w dderbyn; 
ac megis y gwnaeth efe fel hyn yn nghrêedigaeth y rhyw 
ddynol ar y cyntaf, y mae efe yn parâu i wneuthur yr un 
modd yn nhrefn ei ragluniaeth gyffredinol er parâad y 
rhyw; canys wediiddo ordeinio parottôad y corff trwy 
genhedliad, y mae efe yn dodi yr enaid byw, yr anadl ein- 
ioes ynddo yn y fan. (2.) Gweithrediad bywiocâol yr eg- 
wyddor hon ar y sylwedd a fyddo i'w fywhau, yn, a thrwy 
rinwedd undeb. Tywy hyn y mae yr holl ddyn yn myned 
yn enaid byw, yn un wedi ei fywhau ag egwyddor fywiol 
a'i gyfaddasu at holl weithrediadau bywyd naturiol. 
(3.) Gweithredoedd y bywyd naturiol hwn, megis gweithred- 
iadau y synhwyrau, ysgogiadau yr aelodau, derbyniad ym- 
borth, a'r cyffelyb. Y rhai hyn ydynt weithredoedd bywyd 
fel bywyd; anysgaredig oddiwrtho, ac amcanedig i'w ddìî- 
ogelu. Mae hefyd fath o weithrediadau bywyd, ag ydynt 
yn deillio oddiar natur arbenig yr egwyddor fywiol hon; 
megis gweithrediadau rhesymol gwirfoddol y deall a a'e 
ewyllys. 

Ac oddiyma nyni a allwn weled yn mha beth y mae 
marwolaeth naturiol yn gynnwysedig; cynnwysa (1.) Ys- 
gariad yr enaid oddiwrth y coríf. (2.) Attaliad ar bob 
gweithrediadau bywiol; canys y mae yr undeb hwnw, 
oddiar yr hwn y maent yn deillio wedi ei ddattod:: ac yn (9.) 
Fel canlyniad i byn, y mae yn y corff wendid ac annghyf- 
addasrwydd at bob gweithrediadau bywiol; canys nid yw 
y corff yn alluog i'w cyflawni mwyacb. 

_ Yn gyntaf. Nid oes un egŵyddoro fywyd ysbrydol yn 
yrhai ydynt yn ddïadgenedledig; na dim gallu i fyw i 
Dduw, neu gyflawni unrhyw ddyledswydd gymeradwy. 

Y mae gyda hwynt, o ran holl weithrediadau bywyd ys- 
brydol, fel y mae gyda y corff o ran gweithrediadau bywyd 
naturiol, wedi yr ymadawo yr enaid o honaw. Pa beth 
bynnog a wnelo dynion, oddieithr eu doniaw âg egwyddor. 


* 


v i yn cael eu cydmaru. 151 
fywiol o ras, ni's gallant gyflawni un weithred ysbrydol 
fywiol. “Synied y cnawd nid yw ddarostyngedig i ddeddf 
Duw, ac ni's gall ychwaith.” Rhuf. 8.7. Felly, gan hyny 
“Y rhai sydd yn y cnawd, ni allant ryngu bodd Duw,” 
adn.8. Ein Harglwydd a ddywedai, “Ni ddichon neb 
ddyfod attaf fi, oddieithr i'r Tad ei dynu ef.” Ac felly y 
darlunir yr un peth yn allegawl, pan gydmerir dynion an- 
ianol i brenau drwg; ac y sicrheir na's gallant ddwyn 
ffrwythau da, oddieithr newid eu natur. Nid oes un gallu 
mewn dynion wrth natur, yn unig yn wyneb y darluniad 
o'u dyledswydd, ac annogaethau i'w chyflawni yn ddylyn- 
edig â'r cymhelliadau cyfaddasaf, i ganfod, gwybod, ewyll- 
ysio, neu wneuthur dim mewn modd cymeradwy i Dduw, 
heb anian newydd vasol i'w galluogi i wneuthur byny. 
Gwrthddadleuir, fod hyn yn gwneuthur pob cynghorion yn 
anfuddiol. I hyn yr attebaf, I. Nid oes dim yn ofynol yn 
nghymhwysiad moddion at ddyben, ond eu bod yn gyfadd- 
asiddo, a bod y gwrthddrych yr amcenir gweithredu arno 
yn gyfaddas ì dderbyn argraffiadau drwyddynt... Y mae 
cynghorion yn addas fel moddion moesol i gynnyrchu yr 
effeithiau o ífydd ac ufudd-dod; ac y mae galluoedd yr 
enaid yn gymhwys i gael gweithredu arnynt drwyddynt. 
(2.) Mae cynghorion, &c., yn golygu ein dyledswydd yn 
gyntaf, nid ein gallu;—nid pa beth a allwn, ond pa beth a 
ddylem ni ei wneyd. (3.) Fe ryngodd bodd i Dduw wneu- 
— thur y pethau hyn yn foddioni gyfranu bywyd trwyddynt; 
ac efe a'u trefnodd i'r perwyl hyny am eu bod” yn meddu 
cyfaddasrwydd i'n galluoedd moesol a dêallawl ni. 


* 


Gwrthddadleuir yn mhellach, Os yw dynion yn amddif- 
aid o bob gallu i fyw i Dduw, a yw yn gyfiawn iddynt fod 
yn ettifeddion marwolaeth dragywyddol, yn unig am beidio _ 


gwneuthur yr hyn ni's gallant ei wneuthur? I hyn yr 
attebaf, (1.) Pechod dynion yw eu hanallu. Dygwyd ni 
i'r cyflwr yma trwy bechod ein rhieni cyntaf, holl ganlyn- 
iadau yrhwn yw ein pechod a'n trueni ni, Rhuf. 5. 12. 


Pe dygwyddasai yr anallu yma ini heb ei achosi gan i- 


152 Bywyd a marwolaeth naturiol, $c., ^ 
Uu 


rhyw euogrwydd perthynoli ni mewn gwirionedd, yn ol 
deddf crêadigaeth, buasai yr amgylchiad yn dra gwahanol. 
(2.) Mae gan ddynion allu mewn amryw bethau perthynol 


“i ufudd-dod ac iachawdwriaeth, i gydsynio â meddwl ac 


ewyllys Duw, yr hyn y maent yn ei esgeuluso yn wirfodd- 
ol, acy mae hyn yn unig yn ddigon i gyfiawnhau eu 
tragywyddol ddinystr. 3. Nid oes un dyn mor analluog i 
wneyd dim dros Dduw, fel na's gall efe wneyd unrhyw 
beth yn ei erbyn ef. Nid oes un gorchymyn na's gall efe 
roddi ei ewyllys ar waith i anufuddhau iddo. Dyma y 
darluniad ysgrythyrol o'r hyn a gyfrifir gan rai fel ffolineb 
am yr hyn y rhaid i'r Arglwydd Crist, atteb, ac nid nyni; 
a'r dydd a benderfyna pa le niae y bai yn gorphwys. 

Yn ail. Mae yn y farwolaeth yma lwyr attaliad ar bob 
gweithredoedd bywiol. A'r diffyg gallu yma yw yr achos 
na's gall dynion anianol gyflawni un weithred fywiol o 
ufudd-dod ysbrydol. Am hyny y mae eu holl weithredoedd 
yn “* weithredoedd meirwon ;” nid ydynt yn deillio oddiar 
egwyddor o fywyd; maent yn anfuddiol fel pethau meir- 
wen; ac yn diweddu mewn marwolaeth dragywyddol. 

Nyni a allwn ystyried yn bresenol, pa fodd y 
mae y bywyd ysbrydol yn cael ei gyfrannu i ni. Mae 
y ffynnonell wreiddiol o honaw gyda Duw. “ Gyda 
thi y mae ffynnon bywyd.” Ac am hyny y. dywedir 
fod ein “bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn Nuw;” 
ac y mae yn gwahaniaethu oddi wrth bob rhyw fywyd 
arall, o herwydd fod y cyflawnder o hono wedi ei 
gyfranu i Grist fel Cyfryngwr; ac o'i gyflawnder ef y der- 


— byniasom niy bywyd hwn. Am byny y dywedir mai efe 


yw ein bywyd ni, ac nid nyni sydd yn byw cymmaint, 
ond Crist yn byw ynom ni. 

Gan fod ífy nnonell y bywyd yma yn Nuw, a'r cyflawn- 
der o honaw wedi ei drysori erom nì yn Nghrist; y mae 
efe yn cyfrannu yr egwy rddor a'r gallu o hono î i nitrwy yr 
Ysbryd Glan, yn ol, ac i amcanion y cyfammod newydd;— 
eanys hyn yw yr addewid o honaw, y bydd iDduw yn 


trwy bechod. 153 
gyntaf ysgrifenu ei gyfraith yn ein calonau, ac yna, y rhod- 
iwn ninnau yn ei ddeddfau ef; hyny yw, y mae yn rhaid i'r 
egwyddor o fywyd flaenori pob gweithredoedd bywiol. Lle 
nad yw hon, ni's gellir cyflawni un weithred o ufudd-dod 
yn y fath fodd ag y byddo yn weithred bywyd Duw. Mae 
dywedyd bod genym ni ddigonedd o honom ein hunain, 
gymmaint ag i feddwl meddwl da;—a bod genym u u 


“ 


na chymhwysder o honom ein hunain wrthhatur, i th. 9 


ur dim fel y dylem, yr un peth a dymdhŴtlyd yr Efengyl, 
a ffydd yr Eglwys yn mhob oes.” wo 
Yndrydydd. Nid oes unrhyw dueddiad yn gogwyddo 
at fywyd ysbrydol, yn y cyflwr hwn o farwolaeth ysbggdol: 
nid oes dim o'r fath mewn ysgerbwd marw tuag at fywyd 
naturiol. Adfywiwyd corff marw Lazarus, trwy ddwyn ei 
enaid yn ol iddo; ond nid oedd ynddo ef ei hunan y duedd 
leiafi weithredu at fywyd. Y mae yn gymhwys yr un 
modd gyd ag enaid marw mewn camweddau a phechodau. 
Mae ynddo ryw allu o draw, mae yn ei natur gynneddfau, 
y rhai ydynt yn gymhwys i weithredu arnynt gan Ysbryd 
Duw; ond nid yw yn meddu gallu union-gyrchol i'w 
dueddu at weithredoedd ysbrydol; a'r rheswm yw, oblegid 
fod llwgr naturiol yn nglyn âg ef, fel rhyw reddf anorch- 
fygol yn ei dueddu at ddrwg; yn wastadol; â'r hyn y mae y 
duedd leiafat yr hyn sydd dda_ysbrydol, yn annghysson. 
Mae yn yr enaid, yn ol iaith yr Ysgrythyr, “gorph pechod- 
au y enawd ;” yr hwn oni's symmudir trwy enwaediad ys- 
brydol, trwy rinwedd angau Crist, a orwedda yn farw i 
dragywyddoldeb. Gan hyny, y mae ynom ni yr hyn a ellir 


ei fywhau a'i achub; a hyn yw yr olla feddwn ni wrth . 


natur i ymffrostio o honaw. Er fod dyn wedi myned trwy 
bechod yn debyg i'r anifeiliaid a ddyfethir, yn ffol ac anif- 
eilaidd o ran meddwl a serchiadau; eto nid yw felly yn 
hollawl; y mae yn meddu yr enaid byw hwnw, a'r cyn- 
neddfau deallawl hyny, yr hwn oedd dan argraff cyfiawn- 
der ar y'dechreu, ac sydd yn gymhwys i dderbyn delw Duw 
drachefn trwy Iesu Grist. 
L 


Eb. 


PEN. V. 


, 


Natur, Achosion, a Moddion Ail enedigaeih. 


Anwybodaeth am sefyllfa wirioneddol dyn fel y mae yn 

llygredig, yw y prif achos o'r holl gamgymeriadau hen a 

'? diweddar, yn nghylch ailenedigaeth: gan hyny, nyni a 
sylwasom ar hyny €ân belled ag yr oedd yn angenrheidiol 
i'n hamcan presenol, ac*yn ddigonol i'n harwain yn ein 
bymofyniad mewn perthynas i waith yr Ysbryd yn ein 
rhyddâad oddiwrth y llwgr hwnw. 

Mae yn amlwg na's gellir gw aredu y rhai a fyddont byw 
a marw yn y cy Hw yma. Nid oes dim a addefir yn fwy 
cyffredinol yn mysg y rhai a gymerant arnynt yn ddifrifol 
eu bod yn Gristionogion, na'r gwirionedd hwnw, na's gellir 
gwaredu un o gyflwr o drueni, heb eu waredu o gyflwr o 
bechod; canys os gellir ein gwaredu heb adnewyddu ein 
natur, nid oedd un angenrheidrwydd am grêu pob peth o 
newydd trwy Iesu Grist; ac os gellir ein hachub ni dan yr 
holl ddrygau a achlysurwyd gan y cwymp, yna bu Crist 
farw yn ofer. Heblaw hyny, y mae yn annghysson a natur 
Duw, ei sancteiddrwydd, ei gyfiawnder, a'i wirionedd; mae 
yn annghysson a'r ddeddf a'r efengyl, ac yn anmhossibl yn 
natur y peth ei hunan, bod i'r cyfryw raì gael etifeddu go- 
goniant, a gorphwysfa gyda Duw. Gan hyny, y mae gwa- 
redigaeth o'r cyflwr yma, yn anhebgorol angenrheidiol i'n 
gwneuthur ni yn gymmwys i gael rhan o etifeddiaeth y 
saint yn yg goleuni. 

Rhaid i'r waredigaeth ynîa gael ei gweithredu trwy ail- 
enedigaeth; ac y mae ty stiolaeth ein Iachawdwr yn ben- 
dant ar hyn; “Oddieithr geni dyn drachefn (neu oddi- 
uchod) ni ddichon efe weled teyrnas Dduw.” Ioan 3.3. 
Yn mha ystyr bynnag y golygir teyrnas Dduw yn y geir- 
iau byn, pa un bynnag a'i o ras yma, ynte o ogoniant ar ol 

' byn; fe atteba y naill fel y llall i'n perwyl presenol. Ni's 


Natur, Achosion, &c. 155 


gall Jyn feddu rhan ynddi, heb ei ail eni; a chan fod y 
penderfyniad yma yn hollawl, a diammodol; felly hefyd 
y maeyn gyflredinol, yn cynnwys ynddo bob un o feibion 
Adda oll; ac er y gall dynion feddu cam olygiad ar ail- 
enedigaeth, eto, cân belled ag yr wyf fi yn deall, y mae 
pob Cristionogion yn cyduno mai moddion ein gwared- 
igaeth o gyflwr o bechod ydyw, yn hytrach na'n gwaredig- 
aeth ei hunan. 

Yr Ysbryd Glan yw Awdwr union-gyrchol y gwaith hwn, 
ac addefir hyn yn lled gyffredin hefyd; nid oes dim yn 
cael ei addef yn fwy cyflredin, mewn geiriau o leiaf, na 
bod holl etholedigion Duw yn cael eu sancteiddio gan yr 
Ysbryd Glan; ac y mae yn ddïau mai dechreuad ein sanct- 
eiddâad yw ailenedigaeth. Mae yr Ysgrythyrau yn dra 
phendant yn eu tystiolaethau i'r perwyl yma. _ Yr un peth 
ag a alwai yr Iachawdwr, “Geni drachefn,” yn Ioan 3. 3., 
a alwai efe “Geni o'r Ysbryd,” yn adn. ô, 6; canys “yr 
Ysbryd sydd yn bywhau ;” a Duw a'n hachubodd ni yn ol 
ei drugaredd, “trwy olchiad yr adenedigaeth, ac adne- 
wyddiad yr Ysbryd Glan.” Wedi cael addefiad o hyn, 
rhaid ini fyned rhagom i ymholi yn nghylch dull a natur 
y gwaith hwn; canys y mae ei natur yn ymddibynnu ar 
ddull yr Ysbryd yn ei weithredu. Yr wyf yn addef fod 
llawer o ymryson wedi bod yn nghylch hyn gynt; a phrin 
y dïangodd y gwirionedd am hyn rhag gwrthwynebiad 
cyhoeddus mewn unrhyw oes i'r eglwys; ond ni's cafodd 
ei ddirmygu a'i warthruddo a'r fath analluogrwydd ac an- 
wybodaeth, ag. y gwneir yn bresenol gan rai yn ein plith 
ni. Dysgai hen ysgrifenwyr yr Eglwys, y rhai a dreidd- 
iasant i'r gwirionedd yma ddyfalaf a mwyaf llwyddiannus, 
. megis Awstin, Hilary, Prosper, a Fulgentius, yr unrhyw 
athrawiaeth o ran ei sylwedd ag a bregethwyd yn ein 
plith ni er y Diwygiad; a'r hyn a elwir gan rai yn eu 
hanwybodaeth yn newydd-beth; a'r cwbl a ddarluniwyd 
yn ardderchog gan Awstin yn ei gyffesiadau,lle y dar- 
lunia efe brofiad y gwirionedd a ddysgasai efe yn ei enaid 


156 Natur, Achosion, 


ei hunan. Gallaswn ddilyn ol eu traed yn hyn, oni buasai 
fod cymmaint o ddadleuon wedi eu cyfodi yn nghylch y 
dull prïodol o esbonio eu geiriau; fel y byddai olrhain y 
gwirionedd trwy gymmaint o ddyryswch, yn debyg o'm 
harwain yn rhy bell oddiwrth fy mhrif amcan. Ein prif 
ymofyniad yn bresenol, sydd yn nghylch y gwaith ei 
hunan; ac y mae yn ofynoli ni ymdrin â hyn yn nacâcol 
ac y gadarnhâol. 

Yn gyntaf. Nid ydyw gwaith Ysbryd Duw mewn ail- 
enedigaeth, yn gynnwysedig yn unig mewn darbwylliad 
moesol, hyny yw, y cyfryw ddarbwylliad ag a allai fod, 
neu a allai beidio bod yn effeithiol; er, mewn dull prïodol 
o lefaru, mai yr unig beth a ellir ei alw yn ddarbwylliad 
yw yr hyn y mae dyn yn cael ei lwyr berswadio drwyddo. 
Offeryn yr annogaeth foesol yma yw gair Duw, yr hwn a 
gynnwysir yn yr Ysgrythyr Lan; canys trwy y gair hwn 
y'n gorchymynir ac y'n perswadir i droi at Dduw; a'r 
prif lwybr trwy yr hwn y cymhwysir y moddion yma, yw 
gweinidogaeth yr eglwys. Dyma y moddion cyffredin a 
ddefnyddir gan Dduw i aileni rhai mewn oedran; ac y 
mae yn ddigonol yn mhob ystyr, ynddo ei hunan fel modd- 
ion allanol. 

Gyda golwg ar effeithioldeb y gwaith moesol yma, rhaid 
i ni sylwi, yn (1.) Bod y meddwl yn cael ei ddysgu mewn 
gwybodaeth o ewyllys Duw yn gyntaf, yn nefnyddiad y 
moddion yma er trôedigaeth dynion. Heb hyn, ni's gall 
fod lle i rym perswadiol y gairi weithredu; canys y mae 
hyny yn gynnwysedig mewn dwyn y meddwl i deimlo yn 
ei achos ei hun, mewn rhyw beth adnabyddus eisoes. 
(2.) Y mae effeithioldeb perswadiol grymmus yn ngwein- 
ìdogaeth y gair iannog y meddwli gydsyniad âg ef. Er 
anghraifft; tybier fod dyn wedi ei argyhoeddi trwy air 
Duw o'i gyflwr pechadurus ei hunan; o'i berygl ar y cyf- 
rif hwnw, ac o'r ffordd trwy yr hon y gallai, ac y dylai efe 
droi at Dduw,—y mae yn ngorchymynion, addewidion, a. 
| bygythion y gair, gymhelliadau grymmus a' dadleuon 


j hp “ 
«Cd 


a Moddion Ail enedigaeth. 157 


nerthol, er troi ei feddwl i ymofyn am waredigaeth. Mae 
rhai yn wir nad ydynt yn prisio ynddynt, ond gan eu 
gwawdio, ydynt yn byw ac yn.marw mewn gwrthryfel yn 
erbyn y goleuni; ond nid yw hyn yn un prawf nad ydyw 
y cymhelliadau hyn yn rymmus ynddynt eu hunain, er eu 
bod yn annigonol o honynt eu hunain, oddieithr pan, ac fel 
y mynno yr Ysbryd Glan eu defnyddio yn unig; ac y 
mae eu heffeithioldleb i'r dyben amcanedig yn deillio oddiar 
y pethau canlynol :— 

1. Oddiar sicrwydd o'r gwirionedd a gyhoeddir yn yr 
Efengyl, nad rhyw gyfrwys chwedl mo honaw. Lle na's 
addefir hyn, ni's gall fod effeithiolrwydd perswadiol ynddo ; 
ond lle yr addefir, y mae gogwydd yn y meddwl at y pethau 
eu hunain, i'r hyn. y'i perswadir, ac fel hyn gellir priodoli 
holl effeithioldeb y gair i wirionedd a ffyddlondeb Duw ei 
hunan. 

2. Ymwneir âg ewyllysiau a serchiadau dynion yn y 
pethau y cydsynir â hwy felly; arun llaw, fel y maent yn 
dda, ac o ganlyniad yn deilwng o'u herlyn a'u hennill; ac 
ar y llaw arall, fel y maent yn ddrwg, ac felly i'w gochel- 
yd. Canys cymhellir hyn at ystyriaethau dynion; bod 
cydffurfio âg ewyllys Duw yn ol y datguddiad a wneir o 
hono yn yr Efengyl, yn fuddiol iddynt ar bob golygiad, 
ac yn sicr o gael ei ddilyn â heddwch presenol, ac â go- 


goniant dyfodol. Ar y llaw arall, dywedir wrthynt fod 


pechod yn anfri mawr i'n natur, ac yn ddystrywiol i'n 
heneidiau; a bod parhau ynddo, gan wrthod yr Efengyl, 
yn ffol, afresymmol, a dinystriol. Mae yn rhaid i bob dyn 
rhesymol farnu y dylai pethau ysbrydol gael y blaen ar 
bethau naturiol, a phethau tragywyddol ar bethau amserol; 
a chan fod y pethau byn wedi eu trefnu yn y fath fodd gan 
ddaioni a doethineb anfeidrol, mae yn ddïau y rhaid fod 
tuedd ynddynt i effeithio ar ewyllysiau, a chyffroi serchiadau 
dynion; ac fel hyn, gellir prïodoli effeithioldeb y gair i 
awdurdod Duw ; canys y gorchymynion, y bygythion, a'r 
addewidion hyn, ydynt eiddo yr hwn a feddai hawl i'w 
rhoddi,a grym i'w heffeithioli. 


1 


158 Natur, Achosion, 


3. Fe ychwanegir llawer at yr effeithioldeb drwy y dull 
y defnyddir y cymhelliadau hyn yn mhregethiad y gair. 
Mae rhai pregethwyr trwy rym areithyddiaeth, yn cyfeirio 
at y nwydau trwy resymmau darbwyllog, wedi eu gwisgo 
mewn iaith ddillynaìdd, yn gwneuthur argraffiadau dwys- 
ion ar feddyliau eu gwrandawwyr; ac yma y golyga rhai 
fod prif effeithioldeb y weinidogaeth yn gorwedd; ond nid 
yw hyn onemmawr o bwys gyda myfi; canys ymwrthodai yr 
apostol â hyn yn hollawl ;—*“ A'm hymadrodd, a'm pregeth 
i, ni bu mewn geiriau denu o ddoethineb ddynol, ond yn 
eglurhad yr Ysbryd a nerth.” 

4. Gan hyny, nid ydym yn barnu fod cymhelliadau y gair 
yn cael eu gadael ar weithrediad naturiol yn unig, yn ol 
cymhwysder y sawl a fyddo yn ei draddodi; ond yr ydym 
yn barnu ei fod hefyd yn cael ei fendithio gan Dduw, a'i 
ddilyn â nerth yr Ysbryd Glan, er peri iddo gynnyrchu eì 
effeithiau prïodol ar eneidiau dynion; yn unig, nad ydys 
yn golygu dylanwad yr Y; sbry d yn y darluniad yma, yn 
cyrhaedd yn mhellach nac i gymhelliadau, dadlyddiaethau, 
rhesymau, ac ystyriaethau, a osodir o flaen y meddwl fel 
aei i ddylanw adu yr ewyllys a'r serchiadau. 

Yn awr, mewn perthynas i'r holl waith yma, yr ydwyf 
yn dadleu fod Ysbryd Duw yn gwneuthur defnydd o honaw, 
yn nychweliad pawb mewn oedran, naill ai trwy y y gaira 
bregethir, neu trwy gymhwysiad ryw ffordd arall o oleuni a 
gwirionedd at y meddwl, wedì ei gael o'r gair; canystrwy 
y cymhelliadau darbwylledig a gynnwysa y gair, yr eff- 
eithir ar ein meddyliau, ac y gweithredir ar ein heneidiau 
yn y fath fodd, fel y mae dychweliad at Dduw yn ymddan- 
gos ein rhesymol wasanaeth; ond yr ydym ni yn dadleu 
hefyd, nad yw holl waith yr Ysbryd yn ein trô6edigaeth yn 
gynnwysedig yn hyn; ond bod gwaith anianyddol gwir- 
ioneddol o'r eiddo ef, trwy yr hyn y mae efe yn rhoddi 

egwyddor rasol o fywyd ysbydol, yn eneidiau yr holl rai a 
adgenhedlir yn wirioneddol; a hyny a brofwn trwy y rhe- 
symmau a ganlyn: — 


1. Os yn unig trwy gynnyg gwrthddrychau i sylw dyn-. 


y. * 


a Moddion Ail enedigaeth. 159 


ïon, a'u cymhell trwy resymmau i sylwi arnynt, y gweithreda 
yr Ysbryd Glan ar ddynion; yna wedi y cwbl, y mae 
ewyllys dyn yn aros yn llwyr ddïofal pa un a wna efe ai 
derbyn ai peidio; ac yn wir, dyma y cwbl a ddadleua rhai 
drosto. Mae yn ddïau, er y gras a weinyddir fel hyn i nì, 
y medda yr ewyllys allu i'w wrthod, aci barhau mewn pech- 
od: ond cyfeiliornad yw dadleu na's gweithredir unrhyw ras 
ynom, ond a ellir eì wrthod feliy; canys y mae hyny yr un 
peth a phrïodoli holl ogoniant ein hadenedigaeth i ni ein 
hunain, ac nid i Dduw; oblegid ar y dybiaeth yma, nid yw 
y weithred hono o eiddo ein hewyllysiau, trwy yr hon yr 
ydym yn dychwelyd at Dduw, yn ddim amgen na gweith- 
red o'r eiddom ein hunain, ac nid o'r eiddo gras Duw. 
Heblaw hyny, yn ol y golygiad hwn, er bwriad Duw a 
phwrcas Crist, byddai yn hollawl ansicr pa un a ddych- 
welai un dyn trwy y byd at Dduw byth a'i peidio ; yr hyn 
sydd annghysson a chyfammod Duw âg Iesu Grist. Mae 
yn wrthwyneb hefyd i dystiolaethau eglur yr Ysgrythyrau, 
yn y rhai y prïodolir dychweliad gweithredol.i'r gras hwn, 
megis yn Phil. 2. 13. “Canys Duw yw yr hwn sydd yn 
gweithio ynoch ewyllysio a gweithredu o'i ewyllys da_ef.” 
Mae y weithred o ewyllysio o weithrediad Duw; ac er mai 
nyni ein hunain sydd yn ewyllysio; eto efe sydd yn 
gwneuthur i ni ewyllysio a gweithredu, o'i ewyllys da ef. 

2. Nid yw y perswadiaeth moesol yma yn doniaw yr 
enaid âg unrhyw nerth goruwch-naturiol; canys yn gym- 
maint ag mai drwy gymhelliadau ac annogaethau yn unig 
y gweithreda, ni's gall namyn tynu y nerth a feddwn allan, 
gan ryddhau y meddwl oddiwrth ragfarnau a rhwystrau 
moesol eraill; nid yw, ac ni's gall fod yn cyfrannu nerth 
ysbrydol tufewnol ; a bydd yn rhaid i'r sawl a addefo fod y 
eyfryw nerth ysbrydol yn cael ei gyfrannu i ni, addef hefyd 
fod rhyw waith o eiddo Ysbryd Duw yn cael ei ddwyn yn 
mlaen arnom, amgenach nac a ellid ei gynnyrchu drwy y 
eymhelliadau hyn. 

3. Mae yn wir fod rhai yn cymeryd arnynt addef fod 
gras yn ngweinidogaeth y gair, yn gweithio yn wirionedd- 


169 “AMR Naiur, Achosion, 


ol ac effeithiol, yn enwedig trwy oleuo a chyffroi y meddwl, 
a'r serchiadau ; ac os ar hyn, y bydd i'r ewyllys weithredu 
mewn dewis yr hyn sydd dda, yna y mae y gras a wein- 
yddir fel hyn, yn cyduno â'r ewyllys, ac yn ei gynnorth- 
wyo i berffeithio ei weithred, ac felly y mae yr holl waith 
oras. Felly y dadleuai yr hanner Morganiaid, ac felly y 
gwna eraill eto. Ond, nid. yw hyn mewn effaith yn ddim 
amgen na dymchwelyd yr oll o ras ein Harglwydd Iesu 
Grist, a'i wneuthur ynddifudd; canys y mae yn prïodoli yr 
anrhydedd o'i ddychweliad i ddyn ei hunan, gan mai ei 
ewyllys ei hunan a olyga efe y prif achos o hono. Mae y 
golygiad yma yn gwneuthur i ddyn ei genhedlu ei hun o 
newydd, neu, eí eni drachefn o hono ei hunan: peri iddo ei 
hunan ragori ar eraill, trwy yr hyn na's derbyniodd erioed. 

Nid hyn yw y cyfan a ofynir genym ni pan fyddwn yn 
gweddïo am ras effeithiol ìi ni ein hunain neu i eraill. Ac 
yn wir, rhaid mai rhyw un claiar iawn yn y peth hwn. yw 
y neb na byddo yn gofyn gan Dduw yn ei weddi, ddim 
mwyna bod iddo ei berswadio ef neu eraill i gredu ac 
ufuddhau. Arferai eglwys Dduw weddïo yn wastadol ar 
fod i Dduw weithredu y pethau hyn ynom ni; ac y mae y 
rhai ydynt yn meddu gwir deimlad yn achos y pethau hyn, 
yn gweddïo beunydd ar fod i Dduw eu gweithredu yn 
effeithiol yn eu calonnau; ar fod iddo roddi ffydd iddynt, 
a'i chynnyddu ynddynt; a bod iddo yn yr holl bethau hyn 
weithio ynddynt yn ol galluog nerth ei gadernid ef, ewyll- 
ysio a gweithredu, yn ol ei ewyllys da ef. Gwesgid y 
ddadl hon yn ddwys gan y Tadau ar y Pelagiaid gynt; ac 
nid oes un Pelagiad yn y byd yr hwn a weddïodd yn ddi- 
frifol am gymhorth dwyfol, dan deimlad o'i angen am hyny, 
na byddai ei weddi yn gwrth daro ei broffes. Yn wir, y 
mae yn ymddygiad o'r fath ífolaf i un barhau i weddïo am 
yr hyn sydd yn ei feddiant eisoes; ac nid yw yn ddim am- 
gen na gwatwariaeth ar Dduw, i ddynion weddïo arno ef 
am wneuthur iddynt, yr hyn a allant hwy ei wneuthur. 
drostynt eu hunain, a'r hyn ni's gallai Duw ei 'wneuthur 


a. Moddion Ail enedigaeth. 161 


erddynt, ond yn unig fel y dewisanthwy ei wneuthur er- 
ddynt eu hunain. 

4. Nid yw y darbwylliad moesol yma, lle y mae ei hunan, 
yn gyfaddas i gynnyrchu y gwaith o ail enedigaeth yn y 
rhai ydynt mewn gwirionedd yn y cyflwr anianol a ddar- 
luniasom o'r blaen. Ni's gall y cymhelliadau cryfaf lwyddo 
gyd a'r fath raii gael ganddynt eu dychwelyd eu hunain, 
mwy nag y gall rhesymau beri i ddyn dall weled, neu i'r 
marw gyfodi o'i fedd ;—gan hyny, rhaid gwrth brofi yr 
holl ddarluniad a roddwyd o'r blaen o'r Ysgrythyrau, o gyf- 
l]wr natur syrthiedig, cyn y gellir golygu y gras hwn o 
ddarbwylliad moesol yn ddigonol er ail enedigaeth. 

Myfi a af rhagof. yn bresenol i ddangos yn gadarnhâol, 
yn mha beth y mae gwaith yr Ysbryd mewn ail enedigaeth, 
yn gynnwysedig. 

Mae mewn adgenhedliad, nid yn unig weithrediad 
moesol, ond gweithrediad anianyddol digyfrwng o eiddo yr 
Ysbryd; fel y tystiolaethir yn Eph. 1. 19, 20. “Fel y 
gwypom beth yw rhagorol fawredd ei nerth ef tuag attom 
ni y rhai ym yn credu, yn ol gweithrediad nerth ei gadern- 
id ef, yr hon a weithredodd efe yn Nghrist, pan y cyfododd 
efofeirw.” Priodolir rhagorol fawredd i'rnerth hwn, gyda 
golwg ar yr effaith a gynnyrchir drwyddo. Mae gallu 
Duw ynddo ei hunan yr un mor fawr at bob gweithred ; 
yn anfeidrol; ond y mae rhai effeithiau yn fwy nac ereill; 
ac o'r cyfryw y mae gwneuthur dynion yn gredinwyr; a 
phrïodolir gweithrediad neillduol i'r gallu yma o eiddo 
Duw, yr hwn y dywedir ei fod o ran. ei natur yr un rhyw 
a'r gallu a amlygwyd yn adgyfodiad Crist oddiwrth y” 
meirw.—Mae gwaith Duw tuag at gredinwyr yn gyn- 
nwysedig yn ngweithrediad ei allu dwyfol irwy effeithiol- 
deb tufewnol gwirioneddol. Felly dywedir fod Duw “yn 
cyflawni holl foddlonrwydd ei ddaioni, a gwaith ffydd, yn 
nerthol;”—ac felly, mae gwaith gras yn cael ei ddarlunio 
yn wastadol trwy eiriau a ddynodant effeithiolrwydd tu- 
fewnol diffuant, megis crêu, bywhau, ffurfio, rhoddi calon 


162 Natur, Achosion, 


newydd, &c. Mae y gweithrediad tufewnol hwn oeiddo 
yr Ysbryd Glan yn anffaeledig, fuddugoliaethus, anwrth- 
wynebol, neu yn effeithiol hyd y diwedd bob amser; ond y 
mae gradd effeithiolrwydd gras, a'r dyben i'w gyrhaedd 
drwyddo, yn cael ei osod gan ewyllys Duw. Ac y mae y 
dyben amcanedig ganddo ef yn sicr o gael ei gyflawni; 
neu, fe weithreda y gras yma yr hyn a amcanwyd iddo ei 
weithredu gan Dduw yn effeithiol; canys pwy a ddichon 
attal ei weithrediadau ef? Mae llawer o ysgogiadau gras- 
ol hyd yn nod yn nghalonau credinwyr, y rhai a wrthwy- 
nebir mor bell, fel nad ydynt yn cyrhaedd yr effaith hwnw 
y mae tuedd yn eu natur eu hunain atto; ond y maent yn 
effeithiol can belled ag y'u hamcanid yn mwriad Duw. Pa 
le bynnag y byddo Ysbryd Duw yn rhoddi ei allu ar waith 
i adgenhedlu, y mae yn symmud pob rhwystrau, ac yn 
cynnyrchu yr effaith amcanedig yn anffaeledig. Gan fod 
y gosodiad yma yn dwyn perthynas bwysig â gogoniant 
gras Duw; ac yn cael ei wrthwynebu yn arbennig gan 
gefnogwyr ewyllys rhydd; gan hyny y mae yn ofynol i 
ni ei egluro a'i gadarnhau. Am hyny, yr ydym yn dy- 
wedyd, 

1. Bod gweithrediadau gallu dwyfol yn gyfaddasedig 
i'n natur ni; ein meddyltau, ein hewyllysiau, a'n serchiadau: 
Y mae efe yn ein tynu â “rheffynau dynol;” ac fe ddar- 
lunir y gwaith ei hunan, trwy berswadio, a denu : nid oes 
dim ynddo mwy anghydnaws a'n cynneddfau, nae sydd 
mewn darbwylliaeth, neu berswadiaeth lwyddiannus. 

2. Nid yw efe yn meddiannu yr enaid âg unrhyw ar- 
'graffiadau gorwylltaidd; ae nid yw efe yn gweithredu 
arnom ni yn hollol yr un modd ag y gweithredai efe trwy 
ysbrydiaeth prophwydoliaethol annghyffredinol yn yr amser 
gynt, pannad oedd cyrff a meddyliau dynionynamyn off. 
erynau goddefol yn unig; oud, y mae efe yn gweithredu 
ar feddyliau dynion yn a thrwy eu gweithrediad naturiol eu 
hunain, dan ddylanwad ddigyfrwng o'i allu ef. 

3. Gan hyny, nid yw efe yn cynnyg treisio yr ewyllys. 


mo, — 


a Moddion Ail enedigaeth. 163 


Nis gellir gorfodi y gynneddf hon ; wrth geisio ei gorfodi 
yr ydys yn ei dystrywio. Y mae gweithred dufewnol, 
ddirgelaidd, hollalluog gan nerth yr Ysbryd Glan, yn 
gweithio ynom ni ewyllysïo dychwelyd at Dduw ; ac felly 
yn gweithio ar ein hewyllysiau yn y fath fodd, fel y maent 
hwythau yn gweithredu eu hunain hefyd, a hyny yn ber- 
ffaith rydd. Mae yr Ysbryd Glan gan ddiogelu rhyddid 
ein hewyllysiau, ac yn yr arferiad o hono, yn gweithredu 
ein hadenedigaeth, a'n dychweliad at Dduw yn effeithiol. 
Profaf y gwirionedd yma drwy dystiolaethau eglur o'r Ys- 
grythyr, a rhesymau PY ynddynt, neu gasgledig 
oddiwrthynt. 

Yn gyntaf, Dywedir yn bendant am drôedigaeth pech- 
adur at Dduw, ac yn enwedig y weithred o gredu, ei fod > 
Dduw, i'w weithredu ynom, ac i'w roddiini, ganddo ef. 
Mae yr Ysgrythyr yn tystio, nid yn unig bod Duw yn 
rhoddi gallu i ni i gredu, neu y cyfryw allu ag y gallom ni 
wneuthur defnydd o honaw os mynwn, ond dywedir fod 
ffydd, edifeirwch, a dychweliad, eu hunain, yn waith Duw. 
Fel hyn y dywedir yn Phil. l. 29. “Canys i chwi y 
rhoddwyd, bod i chwi er Crist, nid yn unig gredu ynddo 
ef, ond dïoddef erddo ef.” Mae credu yn Nghrist yn ar- 
wyddocâu fíydd gadwedigol ei hunan. Rhoddir hyn i 
ni;—a pha fodd y'i rhoddir? Trwy nerth Duw yn 
“gweithio ynom ni ewyllysio a gweithredu o'i ewyllys da 
ef,” adn. 13. Ein ffydd yw ein dyfodiad at Grist; ac y 
mae Crist ei hun yn dywedyd am hyny fel hyn, Ioan 6. 65, 
“Ni ddichon neb ddyfod attaf fi, oni bydd wedi ei roddi 
iddo oddiwrth fy Nhad.” Yr ydym yn llwyr amddifaid o 
allu i'r perwyl hwnw ynom ein hunain; “na ddichon neb 
ddyfod attaf fi;” pa faint bynnag o dueddrwydd neu ba- 
rodrwydd a fydâo mewn dynion, neu pa gymhelliadau 
bynnag a aller eu defnyddio gyda hwy, eto ni's dichon un 
dyn o hono ei hunan gredu, ac ni's gall ddyfod at Grist, 
oddieithr bod ffydd ei hunan yn cael ei rhoddi iddo; hyny 
yw, yn cael ei gweithredu ynddo trwy ras y Tad. Honnir 


164 Natur, Achosion, 


hyn drachefn yn naccâol ac yn gadarnhâol, yn Eph. 2. 8 
“ Trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy fydd, a hyny nid 
o honoch eich hunain, rhodd Duw ydyw.” Gwahaniaethir 
ein gallu ni arhodd Duw yma. Os o honom ein hunain y 
mae, yna nid rhodd Duw ydyw: os rhodd Duw, yna nid o 
honom ein hunain y mae. Yr un modd, dywedir fod Duw 
yn rhoddi edifeirwch i ni, 2 Tim. 2. 25.. Hyn yw y cwbl 
yr ydym ni yn dadleu drosto. Mae Duw trwy ragorol 
fawredd ei nerth yn gweithredu ffydd ac edifeirwch ynom 
ni; fel nad ydynt ddim amgen nag effeithiau ei ras ef; ac 
y mae ei weithrediad ynom ni yn cynnyrchu yr effaith am- 
canedig yn anffaeledig, oblegyd mai ffydd ei hunan y mae 
efe yn ei weithredu, ac nid yn unig gallu i gredu, yr hwn y 
gallwn ei ddefnyddio neu beidio, fel y mynom. 

Yn ail. Megis y mae Duw yn gweithio ynom ffydd ac 
edifeirwch, felly y mae y ffordd drwy yr hon y mae efe yn 
gweithredu, yn brawf amlwg ei fod yn gwneuthur hyn oll 
drwy nerth annorchfygol yn ei effeithiolrwydd; canys y 
mae efe yn symmud pob rhwystrau a gwrthwynebiadau ; 
“Yr Arglwydd dy. Dduw a enwaeda dy galon i garu yr 
Arglwydd dy Dduw a'th holl galon, ac a'th holl enaid, er 
mwyn cael o honot fyw.” _ Yr un peth yw enwaedu y galon 
a“ diosg corff pechodau y cnawd;” hyny yw, dychweliad 
at Dduw. Rhoddi “calon i wybod, llygaid i weled, a chlustiau 
i glywed,” ydyw hyn; hyny yw, goleuni ac ufaâd-dod ys- 
brydol, trwy symmud pob rhwystrau. Gwaith digyfrwng 
Ysbryd Duw yw hyn. Ni ddarfu i un dyn erïoed enwaedu 
ei galon ei hun. Ni ddichon un dyn ddywedyd ei fod wedi 
dechreu gwneuthur byn trwy rym ei ewyllys ei hunan, ac 
“ yna bod Duw wedi ei gynnorthwyo ef â'i ras drachefn. 
— Fel yr oedd enwaediad allanol ar gorff plentyn yn weith- 

red un arall, ac nid eiddo y plentyn ei hunan, yr hwn oedd 
yn oddefol, ac yn yr hwn yr oedd yr effaith yn unig,—felly 
hefyd y mae yn yr enwaediad ysbrydol yma: gweithred 
Dnw ydyw; a chan mai y dallineb, a'r cyndynrwydd mewn 
pechod sydd ynom wrth natur, sydd yn lluddias ein dych- 


a Moddion Ail enedigaeth. 165 


weliad at Dduw, trwy yr enwaediad yma fe'u cymerir 
ymaith; a pha fodd y gwrthwynebai y galon waith gras 
pan y mae y pethau a'i gwrthwynebent wedi ei symmud 
ymaith yn effeithiol ? 

Ystyriwn hefyd y tystiolaethau cyfredol a ganlyn :— 
Ezec. 36. 26. “A rhoddaf i chwi galon newydd, yspryd 
newydd hefyd a roddaf o'ch mewn chwi; a thynnaf y galon 
garreg o'ch cnawd chwi, ac mia roddaf i chwi galon gig.” 
At yr hon y gellir chwanegu Jer. 24.7.  “ Rhoddaf hefyd 
iddynt galon i'm hadnabod, mai yr Arglwydd ydwyf; a 
hwy a fyddant yn bobl i mi, a minnau a fyddaf, yn Dduw 
iddynthwy.” Yr un modd hefyd Esa. 44. 3—5. “Ty- 
walltaf ddyfroedd ar y sychedig, a ffrydiau ar y sychdir: 
tywalltaf fy Yspryd ar dy had, a'm bendith ar dy hiliog- 
aeth;—Hefyd Jer. 31. 33.“ Myfi a roddaf fy nghyfraith 
o'u mewn hwynt, ac a'i hysgrifenaf hi yn eu calonau 
hwynt.” 

Yr hyn y llefarir am dano yn yr addewidion hyn yw y 
galon, neu yr holl enaid rhesymol; ac fe'i darlunir yn gar- 
regog. Mae ein calonau ni wrth natur, gyda golwg ar 
fyw i Dduw, neu ei ofni ef, fel y garreg; a phwy na's 
medd ryw brawf o hyn, trwy y gweddillion o honi sydd 
eto yn aros ynddo ef? Ac y mae dau beth yn gynnwys- 
edig yn yr ymadrodd yma:—(1ì.) Annghyfaddasrwydd at 


' unrhyw weithredoedd ysbrydol. Pa beth bynnag arall a 


" 


all y galon ei wneuthur mewn pethau naturiol neu wladol, 
ni's gall wneuthur dim mwy yn y gwaith mawr o fyw i 
Ddnw, na charreg. (2.) Gwrthwynebiad cyndyn, anmblyg- 
iedig i ras Duw ; ac am hyny y'i darlunir trwy y gyffelyb- 
iaeth yma mewn gwrth-gyferbyniad i hyblygrwydd calon 
o gig. Y mae Duw yn dweyd y cymera efe y galon yma, 
y gwendid a'r gelyniaeth yma, ymaith. Nid yw efe yn 
dywedyd yr ymdrecha efe i'w thynu ymaith; neu, yr ar- 
fera efe y moddion a'r moddion i'w thynu ymaith; neu y 
perswadia ac y cynnorthwya efe ddynion i'w thynu ymaith; 
ond, y bydd iddo yn bendant a hollol, ei thynu ymaith ei 


166 Natur, Achosion, 


hunan. Gan hyny, y mae yr hyn a addawa Duw yma, yn 
ei weithrediad yn PWERAU ac yn ei effeithioldeb yn. 
anffaeledig. 

Ac megis y darlunir yr hyn y mae Duw yn ei gymeryd 
oddiarnom, felly hefyd y darlunir yr hyn a ddyru i ni yn y 
geiriau hyn, sef calon newydd, ac ysbryd newydd; a dar- 
lunir y budd a ddeillia drwy hyny hefyd ; canys y mae y 
rhai a feddant y galon newydd yma, trwyddi yn ofni yr 
Arglwydd, ac yn rhodio yn ei ffyrdd ef. Gan hyny, rhaid 
fod yn y galon newydd yma, egwyddor o ufudd-dod sanct- 
aidd, crêad yr hyn ynom yw ein dychweliad atto ef: canys 
efe a'n dychwel ni, ani a ddychwelir ; a pha fodd y rhoddir 
y galon newydd hon iddynt? Fel hyn y dywed yr Ar- 
glwydd, “ A rhoddafi chwi galon newydd, ysbryd newydd 
hefyd a roddaf o'ch mewn chwi; a thrachefn, yn fwy eglur, 
“Myfi a ysgrifenaf fy nghyfreithiau yn eu calonnau;” gan 
gyfeirio at y llechau cerrig, ar y rhai yr oedd llythyren y 
gyfraith wedi eu cerfio; ac felly y mae Duw yn ysgrifenu 
y gyfraith, sef y sylwedd o honi yn ein calonnau ; ac y mae 
efe yn gwneuthur hyn trwy weithredu egwyddor o ufndd- 
dod a chariad yn ein calonnau. 

Dadl arall a gymerir oddiwrth gyflwr dynion wrth natur ; 
ac os ylyw mewn gwirionedd y cyfryw ag y'i darluniasom 
o'r blaen, yn ddïau ni's gall neb fod mor ansynhwyrol â 
dychymygu y gellid ei wellâu, trwy gymhorth ystyriaeth 
resymol yn unig. Gan hyny,nyni a ymofynwn pa beth 
yw y gras hwnw, (rwy yr hwn y'n gwaredir oddiwrtho. 

1. Fei gelwirbywhau. Yr ydym ni wrth natur yn feirw 
mewn camweddau a phechodau ; ac yn ein gwaredigaeth 
o'r cyflwr yma, dy wedir ein'bod yn cael ein bywhau; er 
bod yn feirw, i glywed llef Mab Duw a byw. Mae yn an- 
mhosibl i'r cyfryw waith gael ei weithredu arnom ond trwy 
roddiad effeithiol ecwyddor o fywyd ysbrydol ynom. Ceisia 
rhai osgoi byn, gan ddywedyd, “Nid yw yr holl ymad- 
roddion hyn namyn cyffelybiaethol;” ac yn wir, da_yw, os 
nad yw yr holl efengyl yn gyffeiybiaeth i'r rhai hyn; ond 


a Moddion Ail enedigaeth. | 167 


os nad oes ynom ni wrth natur anallu i gyflawni holl 
weithredoedd bywyd ysbrydol, fel y mae dyn marw at holl 
weithredoedd bywyd naturiol;—os nad oes cymmaint o 
allu Duw yn angenrheidiol er ein gwaredigaeth o'r cyflwr 
hwnw, ag sydd angenrheidiol er adgyfodi corff marw, gall- 
ant ddywedyd cystal, nad yw yr Ysgrythyr yn llefaru 
yn eirwir, a'i bod yn llefaru yn gyffelybiaethol: ond, 
nyni a brofasom o'r blaen, mai trwy nerth hollalluog y 
gweithredir hyn ; a pha beth a olyga ein gwrthddadleuwyr 
wrth gyfodi o feirw? ai darbwylliad ein meddyliau trwy 
gymhelliadau rhesymol?—Pwy erioed a glywodd am y 
íath ymadrodd anaddas, oni chynnwysa fwy na hyny? 
Pa beth a feddyliai yr ysgrifenwyr sanctaidd wrth alw y 
gwaith yma yn fywhau dynion, y rhai oeddynt yn feirw 
mewn pechodau, trwy ragorol fawredd nerth Duw, oddi- 
eithr eu bod yn amcanu trwy swn geiriau di arwyddocâad, 
ein troi heibio rhag iawn ddêall yr hyna a mcenid? A 
da yw, os nad oes rhai o'r meddwl hwnw. 

2. Y gwaith a wneir ei hunan, yw AIL ENEDIGAETH. 
Profais o'r blaen fod hyn yn gynnwysedig mewn egwydd- 
or fywiol, newydd, ysbrydol, o ras, wedi ei dodi yn yr 
enaid gan yr Ysbryd Glan, trwy yr hyn y galluogir y rhai 
a'i meddant, i gyflawni gweithredoedd ysbrydol bywiol, o 
ffydd ac ufudd-dod. Mae yn wir fod rhai yn llwyr wadu 
pob cyflwr o ras; ac ar y cyfryw dybiaeth nid yw y dyn 
yn gredadyn yn ddim hwy nac y byddo ei ffydd mewn 
ymarferiad gweithredol; ond y mae yn eglur y byddaii 
hyn ddymchwelyd y cyfammod gras, yn nghyd a'i holl 
ras. Mae eraill mewn modd pendant yn gwadu unrhyw 
reddf rasol, o roddiad goruwch-naturiol, ond yn addef y 
cyfryw a gynnyrchir trwy weithrediadau mynych gras. 
Ond, y mae yr Ysgrythyr yn rhoddi darluniad arall o'r 
gwaith yma o ail enedigaeth i ni; canys ymae yn gyn- 
nwysedig mewn adnewyddu delw Duw ynom ni. “Ac 
ymadnewyddu yn ysbryd eich meddwl; a gwisgo y dyn 
newydd, yr hwn yn ol Duw a grewyd mewn cyfiawn- 


168 Natur, Achosion, 


der a gwir sancteiddrwydd. Addefir yn gyffredinol fod 
Adda yn ei gyflwr o ddiniweidrwydd yn meddu gallu 
goruwch naturiol i fyw i Dduw yn reddf arhosol ynddo, 
ac yn ei alluogi i gyflawni ei holl orchymynion ef; ac 
mai dyma oedd delw Duw ynddoef. Collwyd hyn trwy 
y Cwymp. Y mae mewn ail enedigaeth adnewyddu y 
ddelw Ddwyfol hon, ac fe'i hadnewyddir trwy weithred 
grêadwriaethol nerth hollalluog, “yr hwn yn ol Duw,” 
neu, yn ol ei gyffelybrwydd, “ a grewyd mewn cyfiawn- 
der a gwir sancteiddrwydd.” Gan hyny, y mae hyn yn 
cynnwys ynddo blaniad ewwyddor newydd o fywyd ys- 
brydol, yr hyn a elwir ysbryd ;:—“ Yr hyn a aned o'r Ys- 
pryd sydd yspryd.” Ysbryd Duw yw yr un y'u ganwyd 
o honaw, a'r hyn a enir felly sydd ysbryd,—nid gallu- 
oedd anianol ein heneidiau; (y rhai hyn a grêwyd un- 
waith, a anwyd unwaith, ond nid mwy nac unwaith;) ond 
egwyddor newydd o ufudd-dod ysbrydol, drwy yr hyn yr 
ydym yn byw i Dduw; ac y mae hyn o gynnyrchiad 
gweithrediad digyfrwng yr Ysbryd. 

Ymddengys hyn yn eglurach, os ystyriwn ni gynneddf- 
au yr enaid ar wahan, a pha beth ydyw gwaith yr Ysbryd 
ar bob un o honynt. 

1. Cynneddf arweiniol yr enaid yw y MEDDWL, neu y 
deall. Y mae hwn wedi ei lygru trwy y Cwymp; ond 
y mae y llwgr yma yn cael ei symmud trwy adenedigaeth ; 
fel yr ydym yn dyfod i weled pethau ysbrydol mewn modd 
ysbrydol, fel y gallom gael adnabyddiaeth gadwedigol o 
Dduw a'i ewyllys, megis y'i datguddir yn, a thrwy Iesu 
Grist; ac am hyny y dywedir ei fod ef yn rhoddi i ni 
feddwl, neu ddeall, 1 Ioan 5, 20: Ac ni a wyddom ddyfod 
Mab Dnw, ac efe a roes i ni feddwl, fel yr adnabyddom yr 
hwn sydd gywir; yr hyn a wna efe trwy ei Ysbryd. Mae 
dyn wedi myned drwy bechod fel yr anifeiliaid a ddi- 
fethir, y rhai nid oes ddeall ganddynt. Ni's collodd dyn- 
ion eu rheswm anianol yn hollol; y mae yn parhau (er 
wedi ei anmharu) gyd a'r rhydd arferiad o honaw mewn 


a Moddion Ail enedigaeth. 169 


pethau anianol; ond y mae wedi ei golli o ran y defnydd- 
iad neillduol o hono yn y wybodaeth o Dduw ; “nid dêall- 
garhwynt ìi wneuthur daioni.” Mae wedi ei lygru, nid 
cymmaint yn egwyddor ei weithrediad ag o barth ei wrth- 
ddrych prïodol. Am hyny, er na's golygir wrth roddi 
deall, grêu y gynneddf hono o newydd, eto y mae y cyfryw 
waith grasol, fel na's gallwn adnabod Duw yn iawn heb 
yr oruchwylaeth hon ar y deall, mwy na phe byddem heb 
ddeall genym. Gan hyny, wrth roddi ini feddwl, y gol- 
ygir peri i'n meddyliau ddeall yn gadwedigol; yr hyn a 
ddarlunir gan yr apostol fel y canlyn. “ Ar i Dduw ein 
Harglwydd Iesu Grist, Tad y gogoniant, roddii chwi Ys- 
pryd doethineb a datguddiad trwy ei adnabod ef; wedi 
goleuo llygaid eich meddyliau; fel y gwypoch beth yw 
gobaith ei alwedigaeth ef.” Wrth y datguddiad a gry- 
bwyllir yma y golygir ein galluogi nii ddirnad yr hyn 
sydd ddatguddiedig; ac nid rhoddi datguddiadau newydd- 
ion ; ac fe brofir hyn yn mhellach trwy yr hyn a ddywedir 
yn ddarluniadol o honaw; “wedi goleuo llygaid eich me- 
ddyliau.” Sonir yma am lygad yn y meddwl, neu y dêall— 
wrth yr hyn y golygir y gallu naturiol sydd ynddo i ddir- 
nad pethau ysbrydol: ond, e ddywedir weithiau, fod y 
llygad hwn wedi myned yn ddall, weithiau ei fod yn 
dywyllwch, weithiau ei fod yn gauedig. Gwaith Ysbryd 
y gras yw acor y llygad hwn; a hyny yw, symmudiad 
effeithiol y llwgr a ddarluniasom o'r blaen, o'n meddwl; a 
pha fodd y'n gwneir yn gyfrannogion o hyn? Rhodd Duw 
ydyw; canys efe sydd “yn rhoddi i ni ysbryd doethineb a 
datguddiad i'r perwyl hyny ; efe sydd yn rhoddi “ calon i'w 
adnabod ef.” 

Gelwir hyn hefyd yn adnewyddu ein meddyliau; ac 
ymadnewyddu yn ysbryd eich meddwl, “ yr hyn sydd yr un 
peth ac “adnewyddu mewn gwybodaeth.” Ac y mae rhyw 
rym traws newidiol yn perthyn i'r adnewyddiad yma, i 
gyfnewid yr holl enaid i ansawdd ufudd tuag at Dduw. 
Yn awr y mae y gwaith hwn o adnewyddu, yn cael ei 

M 


&u. 


170 Natur, Achosion, 


briodoli mewn modd arbenig i'r Ysbryd Glan, Tit. 3.6. 
 Adnewyddiad yr Yspryd Glan.” Am hyny y dywed- 


ír fod Duw fel hyn yn cyfranu goleuni i'w meddyliau, 
trwy yr hwn y canfyddwn y gwrthddrychau a ddarlunir 
o'n blaen yn yr Efengyl, er budd a chadwedigaeth i'n 
heneidiau; “ Duw, yr hwn a orchymynodd i'r goleuni 
lewyrchu o dywyllwch, a lewyrchodd yn ein calonnau 
ni, i roddi goleuni gwybodaeth gogoniant Duw, yn 
wyneb Iesu Grist,” Pe na buasai Duw yn gweithredu 
dim ar feddyliau dynion heblaw trwy gynnygiad allanol 
o'r gwirionedd iddynt, i ba berwyl y crybwyllasai yr apostol 
y weithred rymmus o allu crêadwriaethol, trwy yr hwn y 
cynnyrchwyd y goleuni naturiol ar y dechreu? Mae yn 
anhawddd goddef y fath hunan-dyb mewn dynion, fel 
y gwadant fod gweithred Duw yn mngoleuad ysbrydol 
ein meddyliau, o'r un natur a'r weithred, trwy yr hon y 
erêodd efe y goleuni ar y dechreu; ac am fod yr effaith a 
gynnyrchir yn cael ei alw Goleuni, y mae y weithred ei 
hunan yn cael ei darlunio trwy lewyrchu; a'r goleuni a 
gyírennir felly, yw “ gwybodaeth gogoniant Duw, yn 
wyneb Iesu Grist;” hyny yw, fel y mae Duw wedi ei 
ddatguddio yn Nghrist, trwy yr Efengyl. 

2. Gyda golwg yn benaf ar yr EWYLLYS a'i lwgr wrth 
natur, y dywedir ein bod yn feirw mewn pechod. Yma y 
mae eisteddle y cyndynrwydd neillduol hwnw, yr hyn sydd 
yn perinad yw, ac na's gall y dîadgenhedledig ymddwyn i 
fynu hyd at y goleuni a fedd eíe mewn ufudd-dod. Ond, 
yn ein dychweliad at Dduw, y mae y gynneddf hon yn 
cael ei hadnewyddu trwy blaniad effeithiol egwyddor o 
fywyd ysbrydol yn yr enaíd, a llywodraethir ysgogiadau 
yr ewyllys mwyach, trwy ei ddylanwad grymmusef. Pe 
na's byddai felly, yna gellid prïodoli yr holl ogoniant o'n 
dychweliad i ni ein hunain; a byddem ni yn gwneuthur 
rhagor rhyngom ein hunain ag eraill. Ae ni's gallai bwr- 
iad Duw mewn perthynas i ddychweliad neb fod yn sier, 
gan y gallai yr ewyllys fod yn annychweledig wedi y cwbl, 


a Moddion Ail enedigaeth. 171 


os y'i gadewid yn anmhenderfynol. Ac ni's gallai fod an- 
ffaeledigrwydd trwyadl yn addewidion Duw am y torfeydd 
agredant; gan y dichon na's gwna i neb, pe buasaihyny 
yn ymddibynnu ar ryddid anmhenderfynol eu hewyllysiau ; 
ac ynarhaid fuasai, o angenrheidrwydd, fod Iachawdwr- 
iaeth o'r hwn sydd yn ewyllysio, ac o'r hwn sydd yn 
rhedeg, ac nid o Dduw, yr hwn sydd. yn trugarhau wrth y 
neb y mynno; a thrwy y cyfryw olygiad, parir fod holl 
effeithioldeb gras Duw yn ymddibynnu ar ewyllysiau dyn- 
ion. Gan hyny, rhaid fod y cyfryw waith gan yr Ysbryd 
ar ein hewyllysiau ni, ag a feddyginiaetho eu llwgr am yr 
hwn y soniasom o'r blaen, gan ein rhyddhau o'r cyílwr o 
farwolaeth ysbrydol, a pheri i ni fyw i Dduw. 

3. Yn gyffelyb hefyd, plennir cariad cryf yn y sERCH- 
IADAU, yr hwn a bair i'r enaid lynu wrth Dduw a'i ffyrdd, 
gyda hyfrydwch. Mae hyn yn symmud yr elyniaeth a 
ddarluniwyd o'r blaen, “ Yr Arglwydd a enwaeda dy ga- 
lon—i garu yr Arglwydd dy Dduw.” | Mae yr enwaediad 
yma yn gynnwysedig mewn “dïosg corff pechodau y 
enawd.” Ymae efe yn croeshoelio y cnawd yn nghyd a'i 
wyniau a'i chwantau. Mae rhai dynion yn tueddu i fedd- 
wl fod holl ìwgr ein natur nì yn gynnwysedig yn llygriad 
ein nwydau, neu ein serchiadau. Dangoswyd ffolineb y 
dyb yma o'r blaen; eto nid ydys yn gwadu fod y serch- 
iadau yn dra llygredig; fel mai trwyddynt hwy yn benaf y 
mae y meddwl a'r ewyllys yn gweithredu yn ol eu go- 
gwydd gyndyn a llygredig hwy; ond yn enwaediad y 
galon, y mae y nwydau llygredig hyn yn cael eu 
croeshoelio trwy yr Ysbryd; y mae efe yn tynu yr elyn- 
iaeth, a'r tueddiadau llygredig o honynt, yn wirioneddol, 
er nad yn berffaith ; ac yn eu llanw yn eu lle, a chariad a 
hyfrydwch ysbrydol sanctaidd; heb newid bod ein serch- 
iadau; ond eu sancteiddio a'u cyfarwyddo trwy yr eg- 
wyddor o oleuni achubol, a'u hunaw a'u gwrthddrychau 
priodol, R 

Oddiwrth y cyfan mae yn ymddangos mai gwaith Ys- 


AM 


172. | Natur, Achosion, a Moddion Ail enedigaeth. 


bryd Duw yw ein hailenedigaeth, ac nid unrhyw weithred 
o'r eiddom ein hnnain. Ac y mae yr Ysgrythyr yn eglur 
ar y pen yma; canys gan grybwyll y gwaith yma gyda 
golwg ar ei awdwr, y mae yn ei brïodoli yn benderfynol i 
Dduw. I Pedr 1. 3. “ Bendigedig fyddo Duw a 'Thad ein 
Harglwydd Iesu Grist, yr hwn yn ol ei fawr drugaredd a'n 
hadgenhedlodd ni.” Iago l. 18. “O'i wir ewyllys yr en- 
nillodd efe nyni trwy air y gwirionedd,” neu yn ol y Saes- 
oneg, “ O'i ewyllys ei hun y cenhedlodd efe ni,” &c. Ac 
ar y llaw arall, y mae yn cau allan ewyllys dyn rhag 
meddu un cyfrannogiad gweithredol yn hyn: 1 Pedr 1. 23. 
“ Wedi eich ail eni, nid o had llygredig, eithr anllygredig, 
trwy air Duw.” Ioan 1. 13. “Y rhai pi aned o waed, nac 
o ewyllys y cnawd, nac o ewyllys gwr, ond o Dduw.” 
Gan hyny, y mae yn ddyledus i'r rhai a ddadleuant dros 
gyfrannogiad gweithredol ewyllys dyn yn ei adenedigaeth, 
ddwyn rhyw dystiolaethau o'r Ysgrythyr lle y'i prïodolir 
iddo, fel effaith ei iawn ddefnyddiad. Pa le y dywedir fod 
dyn wedi ei genhedlu ei hunan?—ac os addefir, pa beth 
bynnag a all ein gallu neu ein dyledswydd ni fod yn hyn, 
eto bod yr ymadroddion yma yn dynodi gweithred o eiddo 
Duw, ac nid o'r eiddom ni, yna, y mae sylwedd yr hyn a 
ddadleuwn drosto wedi ei ganiattâu. Mae yn wir fod Duw 
yn gorchymyn i ni enwaedu ein calonnau, a gwneydini ein 
hunain galonnau newyddion; ond ein dyledswydd, nid ein 
gallu, a ddarlunia efe yn y cyfryw ymadroddion; canys y 
mae efe ei hunan yn addaw gweithio ynom ni, yr hyn a 
ofyna efe genym: ac y mae y gallu hwnw a feddwn ac a 
ddefnyddiwn yn nghynnydd y gwaith yma mewn sanct- 
eiddâad a phurdeb, yn deillio oddiar yr egwyddor dufewnol 
hono, a dderbyniasom yn yr ail enedigaeth; aci hyn oll, 
dylem weddïo am yr Ysbryd Glan yn ol esiampl dynion 
duwiol gynt. . 


PEN. VI. 


Dull dychwetiad yn cael ei egluro trwy annghraifjt yn 


hanes Awstin. 


Megis nad oes yn mysg holl athrawiaethau yr Efengyl 
yr un a wrthwynebir gyda mwy o lymder a dichell, na'r 
athrawiaeth am ail enedigaeth trwy yr Ysbryd Glan; felly 
prin y mae dim a ddirmygir yn fwy na bod i ryw un brofi- 
esu ei brofiad o'r gwaith yma, neu ddatgan y dull y'i dygid 
yn mlaen arnynt hwy eu hunain. Mae hyd yn nod y cry- 
bwylliad o hyn yn waradwyddus yn mysg rhai a'i galwant 
eu hunain yn Gristionogion; a dadleu cyfrannogiad o'r 
gras hwn, yw y ffordd i ddyn i golli ei gymeradwyaeth 
gyda rhai a fynnent gael eu cyfrif yn ddoeth a synhwyrol 
iawn. Ac nid rhyw arfeiad newydd ydyw hyn; ond y 
mae yn ymddangos ei bod wedi dechreu -yn moreu amser, 
ac nid oedd gelyniaeth Cain yn erbyn Abel namyn cangen 
o'r duedd falchaidd a chyndyn yma. Mae Ismael hefyd 
wedi ei nodi fel annghraift neu gynnyrchiolydd o'r holl rai 
hyny, dan broffes allanol o wir grefydd, a wawdiant y rhai 
gan eu bod megis Isaac, yn blant yr addewid, a broffesant 
brofiad o'i grym tufewnol; a gellid olrhain yr un fath ym- 
 ddygiadau mewn oesau dylynol. Am hyny, pan oedd 
Awstin dduwiol ar ddechreu gwneuthur cyffesiad o'i bech- 
odau mwyaf, gan amcanu drwy hyny fawrygu gras Duw 
yn ei ddychweliad, efe a ymbarotôai erbyn y dirmyg dis- 
gwyliedig yma :— 

Fel hyn y dywedai efe, “ Gwawdied dynion beilchion, a 
fynnont arnaf, y rhai ni's bwriwyd i lawr yn gadwedigol, 
ac ni's drylliwyd erïoed genyt ti fy Nuw: eto mi a gyffesaf 
fy nghywilydd er dy fawl di.”* Gan hyny ni's dylem ei 
gymeryd yn chwith, os bydd i'r un gwirionedd, yr un ym- 
arferiad, a'r un proífes o hono, gyfarfod a'r un fath driniaeth 


* Augustine's Confessions, book 4. chap. 1. 


174 Dull dychweliad yn cael ei egluro 


eto. Ond er ei wawdio gan y rhai ni's darostyngwyd 
erïoed am bechod, ac ni's gwaredwyd trwy ras, mae yn 
rhaid addef gwaith sanctaidd Ysbryd Duw, a chyffesu y 
gwirionedd fel y mae yn yr Iesu. 

Nyni a ymdrinasom eisoes mewn perthynas i lwgr 
gwreiddiol; ond gellir ychwanegu rhai sylwadau eto 
gyda golwg ar ei effeithiau; yr hyn a'n cynnorthwya yn 
well ì ddeall y ffordd drwy ba un y mae yr Ysbryd Glan 
yn ei symmud a'i feddygyniaethu; ac, nyni a allwn 
sylwi,— 

l. Fod egwyddor lygredig pechod yn ein natur ni yn 
dechreu gweithio yn hynod o, gynnar ar yr einioes. “O'r 
groth yr ymddieithriodd y rhai annuwiol; o'r bru y cyf- 
eiliornasant.” Salm ô8. 3. Nid yw ond ofer dadleu mai 
rhai anfad ac ysgeler mewn drygioni a olygir yma; canys 
y mae pob dyn yn gyffelyb o ran eu cyflwr moesol o'r bru, 
i ba eithafion bynnag y dichon i ddynion redeg wedi hyny. 
Nid yw plant yn alluog i siarad cân gynted ag y'u ganer, 
eto dywedir yma eu bod yn cyfeiliorni, neu yn dywedyd 
celwydd. Gan hyny, gweithredoetld gwyrdraws natur ly- 
gredig mewn mebyd, a olygir; canys y mae pob peth sydd 
afrêolaidd ;—nad yw yn ateb ddeddf ein creadigaeth, yn 
gyfeiliornad; ac yn mysg amryw o annghraifftiau a gasgl- 
wyd gan Awstin o'r cyfryw weithrediadau afreolaidd o 
eiddo anian yn ei chyflwr mabaidd, y mae un yn dra nod- 
edig ;—*“ O radd i radd, dechreuais ganfod pa le yr oeddwn, 
a theimlwn ynof ryw ddymuniadau i allu datgan fy ewyll- 
ys i'r rhai oeddynt alluog i'w gwblhau; ond ni's gallwn: 
am hyny y gwingwn ac yr wylwn yn erwin; a phan nad 
ufuddheid i mi, naill ai am nad oeddid yn fy neall, neu am 
y buasai yr hyn a chwennychwn yn niweidiol imi; yna 
y'm llenwid â digofaint at fy rhïeni, neu y rhai a'm magent, 
ac yr ymdrechwn i'w taro, neu eu niweidio hyd ag y gall- 
wn; gan ymddïal arnynt trwy wylo a bloeddio.” Llyfr 1. 
pen. 6—7. Mae y cyfryw gynhyrfiadau afreolaidd ar y 
meddwl, yr ewyllys, a'r blys a welir yn ymddangos mewn ; 


i. SM . 
“a cr. 


trwy ennghraifjt yn Awstin. 175 


mabandod,—yn nghyd a'r digter a'r hunan-ymddïal bach 
sydd yn cael ei amlygu ganddynt pan y'u siommir, pan na 
byddo pawb o'u hamgylch yn ymddwyn yn ol eu tueddiad- 
au hwy, yn deillio oddiar wyrni ein natur, ac yn effeithiau 
y reddf lygredig hono o bechod â'r hon y mae wedi ei 
meddiannu yn drwyadl Nidfelhyn y crêodd Duw ein 
natur ar y dechreu: mewn cyflwr gwaeth na'r eiddo crêad- 
uriaid eraill; yn rhai ieuanc pa rai ni's gwelir dim o'r 
cyfryw anhwylderau; ond yn y rhai y mae cydffurfiad 
rheolaidd a'u greddfau anianol yn ffynnu; ac fel y mae 
marwolaeth torfeydd o fabanod yn profi cyfrifiad pechod 
iddynt, felly y mae y gweithrediadau afreolaidd hyn, yn 
profi fod pechod yn írigo ynddynt. 

2. Mae yr egwyddor drofâaus hon yn gweithredu yn 
eglurach a mwy llwyddiannus, gyda chynnydd ein gallu- 
oedd naturiol, a grym aelodau ein cyrff. “Gwagedd yw 
mebyd ac ieuenctyd.” “ Mewn mebyd ac ieuenctyd, mae 
y meddwl yn ymegnïo yn mhob rhyw weithredoedd gweig- 
ion, dychymygion ffolion, chwantau afrywiog, a geudeb 
mewn geiriau. Mae llyfr cyntaf Cyffesiadau Awstin yn 
esboniad rhagorol ar y testyn uchod ; yn yr hwn y darlunir 
mewn cwynfanau tristion, wagedd ieuenctyd, a'r euog- 
rwydd a dynir gan ddynion arnynt eu hunain trwy hyny. 
Gall rhyw rai feddwl efallai, nad oes dim drwg moesol yn 

. y diniweidrwydd plentynaidd yma. Ond yr oedd y gwr 
da uchod o feddwl gwahanol. “Nid diniweidrwydd yw 
hyn,” eb efe, “ond yr un egwyddor ac ansawdd meddwl, 
wedi ei ddwyn yn mlaen i oedran addfedach, ac achlysuron 
pwysicach, a ymddygant ar bechodau mwy.” A phwy 
sydd yn feddiannol ar barch difrifol i Dduw, ac wedi ei ar- 
gyhoeddi yn eglur o bechod, yr hwn nid yw yn cofio y 
cyfryw weithrediadau yn ei febyd, gyda chywilydd ! 

9. Mae yr afrêoleidd-derau cyffredinol hyn yn cael eu 
dilyn gan bechodau gweithredol; y cyfryw ag sydd yn 
erbyn goleuni natur, archiadau eich cydwybodau, a dylan- 
wad y syniadau byny am ddrwg a da moesol, sydd yn 


176 Dull dychweliad yn cael ei egluro 


anysgaredig oddiwrth alluoedd ein meddyliau. Yn mysg 
y pethau hyn, nyni a allwn grybwyll celwydd yn neillduol. 
Trwy gelwydd yr hudwyd ein natur i bechu gyntaf oll, 
ac y mae math o gelwydd yn mhob pechod. Ac y mae 
hwn yn bechod y mae ieuenctyd yn dra thueddol iddo. 
Mor fynych y llithrir plant i'r pechod yma ar bob rhyw 
achlysur lleiaf! ac mor fynych y ceisiant, trwy gelwydd 
rhagfwriadol, guddio eu beiau, fel y dihangont rhag cosb- 
edigaeth! Cwynai y gwr sanctaidd uchod yn dost, o her- 
wydd y drwg hwn ynddo ei hunon. “Nid oeddwn yn 
gweled O Dduw, i'r fath geubwll o ffieidd-dra y*m bwr- 
iasid oddi ger dy fron di; canys pa beth oedd ffieiddiach na 
myfi, pan y twyllwn athrawon a rhïeni â chelwyddau af- 
rifol, oddiar gariad ar chwarae, a hoffder mewn gwagedd ?” 
Gellid meddwl fod y Salmydd yn myfyrio ar y pechod yma 
sydd mor dueddol ì ieuenctyd, pan weddïai efe gan ddy- 
wedyd, “ Tyn oddiwrthyf ffordd y celwydd.” _ O'r un natur 
y mae mân-ladrattaeth hefyd, i'r hyn y mae plant yn dra 
thueddol, sef cymeryd o eiddo eu rhieni, neu eu goruch- 
wylwyr, yr hyn a fyddo yn waharddedig. _“ Ysbeiliant 
dad neu fam, a dywedant, Nid yw hyn gamwedd.” Diar. 
28. 24. Ac felly y dywedai Awstin, y byddai efe yn arfer 
lladratta oddiar ei rïeni weithiau, naill aì i borthi ei flysiau 
ei hunan, neu i'w rhoddi i'w gymdeithion. 

4. Mae pechod yn ennill tir mewn dynion fel y maent 
yn cynnyddu mewn oedran. Mae trachwant yn ymgryf- 
hau fel y mae dyddiau un yn ychwanegu, ac yn eynnyddu 
yn ei lymder fel y mae dynion yn dyfod yn fwy galluog 
i'w wasanaethu, fel y mae ei offerynau yn nghynneddfau 
yr enaid, peiriannau y synhwyrau, ac aelodau y corff yn 
dyfod o ddydd i ddydd yn fwy gwasanaethgar iddo, ac yn 
fwy tueddol i gydffurfio a'i ysgogiadau. Heblaw hyny, y 
mae gwrthddrychau y chwant yn lluosogi befyd fel y mae y 
dyn yn cynnyddu; a themtasiynau yn cynnyddu gyda ne- 
geseuon y bywyd hwn : ond yn enwedig trwy yreesiampl 
ddrwg a gair yn ymarweddiad llygredig y byd yn gyffred- 


trwy ennghraifft yn Awstin. 177 


inol: ac o herwydd hyn oll, y mae llaweroedd o ieuenctyd 
yn cael eu goddiweddyd gan ryw bechod gweithredol ys- 
geler, y naill ffordd neu y llall; ac i ras attaliol yn unig 
yr ydym yn ddyledus am na baent oll felly.—Am hyny y 
dywedai yr apostol; “ Ond chwantau ieuenctyd ffo oddi- 
wrthynt;” sef y cyfryw chwantau ydynt yn gweithio yn 
effeithiol, ac yn ffynnu yn rymmus mewn ieuenctyd, oni's 
darostyngir trwy ras Duw ; a than ddwys ystyriaeth o hyn 
y gweddïai Dafydd ar Dduw gan ddywedyd, “Na chofia 
bechodau fy ieuenctyd;” a mynych y mae adgoffâad o 
bechodau ieuenctyd yn flinder i rai mewn henaint. Fel 
hyn y cyffesai Awstin yn helaeth, iddo gwympo i bechodau 
mawrion, megis puteindra ac aflendid, yn yr hwn laid y'i 
daliwyd yn hir; ac efe a ychwanega y rheswm canlynol am 
ei gydnabyddiaeth ostyngedig; “Yr wyf yn tystiolaethu y 
pethau hyn O fy Nuw, niditi, ond ger dy fron i'm cyd 
ryw, pwy bynnag o honynt y dichon i'm hysgrifenadau 
hyn ddisgyn i'w dwylaw. Aci ba ddiben? Onid fel y 
gallo pob un a ddarlleno y pethau hyn, ystyried o ba ryw 
ddyfnderoedd mawrion yr ydym i lefain arnat ti.” Y can- 
lyniad o fod dynion yn cwympo i'r cyfryw bechodau mawr- 
ion yw, fod Duw yn cymeryd achlysur oddiwrth hyny 
weithiau, i ddeffrôi eu cydwybodau â dwys ystyriaeth, nid 
o'r pechod hwnw yn unig, ond o'u pechodau eraill hefyd. 
Ac fel hyn y mae y Meddyg mawr yn troi gwenwyn yn 
feddyginiaeth; ac yn gwneuthur i ddynion, fel yr Iuddew- 
on gynt, waeddi allan, “Ha wyr frodyr, beth a wnawn ni 
fel y byddom gadwedig?” Gydag eraill, nid yw namyn 
agoriad drws i ddilyn pechod yn mhellach; y rhai wedi 
unwaith dorri dros y terfynau, a ruthrant trwy yr holl 
weddill rhwystrau, ac a redant i bob rhyw ormod rhysedd ; 
ac i'r pellder mwyaf oddiwrth Dduw, ag y byddo yn bossibl 
eu gwaredu trwy ras. Canys, 

__ 6. Y mae gyrfa arferol o bechu yn diweddu gyda llawer, 
“ y rhai wedi diddarbodi, a ymroisant i drythyllwch, i gyf- 

. lawni pob aflendid yn un chwant,” Mae ymarferiad mewn 


178 Dull dychweliad yn cael ei egluro 


pechod yn dwyn yteîmlad o honaw ymaith ; dull y byd yn 
dwyn ei gywilydd ymaith, a chariad atto yn gwneuthur 
dynion yn awyddus i'w ddilyn. A hyn hefyd a_ bair fod 
cynnifer o gylchoedd amrywiaethol o bechaduriaid yn y 
byd, fel y mae eithafion y naill megys pe cyfiawnhaent 
afrêoleidd-dra tawelach eraill; ïe, y mae y rhai nad ydyw 
eu cyflwr ger bron Duw yn well na eraill, nid yn unig yn 
barod i synu ar y cyfryw eithafion ; ond yn eu gwirffiêiddio 
hefyd. Nid yw y gwahaniaeth yma yn deillio oddiar 
natur, yr hon sydd mor lygredig yn y naill ddyn a'r llall, 
ond oddiar ras attaliol Duw, trwy yr hwn y mae efe yn 
cadw rhai o fewn rhyw derfynau pennodedig dros y rhai 
ni's gollyngir hwynt i fyned; tra y mae efe yn goddef 
eraill i ddisgyn dan y fath gyd-gyfarfyddiad o chwantau a 
themtasiynau, fel y maent yn myned rhagddynt i bob rhyw 
ddrygau. Heblaw hyny, y mae tueddiadau neillduol ì ryw 
bechodau, y rhai a gryfheir yn ol tymheredd y corff; ac y 
mae rhai yn fwy Carostyngedig i demtasiynau oddiwrth eu 
hamgylchiadau allanol, tra mae eraill yn cael eu hyrddio i 
bob rhyw ysgelerder. Mae hen ddyn pechod yr un yn 
“mhawb wrth natur; oras Duw y deillia y gwahaniaeth.— 
Mae efe yn dirgel ddarparu tymher natur well i rai, gan 
eu gwneuthur yn hynaws a thirion, a'u cadw rhag ymhyf- 
rydu mewn syniadau trythyll; ac y mae yn arwain eraill 
trwy yr addysg a dderbyniant, eu galwedigaethau, a'u 
cylchoedd cymdeithasol yn y byd, i ffyrdd annghyson âg 
anlladrwydd amlwg, yr hyn a wrth bwysa eu tueddiadau 
yn fawr. Darlunir hyn yn ardderchog gan Awstin ;— 
“ Caraf di, O Dduw, a diolchaf i ti, oblegyd ti a faddeuaist 
fy ngweithredoedd drwg i mi. I'th ras a'th drugaredd di 
yr ydwyf yn ei brïodoli, dy fod wedi peri i'm pechodau 
doddi ymaith fel iâ, ac am yr holl ddrygau na's eyflawnais,. 
dy ras di a barodd na's gwneuthum. Canys pa beth na's 
gwnaethwn I, yr hwn oeddwn yn caru drygioni er ei fwyn 
ei hunan! Yr wyf yn cydnabod fod y cyfan wedi eu 
maddeu í mi: y drygau a wneuthum, a'r rhai y'm cadwyd. 


irwy ennghraifjt yn Awstin. 179 


trwy dy arweiniad di rhag eu gwneuthur. Pwy, gan ys- 
tyried ei wendid ei hun, a faidd brïodoli ei ddiweirdeb neu 
ei ddiniweidrwydd i'w nerth ei hun, fel y gallo dy garu di 
yn llai, megis pe byddai arno ef lai o angen dy drugaredd, 
trwy yr hon yr ydwyt ti yn maddeu pechodau y vhai a 
ddychwelir attat ti? Canys na fydded i'r hwn a alwyd 
genyt ti, a chan glywed dy lais a ochelodd y drygau a 
gyffesais, fy ngwaradwyddo I, yr hwn a mi yn glaf a 
iachawyd gan y Meddyg hwnw a drugarhaodd wrtho ef, 
ac a'i cadwodd rhag bod yn glaf, neu rhag bod mor glaf.” 
E ddichon y darluniad byr yma o weithrediadau natur 
lygredig, nes ei myned i'r pellder mwyaf oddiwrth Dduw 
ac y gellid ei dychwelyd o honaw, fod yn gymhorth mewn 
rhan i amlygu gwaith ei ras ef tuag attom; trefn yr hwn 
a ystyriwn ni yn bresenol. 

l. Y mae yn aros eto tan ludw ein natur lygredig, 
ychydig wreichion o dân nefol, yr hwn sydd gynnwysedig 
yn yr ymsyniadau hyny o ddrwg a da, o wobr a chosb, o 
bresenoldeb y Duw ollwybodol, o gymhorth i'w gael oddi- 
wrtho, yn nghyd ag ofn ei nerth pan gyffrôer ei ddig- 
ofaint ef: a pha le bynnag y byddo mantais i dderbyn 
addysg oddiwrth weinidogion, y gair, athrawon, neu rìeni, 
ymae y syniadau hyn yn cael eu bywiogi a'u cynnyddu. 
Mae y syniadau hyn yn cael eu cyffrôl gan Dduw mewn 
rhai ieuainc yn aml, fel y maent yn peri iddynt sylwi mewn 
mesur arno, ac ymwneyd ag ef, gan hyny ni's gellir eu 
hystyried fel effeithiau natur yn unig. Gall llawer gofio y 
cyfryw ymweliadau dwyfol â hwy yn eu hieuenctyd. Ac 
ar hyn y dywaid Awstin y byddai efe yn gweddïo yn daer 
ar Dduw fel ei amddiffynwr, pan fyddai efe yn ofni cael ei 
guro yn yr Ysgol; ac yn crybwyll rhai addysgiadau cyff- 
redinol hefyd a dderbyniasai efe o'r Gair; ac o'r unrhyw 
egwyddorion, pan y'i goddiweddwyd gan gystudd trwm, 
ac y taer ddymunai am gael ei fedyddio, fel y gallai fyned 
i'r nefoedd debygasai efe; canys gan nad oedd ei dad yn 
Gristion y pryd hyny, ni's bedyddiasid ef yn ei febyd. Mae 


180 Dull dychweliad yn cael eì egluro 


yr argraffiadau hyn yn gwisgo ymaith gyd a'r rhan fwyaf 
fel gydag yntau, y rhai drachefn ydynt yn syrthio i amryw 
bechodau ysgeler; ond y mae Ysbryd Duw trwy y pethau 
hyn, yn hau yr egwyddorion grasol hyny yn nghalonnau 
rhai, y rhai y mae efe ei hunan. yn eu meithrin yn raddol 
hyd berffeithrwydd. 

2. Mae Duw yn gweithio ar ddynion trwy foddion a)l- 
anol, gan beri iddynt ddwys ystyried eu pellder oddiwrtho, 
a'u perygl o ddisgyn dan eí lidiawgrwydd ef. Mae agos 
yn annghredadwy, oni bai fod profion beunyddiol yn ei 
sicrhau, y modd y bydd dynion fyw dan y Gair, y modd 
yr ymarferant â ffurf o son am Dduw, a chyflawni dyled- 
swyddau crefyddol, eto heb ddyfod.i feddwl yn ddifrifol, 
wastadol am dano ef, neu i ofalu am gwblbau ei ewyllys 
ef! Gan hyny, y mae Duw yn dechreu yma, fel y'u gwa- 
redo oddiwrth awdurdod drwyadl oferedd. _ Mae yn sefydlu 
yn eu meddyliau, syniadau dïanwadal am dano ei hunan, 
drwy y naill foddion neu y llall; megis, 

(1.) Trwy ryw farnedigaethau disymmwth a dychrynllyd, 
trwy ba rai y datguddir ei ddigofaint yn erbyn pechod. 
Felly yr effeithiwyd ar Waldo, pan darawwyd ei gydymaith 
oedd yn cyd rodio âg ef yn y meusydd, yn farw; yr hyn a 
fu yn achlysur o'i ddychweliad ef. Felly y darluniai y 
Salmydd feddyliau dynion pan y'u goddiweddid gan dym- 
hestl ar y môr, anghraiíft o'r hyn a gawn ni yn hanes y 
morwyr oeddynt yn y llong gyda Jonah:—felly hefyd y 
Pharaoh hwnw, yr hwn un diwrnod a waeddai, “ Pwy yw 
yr Arglwydd, fel y gwrandawn I ar ei lais ef?” wedi ei 
frawychu gan daranau a mellt drannoeth, a floeddiai, 
gweddïwch ar yr Arglwydd (tanys digon yw hyn) na 
byddo taranau Duw na chenllysg;” ac y mae y rhan fwyaf 
o ddynion ym teimlo y cyfryw argraffìadau oddiwrth allu 
Duw, ar y naill amser neu y llall; 

(2.) Trwy gystuddiau personol. Mae cystudd yn llefaru 
digofaint yn naturiol; a digofaint yn golygu pechodau; 
cennad Puw i alw pechod i gof "yw cystudd. Amser ys- . 


trwy ennghraifjt yn Awstin. 181 


tyriaeth yw amser adfyd; ac, oddieithr bod dynion wedi 
ymgaledu yn ddirfawr, ni's gallant lai nac ystyried pwy 
sydd yn anfon cystudd, ac i ba ddyben y'i hanfonir. 

(3.) Trwy waredigaethau nodedig, fel y bu gyda Naaman 
y Syriad. Mae gwaredigaethau annysgwyliadwy o ber- 
yglon dirfawr, yn efïeithio yn ddwys ar feddyliau dynion, 
gan eu hargyhoeddi o allu a daioni Duw; ac y mae hyn 
yn peri iddynt gydnabod eu hanheilyngdod eu hunain o'r 
hyn a dderbyniasent, a rhyw effeithiau tymhorol o ddïolch- 
garwch ac ymostyngiad i'r ewyllys dwyfol. 

(4.) Darfu i sylw ar ymarweddiad rhai eraill, achlysuro i 
raì ymofyn i'r achosion a'r dyben o'r cyfryw ymarweddiad 
lawer gwaith; ac y mae hyn yn eu tueddu hwy i ymde- 
bygu iddynt. 

(ô.) Pregethiad neu ddarlleniad gair Duw yw y prif 
foddion o hyn; dyma y moddion a ddefnyddia yr Ysbryd 
Glan yn nechreuad y gwaith yma; trwy y ddeddf y mae 
dynion yn cael eu hargyhoeddi o bechod. 

Yn awr, prin y mae un o'r anghraifftiau hyn o ofal Duw 
am eneidiau dynion, y rhai a amcana efe eu dychwelyd, 
na's dyru y gwr duwiol a grybwyllasom fel annghraifft yn 
barod, ddarluniad o honynt yn ei brofiad ei hunan; gan 
ddangos hefyd trwy ba foddion y'u hattelid, ac y'u gwnelid 
yn aflwyddiannus. Y cyfryw oeddynt y rhybuddion a 
roesai Duw iddo trwy gynghorion ei fam; y cyfryw oedd- 
ynt yr argyhoeddiadau a gafodd efe drwy ei gystudd ei 
hunan, a thrwy farwolaeth cyfaill a chydymaith hoff gan- 
ddo; ac efe a brïodolai aflwyddiant yr holl ymrysoniadau 
hyny, i'w ddallineb naturiol, llygredigaeth ei natur, effaith 
cyfeillach ddrwg, a dull y byd yn y gwledydd y trigai efe 
ynddynt; ond byddai yn rhy faith i ni i roddi yma y dar- 
luniad manol a ddyru efe o'r pethau hyn, er eu bod oll yn 
dra theilwng o ystyriaeth ; canys rhaid i mi addef nad oes 
yn ol yn fy marn I neb o'n Duwinyddion i'w cystadlu ag 
ef mewn sylw manol ar weithrediadau dirgelaidd Ysbryd 
Duw ar feddyliau dynion tuag at, ac yn eu hargyhoeddiad ; 


182 Dull dychweliad yn cael eì egluro 


a phrin y darfu i neb olrhain llwybr y sarff, neu weithred- 
iad pechod gwreiddiol yn nghalonnau dynion, yn ngbyd 
a'r eífeithioliad a roddir i hyny trwy demtasiwn, neu am- 
ryfal achlysuron bywyd, yn debyg iddo ef. Ac efe a 
ddarluniai gyda manylrwydd rbyfeddol hefyd, y ffyrdd, 
drwy ba rai y mae twyll pechod yn ceisio osgoi gwaith 
gras, a'i wrth weithredu, pan y dechreuo gymeryd medd- 
iant o amddiffynfeydd pechod yn y galon. Ac ni's darfu 
ineb ddarlunio yn fwy grymmus, nerth gras buddugol- 
iaethol, yn nghyda dull ei weithrediad a'i ffyniant: a'r holl 
bethau hyn trwy arweiniad yr Ysbryd daionus, a sylw ar y 
gair, a eglurir yn ei brofiad ef eì hunan. 

Pan y mae Ysbryd Duw yn galw dynion i wybodaeth 
achubol o Dduw, y mae yr Ysbryd Glan yn eu hargyhoeddi 
o bechod. Mewn perthynas i natur yr argyhoeddiad yma 
yn gyffredinol, mae yn gynnwysedig mewn sefydlu medd- 
wl ofer pechadur ariawn ystyriaeth o bechod; ac mewn 
argraffu iawn deimlad o bechod ar feddwl dïogel y pechad- 
ur, a nawsweiddio ei serchiadau, fel y byddont yn gyfaddas 
i'w olygiadau. Mae y rhybuddion a grybwyllwyd yn 
flaenorol yn gyffelyb i floeddiadau a roddir ar ddyn mewn 
trym-gwsg ;—y mae efe yn cyffrôi,ac yn cyfodii fynu; 
ond wedi ei lethu gan ddylanwad cwsg, y mae efe yn gor- 
wedd i lawr i orphwyso drachefn, fel y mae Awstin yn ei 
ddarlunio; ond y mae y gwaith yma o argyhoeddiad yn 
aros, ac ni's gall dynion ymryddhau oddiwrtho. 

Gwaith mawr yw sefydlu meddwl ofer dyn dïadgenhedl- 
edig ar iawn ystyriaeth o bechod ; canys y mae tywyllwch 
ac oferedd ei feddwl am ei droi oddiwrtho o hyd. Yr ydym 
beunydd yn gweled yr oferedd yma yn ein plant, ein gwein- 
idogion, a'n perthynasau ; mor anhawdd, mor anmhossibl 
yw sefydlu eu meddyliau ar iawn ystyriaeth o bechod! ni 
ffynna na rhesymau nac annogaethau:—ac y mae “y cryf 
arfog” yn defnyddio ei holl beiriannau i gadw ei eiddo 
mewn heddwch, ac attal y gwaith hwn ; ond y mae Ysbryd 
Duw yn sefydlu y meddwl mewn ystyriaeth 0 bechod; y 


trwy ennghratfft yn Awstin. 183 


mae efe yn argyhoeddi dynion, ac yn trefnu eu pechod o 
flaen eu llygaid, fel y bydd raid iddynt edrych arno i ba le 
bynnag y trôant. Ac felly y dywedai Dafydd, fod ei 
bechod ger ei fron ef yn wastad. Hwy a fynnent daflu eu 
pechodau o'r tu ol i'w cefnau, ac ymryddbau oddiwrth y 
meddwl am danynt; ond y mae saethau Duw yn glynu 
ynddynt. 

Ac megis y mae y meddwl fel hyn yn cael ei sefydlu ar 
yr ystyriaeth o bechod, felly y mae yn rhaid argraffu teim- 
lad o bechod ar y meddwl, neu y gydwybod, hefyd. Ych- 
ydig a wasanaetha myfyrdod noeth ar bechod yn unig. 
Mae yr Ysgrythyr yn darlunio y gwaith yma o argyhoedd- 
iad, fel pe y'i cynnwysid yn benaf mewn teimlad o bechod, 
trallod, gofid, ofn dystryw, a'r cyffelyb; A'r Ysbryd Glan 
yw yr achos effeithiol o hyn oll. Efe yn unig sydd yn 
gwneuthur pob moddion yn effeithiol i'r perwyl yma; canys 
heb ei ddylanwad union-gyrchol ef, nyni a allwn wrandaw 
y gyfraith (trwy yr hon. y mae adnabod pechod) yn cael ei 
phregethu ar hyd ein hoes, ac heb. ein. heffeithio mewn un 
modd ganddi. 

Ac ymae yn deilwng o'n sylw wrth. fyned heibio yma, 
fod Duw yn ei ragluniaeth sanctaidd, yn goruwch-rêoli 
am ;ylchiadau allanol y rhai y mae efe yn bwriadu eu 
galw mewn modd nodedig i'r perwyl hyny. Gwna eu 

. tueddiadau a'u bwriadau; ïe, eu siommedigaethau o'u bwr- 
iadau; lleoedd eu preswylfod, eu perthynasau, a'u holl 
gyssylltiadau mewn bywyd, yn wasanaethgar i'r amcan 
goruchel yma. Felly y mae Awstin mewn modd arbenig 
yn helaeth-yn ei adfyfyrdodau ar Ragluniaeth Duw yn ei 
gludo ef o Carthage i Rufain, ac oddi yno i Milan, lle y 
clybu efe Ambrose yn pregethu; yr byn a fu yn foddion 
i'w argyhoeddi ef; ac yn ei holl draethawd ar hyn, efe a 
ddangosa mewn modd tra godidog ar y naill law, amryw- 
iaeth ei gynlluniau ei hunan, y rhai oeddynt yn wyr-draws 
yn aml; ac ar y llaw arall, arweiniad gwastadol Rhag- 
luniaeth Ddwyfol yn gweithio yn rymmus trwy bob am- 


pr * 
'- 
Mb eh . 


184 Dull dychweliad yn cael eì egluro 


gylchiad tuag at y dyben bendigedig a amcenid erddo ef. 
“'Tydi (eb efe) yr hwn yw fy ngobaith yn nhir y rhai byw, 
fel y'm symmudid o'r naill wlad i'r llall, er iachawdwriaeth 
fy enaid, a gymhwysaist symbylau attaf yn Carthage, fel 
y'm gyrrid oddiyno, ac a osodaist ddeniadau i mi yn Rhuf- 
ain, fel tynnid yno; a hyn a wnaethost (rwy ddynion ydynt 
yn caru bywyd marw mewn pechod; yma yn gwneuthur 
pethau ysgeler; ac yna yn addaw pethau dymunol i fedd- 
yliau ofer, tra yr oeddi; ti er unioni a gwellhau fy ffyrdd, 
yn gwneuthur defnydd dirgelaidd o'u cyndynrwydd hwy 
a'r eiddof finnau.” 

Mae yn rhaid addef fod llawer yn colli holl effeithiol- 
rwydd y cyfryw argraffiadau a'r rhai hyn, ac yn myned yn 
fwy anfad mewn pechod nac erïoed. Felly y dywedai 
Awstin, ei fod ef, ar ol mogu llawer o argyhoeddiadau, wedi 
myned mor war-galed, fel, erbyn ei ddwyn i glefyd, yn yr 
hwn y meddyliai y byddai farw, ac y disgynaii uffern, 
nad oedd ynddo mor dymuniad hwnw am drugaredd a 
gwaredigaeth, yr hwn a deimlasai lawer o flynyddoedd o'r 
blaen mewn peryglon llai; ac fe achlusurir y cyndynrwydd 
yma trwy amrywiol foddion. Yn y rhan fwyaf, y mae yn 
effaith grym eu chwantau eu hunain; canys yn gymmaint 
a bod y rhai hyn yn cael eu hattal yn unig, ac nid eu daros- 
twng, y maent yn ymnerthu wrth eu crôni, ac yn gorlifo 
dros bob argyhoeddiadau. Un diwrnod y maent fel pe gor- 
weddent yn uffern, gan ddychryniadau argyhoeddiadau; 


a'r diwrnod nesaf, y maent yn carlamu tuag yno yn eu. 


pechodau; ond y mae y gwrthgiliad yma yn cael eu gefn- 


ogi yn effeithiol gan eraill yn aml; megis, weithiau, gan 


y rhaia gymerant arnynt fod 'yn athrawon ysbrydol, a 


dysgu dynion am yr hyn ni's dysgasent eu hunain erïoed ; 


y rhai a iachânt eu briwiau yn ysgafn, gan eu troi o'r ffordd. 
Felly y bu gydag Awstin, yr hwn wedi dechreu ceisio yr 


Arglwydd, a gwympodd i gymdeithas a chyfeiliornad y 


Manicheaid, yr hyn a attaliodd ei holl argyhoeddiadau. 
Mae eraill yn cael eu niweidio gan eu cymdeithion ofer, y 


trwy ennghraifjt yn Awstin. 182 


rhai a ymdrechant yn y fan, gyd a'r taerni mwyaf, a than 
rith cyfeillgarwch, i'w tynu yn ol i'r byd. Ac y mae y 
gwr duwiol uchod yn tystio gyd a'r fath daerni yr ym- 
drechai rhai o'i gymdeithion ef ei hudo i'r chwareuydd- 
iaethau a'r cyfarfodydd ofer yn Rhufain. Heblaw hyny 
y mae y braw fydd yn dal meddyliau dynion dan argy- 
hoeddiadau, yn dueddol i wisgo ymaith, wedi i'r enaid. 
ymgynnefino mewn mesur âg ef; eto heb weled unrhyw 
niweid yn debyg o ddilyn hyny. 

Mewn rhai, y mae yr Ysbryd Glan yn gweled yn dda 
ddwyn yr argyhoeddiadau yma yn mlaen i derfyniad ded- 
wydd; ac yn y cyfryw amgylchiad, y mae ymrysonfa fawr 
yn cymeryd lle rhwng eu llygredigaethau a'u hargyhoedd- 
iadau, yn enwedig yn y rhai a ymgynnefinasant â buchedd 
o bechu, neu â rhyw chwant llywodraethol; canys pan y 
mae y ddeddf yn dyfod gyda grym at y gydwybod, y mae 
hi yn gofyn ymadawiad hollawl â phob pechod, dan berygl 
dinystr tragwyddol i'r enaid. Trwy hyn y mae pechod yn 
cael ei gyffroi a'i annog; ac y mae yr enaid yn dechreu 
canfod ei analluogrwydd i ymladd â'r hyn y meddyliai o'r 
blaen ei fod dan ei awdurdod ef yn hollawl. Felly y mae 
pechod yn cymeryd achlysur trwy y gorchymyn i weithio 
pob trachwant mewn dynion; ac y mae y sawl a'u tybiant 
eu hunain yn fyw, yn canfod yn bresenol mai pechod sydd 
yn fyw, a'u bod hwy eu hunain yn feirw. Rhuf. 3. 7. 

Eto, fe gynnyrcha yr argyhoeddiadau hyn rai ymdrech- 
ion ac addewidion i ddiwygio. Mae byn yn annocheladwy, 
er heddychu y ddeddf, yr hon a archai iddo wneuthur hyn 
neu farw ; ond ni pharhâ y cyfryw ymdrechiadau yn gyff- 
redin, ddim hwy nac hyd yr achlysur nesaf o bechod neu 
demtasiwn ; mae y fantais, neu yr annogaeth leiaf a roddir 
i allu tufewnol pechod, yn gwawdio y cyfryw benderfyn- 
iadau oll, a'r enaid yn ymollwng dan awdurdod ei hen 
lywydd. Felly yr adroddai Awstin ei brofiad ei hunan, wedi 
ei argyhoeddiadau mawrion, a chyn ei lwyr argyhoeddiad. 
“ Nid oeddwn wedi fy rhwymo gan unrhyw gadwaen heb- 

N 


186 Dull dychweliad yn cael ei egluro 
Ìaw fy ewyllys haiarmnaidd fy hunan. Cadwai y gelyn fy 
ewyllys yn ei feddiant ei hun yn ddïogel, ac o honaw y 
gwnai y gadwaen â'r hon hon y'm rhwymai; canys o'r 
ewyllys trof âaus y mae chwant annghyfreithlawn yn eael ei 
genhedlu; a' thrwy fynych ymostwng i'r chwant yma, y 
mae arferiad yn cael ei ffurfio; ac ymarferiad heb ei gwrth- 
wynebu sydd yn dyfod yn fath o angenrheidrwydd; trwy 
yr hyn megys cadwaen gydiedig o amryw dorchrwyau, 
y'm daliaieyn dŷn mewn caethiwed blin; ” ac yna efe a 
ddengys mor wanaidd a di-fywyd oedd ei ymdrechiadau i 
ddiwygi io: “ Yr oedd y pwn o bleserau bydol, yn fy nghadw 
ilawr yn ddymunol, fel y cedwir dynion yn eu cwsg; a'r 
meddyliau â'r rhai yr amcanwn ymestyn attat ti, oeddynt 
fel ysgogiadau gweiniaid y rhai a fynnent ddeffrôi o'u 
cwsg, ond a orchfygir gan syrthni, ac a ddisgynant yn ol i'w 
cwsg blaenorol;” ac efe a addefai, er na's gallai, gan rym 
ei argyhoeddiadau, lai na gweddïo am gael ei ryddhau 
oddiwrth awdurdod pechod, eto trwy ffyniant y gallu 
hwnw ynddo, yr oedd rhy w ddirgel ddymuniad ynddo, 
si peidio ymadael â'r ardd, y gweddïai yn ei er- 
—“ Gweddïais arnat ti am ddiweirdeb; a dywedais, 
ŴR yro i mi ddiweirdeb, ond na ddyro hyny eto; canys yr 
Y glin yn ofni i ti fy ngwrando yn rbŷ fuan, a'm gwellâu 
— oddiwrth yr mrad o drachwant yn y fan, yr hwn y 
mynwn ei borthi yn hytrach na'i ddiffoddi.” __ 

Mae yr ymdrechiadau hyn yn cyfodi yn fynych i gy- 
thryblaeth a chy fyngder mawr; GAR YS o dipyn i beth, y 
mae yr enaid yn caelei ddarnio a'i rwygo rhwng gallu 
llygredigaeth a grym dychryn argyhoeddiad; ac achlys- 
urirhyn trwy adnewyddiad argyhoeddiadau blaenorol, a 
thrwy ymweithiad sanctaidd egwyddor o fywyd a nerth. 
ysbrydol yn yr ewyllys, â natur yr hwn y mae yr enaid 
eto yn ddieithr. Y modd hyny y bu gyd ag Awstin, tra 
yroedd efe eto yn ngafael grym pechod, ac yn barod, ar 
bob temtasiwn, i ddychwelyd yn ol i'w drofêydd blaenorol,” 
efe a glybu Politianus yn achlysurol yn darlunio argy- 
hoeddiad dau bendefig enwog, y rhai yn y fan a adawsant 


et 


irwy ennghraifjt yn Awstin. 187 


y byd, ac a ymroisant yn hollawl i wasanaeth Duw. 
Rhyngodd bodd i Dduw wneuthur defnydd o hyn i'w dde- 
ffrôi ef yn fwy, ac hyd yn hod i'w synu.. Sylwedd yr hyn 
a ddywedai efe yw, “Fod Duw wedi gweled bod-yn dda 
trwy yr ymadroddion hyny o eiddo Politianus, ei ddwyn 
i'w ystyried ei hunan, gan beri iddo weled ei ddrygioni ei 
hunan, nes ydoedd wedi ei gythryblu a'i ddyrysu ynddo ei 
bunan yn arswydus.” 

Mae yr effaith yma, meddaf, yn deillio oddiar gyfrannog- 
iad o egwyddor ddirgelaidd o ras i'r ewyllys; yr hon gan 
ei bod wedi ei hamcanu i lywodraethu yn yr enaid, a dde- 
chrena eì hymryson yn effeithiol, i fwrw pechod o'r orsedd ; 
mae yr ysbryd yn awr yn dechreu “ chwennychu yn erbyn 
y cnawd,” gan amcanu at fuddugoliaeth drwyadl. _ Yr oedd 
ymryson rhwng y gydwybod a'r ewyllys, yn ngwyneb yr 
argyhoeddiad noeth yn unig; ond y mae yr ymrysonfa yn 
awr yn yr ewyllys ei bia ; canys y mae gras yn gwrth- 
wynebu y tueddiadau greddfol hyny i bechod, y rhai o'r 
blaen oeddynt yn llywodraethu yn yr enaid. Felly yr yd- 
oedd gydag Awstin :—“Nid oedd yr ewyllys newydd oedd 
yn dechreu ynof, trwy yr hwn y mynaswn dy garu di, O fy 


Nuw, yn alluog etoi ddarostwng fy ewyllys blaenorol, yr 


bwn a gadarnhasid trwy hir barhâad. Felly yr oedd fy nau 
ewyllys, un yn hen, a'r llall yn newydd ; un yn gnawdol, 


_ a'r llall yn ysbrydol, yn ymryson a'u gilydd, ac yn rhwygo 


fy enaid gan annghydfod. Dyma y pryd y deallais trwy 
brofiad, pa beth yw bod y cnawd yn chwennychu yn erbyn 
yr ysbryd, a'r ysbryd yn erbyn y cnawd. Yr oeddwn I fy 
hunan ar y ddau du ; ond yn fwy ar du yr hyn a gymerad- 
wywn ynof fy hunan, na'r hyn a gollfarnwn. Nid oeddwn 
yn fwy o du yr hyn a gollfarnwn, oblegyd fy mod gan fyn- 
ychaf yn goddef yn anewyliysgar, yr hyn yr oeddwn yne ei 
wneuthur yn ewyllysgar.” 

Yn y terfysg enwid, yma, y mae Duw yn ei dawelu yn 
aml trwy ryw air cyfaddas o'r gwirionedd yn mhregethiad 


yr efengyl, neu trwy ryw foddion eraill. Yn nghanol yr 


188 Dull dychweliad yn eael ei egluro 


ystorm yma, y mae efe yn dyfod ac yn dywedyd “Gostega, 
dystawa,” gan ddilyn y gair a'r fath ddylanwad grasol, a 
ddarostyngo rym pechod, ac a wnelo y meddwl yn dawel 
mewn llawn benderfyniad i'w roddi i fynu am byth. Fel 
hyn y bu gydag ef, pan yr oedd fel un wedi gorphwyllo yn 
dyoddef dychryniadau yr Arglwydd, weithiau yn gweddïo, 
weithiau yn wylo, weithiau wrtho ei hunan, weithiau gyd 
a'i gyfeillion, weithiau yn rhodio, weithiau yn gorwedd ar 
y ddaiar, y'i rhybuddid mewn modd anarferol i gymeryd 
llyfr i fynu a darllen; y llyfr oedd yn nesaf atto, oedd 
Epistol yr apostol Paul at y Rhufeiniaid ; yr hwn wedi ei 
gymeryd i fynu a agorodd efe; a'r lle yr agorodd efe gyn- 
taf arno oedd,—“ Rhodiwn yn weddus, megis wrth liw 
dydd; nid mewn cyfeddach a meddwdod, nid mewn cyd- 
orwedd ac anlladrwydd, nid mewn cynnen a chenfigen. 
Eithr gwisgwch am danoch yr Arglwydd Iesu Grist, ac na 
wnewch rag-ddarbod dros y enawd er mwyn cyflawnì ei 
chwantau ef.” Yn y fan, wedi darllen o honaw y geiriau 
hyn, rhoddwyd terfyn ar yr ymrysonfa gythryblus yn ei 
feddwl. Teimlai ei holl enaid trwy rym anfeidrol ras, yn 
cael ei ddarostwng i ewyllys Duw, a'i sefydlu mewn pen- 
derfyniad i lynu wrtho ef, ac ymwrthod â phob pechod, 
gan feddu sicrwydd digonol y llwyddai efe yn hyny trwy 
Iesu Grist. Efe a adroddai hyn yn ddïoed i'w gyfaill yn 
gyntaf, ac wedi hyny i'w fam, yr hyn a fu yn achlysur o 
argyhoeddiadi un, ac o lawenydd annhraethadwy i'r llall. 
Dymai chwi derfyniad yr hanes yn ei eiriau ef ei hun :— 
« Wedi darllen yr adnodau hyn ni's mynnwn ddarllen dim 
yn chwaneg, ac nid oedd eisiau i mi wneyd y pryd hyny; 
eanys ar derfyn yr ymadrodd, ffôodd holl dywyllwch fy 
amheuon ymaith, fel pe buasai ffrydlif o dangnefedd neu 
ddiogelwch wedi ei dywallt i'm calon: a chan nodi y lle 
a'm bys, neu ryw arwydd arall, myfi a'i cauais, ac â wyn- 
ebpryd tawel adroddais yr hyn a wnaed i Alipïus. Ar yr 
hyn y mynegai yntau hefyd, pa beth oedd ar waith ynddo 
yntau, o'r hyn yr oeddwn I yn anwybodus. Efe a ddy- 


— 


trwy ennghraifjt yn Awstin. 189 


munai gael gweled yr hyn a ddarllenaswn; yr hwn pan y'i 
dangosais iddo, a ddarllenodd efe yn mhellach nac y dar- 
llenaswn I; ac ni's gwyddwn I pa beth oedd y canlyniad; 
ond hyn ydoedd,—“ Yr hwn sydd wan yn y ffydd, derbyn- 
iwch :”—yr hyn a gymhwysai efe atto ei hunan, gam ei 
adrodd imi; wedi ei gadarnhau gan y cyngor yma, gyda 
bwriad dïysgog, a thra gweddus i'w foes-weddau ef, yn yr 
hyn y rhagorai efe gymmaint arnaf fì gynt, efe a unwyd â 
mi yn ddïoed. Ar hyn nyni a aethom at fy mam, ac a fyn- 
egasom iddi yr hyn a wnaethid, a hithau a lawenychodd: 
darluniasom y dull o honaw, a'r modd y'i gwnaethid, a 
hithau a lawenychai, a orfoleddai, ac a'th foliannai di O 
Dduw, yr hwn wyt abl i wneuthur erddom ni fwy nac a 
allwn ni ei ofyn nai amgyffred.” Ac e gofrestrai y gwr 
sanctaidd y pethau byn er darostwng ymchwydd balchder, 
medd efe. Gwelwn yn esiampl Alipius mor amrywiaethol 
y mae Duw yn gweled bod yn dda gario ei waith yn mlaen 
mewn dynion ; gan ddwyn rhai trwy argyhoeddiadau cryf- 
ion a chyfyngderau dwysion, cyn y deuant ì dangnefedd ; 
ac arwain eraill yn esmwyth, heb unrhyw gyffro gweledig 
iadnabyddiaeth gadwedigol o honaw ei hun trwy IesuGrist. 

Peth arall sydd yn cyfarfod â dynion dan y gwaith hwn 
o argyhoeddiad, yw ofn ac arswyd am eu cyflwr tragywydd- 
ol: canys, 

(I.) Gan fod argyhoeddiad o bechod yn gyffredin trwy 
y ddeddf, y mae yn cael ei ddilyn yn fynych â theimlad 
ac âg amgyffrediad dwys o'r perygl tragywyddol, i'r hwn 
y mae yr enaid yn agored ar gylrif euogrwydd pechod ; 
canys y mae y ddeddf yn dyfod yn ei holl rym ar y gydwy- 
bod. Gall dynion fod yn hannerog iawn yn eu hufudd-dod 
i'r ddeddf, ond ni bydd y ddeddf. yn hannerog yn ei hym- 
ddygiad tuag attynt hwy. Y mae hi, nid yn unig yn 
argyhoeddi trwy ei goleuni, ond yn collfarnu trwy ei haw- 
durdod hefyd, ac, hyd yn nod, yn lladd y pechadur. Rhuf. 
7.9. 

(2.) Mae yr amgyffrediad yma yn gyffredin yn achlys- 


190 Dull dychweliad yn cael eì egluro 


uro teimladau cyffrôus a dyryslawn yn y meddwl, megys 
gofid a chywilydd. Mewn cywilydd yr amlygodd argy- 
hoeddiad o bechod ei hunan yn gyntaf, ac y mae gofìd yn 
ei ganlyn yn wastadol. Mae ofn digofaint tragywyddol 
hefyd yn gyffredin ; ac y mae hyn yn cadw yr enaid mewn 
caethiwed, ac yn ddilynedig gan drallod Mae y pechadur 
a argyhoeddir felly, yn credu bod bygythiad y ddeddf yn 
wirioneddol, ac yn crynu rhagddo ; ac fe ddylynir hyny â 
rhyw ymholion cythryblus ac anfoddedig am waredigaeth 
o'r wasgfa bresennol, a thrueni dyfodol.—“Pa beth a 
wnawn ni?” Pa beth a wnawn ni fel y byddom cadwed- 
ig? yw ymholiad di orphwys y cyfryw bersonau. Act. 16. 

(5.) Mae hyn yn sicr o yru yr enaid at lawer o ddyled- 
swyddau; megis gweddïo, ymattal oddiwrth bechod, ac 
ymdrechiadau at gyfnewidiad cyffredinol ar yr ymarwedd- 
iad. 

(4.) Nid ydym yn prïodoli yr effeithiau hyn i weithred- 
iadau nwydau dynion yn unig, oddiar yr ystyriaeth resym- 
mol o'u cyflwr, canys gellir gosod y pethau hyn o flaen 
dynion yn y fath fodd, fel na's gallont lai na'u hystyried, 
a'r canlyniadau a ddilyno hyny, eto heb gael eu trim yn 
ddwys ganddynt; am hyny y dywedwn bos y ddeddf yn 
cael ei ddilyn â rhinwedd dirgelaidd oddiwrth Dduw, a 
elwir “ Ysbryd caethiwed,” Rhuf. 8. 15., yr hyn sydd yn 
peri fod ystyriaeth o'r felldith yn argraffedig ar y meddwl, 
ac yn ei lanw weithiau âg ofn ac arswyd, ïe, â dychryn ac 
âg anobaith. 

5) Canfyddir sylwedd y pethau hyn yn gyffiediu yn 
y rhai a ddychwelir mewn ennyd o oedran, ag ydynt yn 
gyfaddas i dderbyn argraffiadau oddiwrth weinidogaethan 
allanol, ac yn enwedigol, yn y rhaì a aethant rhagddynt 
ym mhell mewn pêcliod amlwg; ond ni's gellir pennodì 
unrhyw rêol neu fesur neillduol o honynt, fel yn hanfodol 
angenrheidiol cyn dychweliad: canys nid dyledswyddau 
yw gofid a dychryn, ond yn unig eu bod yn fynych yn 
dilyn argyhoeddiad o bechod, yr hwn sydd yn ddyled- 


nu 


u 


trwy ennghraifjt yn Awstin. 191 


' swydd; nid ydynt yn perthynu i orchymyn y ddeddf, ond 
i'w melldith ; nid ydynt yn rhan o'i gofynion, ond o'i chosb. 
Y mae gofid efengylaidd wedi credu, yn ddyledswydd ;— 
ond am y gofid deddfol yma, effaith melldith y ddeddf, ac 

.nid ei gorchymyn, ydyw. Sylwer hefyd, bod Duw yn 
gweithredu yn benarglwyddiaethol yn hyn oll, ac yn ym- 
drin âg eneidiau dynion mewn amrywiaeth annrhaethadwy 
o ffyrdd. Y mae efe yn arwain rhai heibio i byrth Marw- 
olaeth ac Uffern, i orphwys yn ei gariad; ac yn gwneuthur 
llwybrau eraill yn eglur a hyrwydd ; mae rhai yn crwydro 
yn hir mewn tywyllwch, pan y mae Crist yn cael ei ffurfio 
mewn eneidiau rhai eraill yn yr ymweliad grasol cyntaf. 

(6.) Ond, er nad oes rhyw radd bendant o'r canlyniadau 
hyn o argyhoeddiad yn cael ei osod fel yn angenrheidiol ì 
ragflaenu dychweliad, eto y mae dau beth felly yn gyffred- 
inol; (l.) Y fath argyhoeddiad o bechod, hyny yw, o 
gyflwr o bechod, o yrfa o bechod, ac o bechodau gweith- 
redol, a ddygo yr enaid i lwyr benderfynu, ei fod trwy 
hyny yn wrthddrych melldith y ddeddf, a digofaint Duw ;— 
o leiaf, fel hyn y mae Duw yn “ cydgau dan bechod,” bob 
un y cymera drugaredd arno; canys rhaid yw cau pob 
genau, a gwneuthur pawb yn euog ger bron Duw ;—a heb 
hyn ni ddarfu neb erïoed, ac ni's gwna neb byth, gredu yn 
Nghrist; canys nid yw efe yn galw neb atto, ond y rhai 
ydynt i ryw fesur yn hollol flinedig. neu sychedig, neu yn 
ceisio gwaredigaeth. (2.). Amgyflred prïodol, a barn ben- 
derfynol, nad oes un ffordd o fewn dyfais dyn ei hunan i'w 
chael allan, neu ei allu i rodio ynddi: nac unrhyw fforcd 
arall o drefniad Duw ei hunan, a ddichon waredu yr enaid 
o'r cyflwr y mae ynddo, ond yn unig yr hon a ddarlunir yn 
yr Efengyl gan Iesu Grist. 

(7. Dyledswydd y dyn a argyhoeddwyd fel hyn, yw 
ymofyn am, a derbyn y datguddiad o Iesu Grist, a chyf- 
iawnder Duw ynddo ef. Efe a ddylai addef uniondeb 
dedfryd y ddeddf dan yr hon y dyoddefa; a chyfiawnhau 
Duw yn ei sancteiddrwydd, pa beth bynnag a fyddo y can- 


192 Dull dychweliad yn cael ei egluro 


lyniad iddo ei hunan. Ni's dylai gredu yn fyrbwyll bob 
rhyw beth a gynnygir fel moddion gwaredigaeth; canys y 
mae ofnau ac ofergoelion dynion yn cyflwyno gau ffyrdd 
yn aml yn yr amgylchiad yma. Mae bywyd ac enaid 
Pabyddiaeth yn gynnwysedig mewn dyfeisiau i dawelu 
eydwybodau euog; megys yr offeren, penydiau, ymattal- 
iadau, a'r cyffelyb. Yn wir, y mae deddf sanctaidd Duw 
_ ei hunan yn ymddangos i gydwybodau anianol fel pe cyn- 
nwysai dybiaeth o fod rhyw fath o gyfiawnder deddfol yn 
gyrhaeddadwy trwy welliant buchedd. Mae yn wirnad 
oes gwir ddychweliad heb ymestyniad diffuant at ufudd- 
dod; ond y mae twyll yn y pethau hyn oll, gyda golwg ar 
y dyben yr ymestynir ato; oblegid os bydd i ni bwyso ar 
unrhyw welliant buchedd i'r perwyl hyny, fe'i ceìr fel corsen 
wedi torri, ac e dylla drwy y llaw a bwyso arni. Canys 
er fod y ddeddf yn gofyn ymattaliad oddiwrth bechod, a 
diwygiad buchedd bob amser, nid yw byth yn ei osod allan 
fel peth a ddichon waredu enaid oddiwrth euogrwydd y 
byddo tano eisoes; ac os tueddir y meddwl i. dderbyn ei 
hammodau i'r perwyl hyny, ni's gall namyn cau y dyn 
dan ei melldith. 

Mae yn ddyledswydd hefyd ar bechaduriaid argyhoedd- 
edig ì ochelyd temtasiynau rhwydawl; fel pe na's byddent 
wedi cyrhaeddyd gradd ddigonawl o ofid ae ymostyngiad ; 
canys fel y sylwasom, nid oes unrhyw raddau pennodol 
wedi eu trefnu yn y ddeddf na'r efengyl. Mae eraill yn 
meddwl nad yw y sawl a geisiasant eu perswadio hwy i 
gredu, yn gwybod y fath bechaduriaid mawrion ydynt hwy ; 
eto hwy a wyddant fod Crist yn galw y pechaduriaid mwyaf, 
ac yr ydym yn gwneyd cam a'i ras ef os tybiwn y byddai 
i'r pechodau mwyaf ei wneuthur yn ofer i'r sawl a ddelo 
ato ef. 

Mae dychweliad pechadur yn cael ei gwblhau trwy gen- 
hedliad a gweithrediad ffydd yn Nuw trwy Iesu Grist ; ac 
nyni a ystyriwn hyn mor fyr ac eglur ag y gallwn. 

(l.) Gwaith neillduol yr efengyl yw hyn, ac oedd efe 


trwy ennghraifft yn Aestin. 193 


hefyd, er pan roddwyd yr addewid gyntaf. Y gyfraith a 
ddaeth trwy Moses, ond y gras a'r gwirionedd trwy Iesu 
Grist. (2.) Y mae yn angenrheidiol i'r perwyl yma, fod 
yr efengyl, hyny yw, yr athrawiaeth o honi am brynedig- 
aeth, cyfiawnder, ac iachawdwriaeth trwy Iesu Grist, yn 
cael ei chyhoeddi a'i gwneuthur yn amlwg i bechaduriaid. 
(3.) Dilynir cyhoeddiad yr Efengyl â datguddiad o ewyll-. 
ys Duw, gyda golwg ar ffydd ac ufudd-dod. “ Hyn yw 
gwaith Duw,” y gwaith a ofyna efe, “gredu o honom yn 
yr hwn a anfonodd efe :”—ac y mae yr efengyl yn ein 
dysgu i wasgu y gorchymyn hwn, i gredu yn Nghrist, at 
gydwybodau dynion, trwy ddangos yr ysgelerder dirfawr 
sydd yn perthynu i'r pechod o annghrediniaeth; canys y 
mae yn cynnwys gwrthodiad o dystiolaeth Duw am Iesu 
Grist, yr hyn sydd yr un peth a'i wneuthur ef yn gelwydd- 
og; ac y mae yn ddirmyg ar ei gariad a'i ras at bechadur- 
iaid colledig, yr hyn yw y traha mwyaf a ellir ei gynnyg 
ar y Mawrhydi Dwyfol. (4.) Yn nghyhoeddiad yr efeng- 
yl, fe osodir Crist allan mewn modd neillduol, megys wedi 
ei groeshoelio a'i ddyrchafu i fod yn wrthddrych neillduol 
ein ffydd, ac y mae y cyhoeddiad yma o Grist, yn cynnwys 
gwahoddiad ar bob pechadur argyhoeddedigii ddyfod atto 
ef am fywyd ac iachawdwriaeth.—(5.). Dywedir hefyd pa 
beth yw y dyben o osod Crist allan fel hyn, a'i gynnygi 
ystyriaeth y pechadur, a hyny yw, i'w “ gwared oddiwrth 
eu pechodau,” neu, “ oddiwrth y digofaint sydd ar ddyfod.” 
Cyhoedda yr Efengyl, fod ffordd wedi ei gadael eto, drwy 
yr hon y gallant ddïanc rhag melldith y ddeddf; mai trwy 
yr Iawn a wnaed gan Iesu Grist i gyfiawnder Duw y mae 
hon; ac mai ei ewyllys ef yw, bod i ni ei derbyn ac ym- 
ostwng iddi. (6.) Addawir hefyd, y bydd i bechaduriaid 
argyhoeddedig ar eu crediniaeth yn Nghrist, dderbyn 
maddeuant a chyfiawnhâad, trwy gyfrifiad iddynt hwy o'r 
hyn a wnaeth ac a ddyoddefodd Crist yn eu lle. (7.) Fel 
y llwydder gyda dynion i dderbyn Crist, llenwir yr efengyl 
â rhesymmau, gwahoddiadau, annogaethau, ac addewidion, 


" 


bM Dull dyehweliad yn nae ei egluro 


wedi eu bwriadn i amlygu a datgan cariad, gras, a ffydd- 
londeb Duw yn hyn.—(8.) Yn mysg yr amrywiol ffyrdd 
hyn trwy ba rai y mae Duw yn datgan ei feddwl a'i ewyll- 
ys, y mae yn fynych yn peri ìi ryw air, addewid, neu 
ymadrodd neillduol, lynu yn meddwl pechadur, fel yn yr 
anngrhaifft a grybwyllasom o'r blaen. Trwy hyn y cyffrôir 
yr enaid gyntaf i weithredu y ffydd â'r hon y'i doniwyd; 
ac fel hyn y mae dynion yn cael eu harwain i orphwysfa, 
heddwch a chysur. (9.) Y mae y gweithrediad yma o 
ífydd yn Nghrist yn cael ei dilyn âg ymwneuthuriad trwy- 
adl y galon â phob ufudd-dod sanctaidd, yn nghyd ag 
ymadawiad â phob pechod adnabyddus, can gynnyrchu o 
angenrheidrwydd gyfnewidiad a diwygiad trwyadl ar y 
fuchedd. Gan hyny, ofer ac ynfyd yw gwaradwyddiadau 
rhai, y rhai gan fyw mewn halogedigaeth a bydolrwydd, a 
feiant ar eraill am bregethu cyfiawnhad trwy ffydd, gan 
haeru eu bod trwy hyny yn cau sancteiddrwydd allan. Ond 
ymae yrhai a feiant hwy fel hyn, yn dysgu yn unfryd, 
Mai ofer yw y ffydd nad yw yn puro y galon ac yn diwyg- 
io y fuchedd, nad yw yn wirioneddol, ond mai marw yw, 
ac y bydd i eneidiau dynion gael eu twyllo yn dragywyddol 
os ymddiriedant ynddi. Maent hefyd yn gwasgu yr angen- 
rheidrwydd anhebgorol am sancteiddrwydd cyffredinol ar 
egwyddorion diogelwch, ac â dadleuon gwell na'r rhai a 
honnir gan y sawl a'u cyhoeddant hwynt ar gam ac mewn 
anwybodaeth. (10.) Yr oedd y rhai a ddychwelid at 
Dduw fel hyn yn yr amserau gynt, ar eu proffes o hyny yn 
cael eu derbyn i cymdeithas yr eglwys, ac i gyfrannogiad 
o'i dirgeledigaethau, a chan,mai dyma y ffordd arferol y'u 
dygìd i gymdeithas y ffyddloniaid, yr oedd yn foddion 
effeithiol i beri cariad angerddol yn eu plith hwy oll, ar 
gyfrif eu cyd gyfrannogiad yn ngras ein Harglwydd Iesu 
Grist.* 

* Crybwyllaf yma hanes derbyniad Victorinus, athronydd Platonaidd i 


gymmundeb eglwysig, fel y'i hadroddwyd i Awstin gan Simplicianus. 
Pan ddaeth yr amser yr oedd efe i wneuthur proffes o'i ffydd, yr hyn 


a Moddion Ail enedigaeth. 195 


A dyma yr ail waith mawr o eiddo Ysbryd Duw yn y 
Grêedigaeth Newydd. Dyma ddarluniad crynôawl oí 
ddull yn ffurfio aelodau o gorff dirgeledig Crist:—ond y 
mae yr holl athrawiaeth yma yn cael ei gwawdio yn awr 
gan rai yn ein mysg, er y gwybyddir mai dyma oedd 
athrawiaeth wastadol esgobion dysgediccaf Eglwys Leegr. 
Ac fel y mae yr athrawiaeth wedi ei goganu, y mae pob 
profiad o honi yn cael ei gyhoeddi yn ben-boethni ae yn- 
fydrwydd. Er rhagflaenu balchder yr yspryd ffiaidd yma, 
yn mhrofiad Awstin; oblegyd fel y mae rhai o watworwyr 
yr athrawiaeth hon wedi ymchwyddo mewn tyb fawr am 
eu rhagoriaeth eu hunain, a dirmyg ar bawb a'u gwrthwyn- 
ebant, eto ped ymchwyddent nes ymdorri ar eu traws, fel y 
llyffantyn y chwedl, ni's llwyddent byth a'u mawrygwyr 
hoffaf i gael ganddynt gredu eu bod yn gyfartal mewn 
ffraethder, gras, a dysgeidiaeth, a'r gwr enwog hwnw, yr 
hwn oedd mor nodedig fel amddiffynwr y gwirionedd, a 
goleuni yr oes yr oedd yn byw ynddi. 


yr arferent ei wneuthur yn Rhufain mewn rhyw ffurf bendant eirìau, 
wedi eu dysgu yn y cof, y rhai a draddodid o le uchel yn ngwydd y ffydd- 
loniaid; cynnygiai yr henuriaid i Victorinus gael gwneuthur ei broffes 
yn gyfrinachol, yr hyn oedd yn fath o dynerwch a ganiattêid i rai gwyl 
weithian ; ond efe a ddewisai yn hytrach gael gwnenthur proffes o ffydd 
ei ìachawdwriaeth o flaen yr holl gynnulleidfa; gan ei fod wedi proffesu 
yr hyn a ddysgasai efe mewn rheitheg yn y modd mwyaf cyhoeddus, er 
nad trefn iachawdwriaeth ydoedd hyny. Pa faint llai gan hyny y dylaì 
efe ofni cyhoeddi dy air sanctaidd di ger bron dy braidd gostyngedig ac 
addfwyn; yr hwn nid arswydai draddodi ei areithiau ei hunan o flaen 
forfâoedd afreolaidd! Gan hyny, cân gynted ag yr esgynodd efa ì 
wneuthur eì gyffes, pob un a'i hadwaenai, (a phwy na's adwaenai ef? a'î 
henwai wrth y nesaf atto mewn dull llon gyfarchiadol: a chlywid y gaîr 
Viclorinus yn cael eì swnio trwy y gynnulleidfa, y rhai oeddynt yn barod 
i orfoleddu yn yr olwg arno; ond dystawai pawb yn y fan fe] y gallentei 
glywed ef. Yna efe a adroddai ei gyffes o'r wir ffydd, gydag êofndra tra 
ehanmoladwy ; a phawb oedd yn bresenol a ewyjlysient ei gofleidio yn en 
ealonnau; yr hyn hefyd a wnaethant trwy gariad a llawenydd; canys y 
rhai hyn oeddynt y breichiau â'r rhai y cofleidientef” Gellir dysgu 
llawer am drefn, dysgyblaeth, a chariad gwresog y cyn-gristionogion, yn 
eu cymdeithasau eglwysig oddiwrth y dernyn yma. 


LLYFR IV. 


NATUR SANCTEIDDAAD, A SANCTEIDDRWYDD EFENGYL- 
AIDD YN CAEL EI EGLURO. 


PENNODI. 


Adenedigaeth yn cael ei ddwyn yn mlaen trwy santeiddâad. 


Yn adenedigaeth a dychweliad etholedigion Duw yr 
hwn a ddarluniais o'r blaen, y cynnwysa yr ail ran o waith 
yr Ysbryd Glan yn y Grêedigaeth Newydd.—Ac nid 
dechreu y gwaith yma yn unig y mae efe; ond y mae efe 
yn ei barhau, ac yn ei ddwyn yn mlaen hyd berffeithrwydd, 
yn eu sancteiddâad; natur ac effeithiau yr hyn yr ydym 
i'w ystyried yn awr. 

Yn y bummed bennod o'i epistol cyntaf at y Thessalon- 
iaid, wedi eu hannog at amryw ddyledswyddau efengylaidd 
pwysiw, mae yr apostol yn terfynu â gweddi fywiog dros- 
tynt hŵy, adn. 23., “A gwir Dduw y tangnefedd a'ch 
sancteiddio yn gwbl oll; a chadwer eich yspryd oll, a'ch 
enaid, a'ch corph, yn ddïargyhoedd yn nyfodiad ein 
Harglwydd Iesu Grist.” Y rheswm am hyn yw, am fod 
yr holl rasusau a'r dyledswyddau a ofynai efe yn perthyn 
i'w sancteiddâad ; yr hyn er ei fod yn ddyledswydd arnynt 
' hwy, nid oedd yn hollol yn eu gallu hwy eu hunain, ond 
yn waith Duw arnynt,—gan hyny, efe a weddïai ari 
Dduw eu sancteiddio hwy fel hyn yn gwbl oll, fel y 
cyd-ffurfient â'i orchymynion ef; ac efe a'u sicrhai y 
cyflawnid hyn, trwy grybwyll ffyddlondeb Duw, adn. 24; 
“ Ffy Moe] yw yr hwn a'ch galwodd ; yr hwn hefyd a'i 
gwna.” Ac fel nad “oedd y sicríiad yma yn deillio oddiar 
ddim neillduol ynddynt hwy, ond oddiar ffyddlondeb Duw, 
y mae yn perthynu i'r un graddau ìi bawb a alwyd neu a 


Adenedigaeth yn cael ei ddwyn yn mlaen, &c. 197 


elwir yn effeithiol: hwynt hwy oll a sancteiddir yn drwyadl 
yn anffaeledig, ac a gedwir yn ddiargyhoedd hyd ddyfod- 
iad Crist. 

Dywedir yma mai awdwr sancteiddâad yw Duw. Efe 
yw y ffynnonell dragywyddol o bob sancteiddrwydd ; nid 
oes dim mewn un crêadur, ond yr hyn sydd yn deillio yn 
ddigyfrwng oddiwrtho ef; ac am hyny y dywedir mor 
ynol mai Duw ei hunan yw yr Awdwro hono; os 
na's gwneir y gwaith hwn gan Dduw, ni's gellir ei wneuth- 
ur gan neb arall; gan hyny rhaid ei enhreiu gan Dduw 
ei hunan. Y mae efe yn ei wneuthur o hono ei Mn sef 
o'i ras; trwyddo ei hunan, sef trwy ei allu ei hun ; ac erddo 
ei hunan, sef ei ogoniant ei hun: a hyny mewn modd 
neillduol dan y golygiad o'i fod yn “Dduw y tangnefedd.” 

Prïodolir y teitl yma i Dduw yn fynych; a dywedir eì 
fod yn ein sancteiddio ni fel Duw y tangnefedd, oblegyd 
fod ein sancteiddâad yn ffrwyth ac effaith y tangnefedd 
hwnw âg ef ei hunan, yr hwn a wnaeth efe erddom nitrwy 
Iesu Grist; canys heb olygu y cymmod yma, ni's sanct- 
eiddiai efe nyni mwy na'r angelion cwympiedig dros y rhai 
ni's gwnaed iawn neu gymmod. Yn mhellach; trwy 
sancteiddiad ein natur a'n personau, y mae Duw yn cadw 
yr heddwch hwnw âg ef ei hun mewn gweithrediad; canys 
yn y dyledswyddau a'r ffrwythau o honaw, y mae yr holl 
weithrediadau hyny tuag atto ef, a ofynir mewn cyflwr o 
dangnefedd a chyfeillgarwch, yn gynnwysedig. Sancteidd- 
rwydd sydd yn cadw profiad o heddwch a Duw yn yr 
enaid, ac yn attal y rhwygiadau ysbrydol hyny a achlys- 
urid gan y gweddillion o'n gelyniaeth ; ac yma fe ddywedir 
ei fod ef yn ein sancteiddio ni yn gwbl oll, hyny yw, y mae 
ein holl natur yn ddeiliad y gwaith yma, ac nid rhyw un 
gymneddfo honi; ac fe'i dygir yn mlaen hyd oni's cwblheir, 
ac oni's perffeithir.. Cynnwysir y ddau feddyl- ddrych yma 
yn y geiriau a grybwyllwyd yn barod ; canys fe ddarlunir 
yma yn bendant fod ein holl natur, ein hysbrydoedd, ein 
heneidiau, a'n cyrff yn ddeiliaid y gwaith yma o sancteidd- 


198 Adenedigaeth yn cael eì ddwyn ŷn mlaen 


&ad ; a'r dyben o'r cwbl yw, ein cadw yn ddiargyhoedd yn 
nhangnefedd Duw hyd ddyfodiad Crist. 

Gwaith Duw trwy ei Ysbryd ar ein holl ysbryd, yw 
sancteiddiad, megys y'i darlunir yma; yn deillio o'r cym- 
mod a wnaethpwyd drosom ni gan Iesu Grist, trwy yr hyn, 
wedi ein cyfnewid i'w gyffelybiaeth ef, y'n cedwir yn 
drwyadl mewn heddwch â Duw,.ac y'n diogelir yn ddïar- 
gyhoedd, neu mewn cyflwr o gymeradwyaeth grasol gyd 
ag ef hyd y diwedd. 

Rhaid i ni ystyried yn ddyfal natur y gwaith hwn, a'i 
effaith ; sef ein sancteiddiad, yn nghyd a'r angenrheid- 
rwydd am hyny. Mae pwysfawredd y gwirionedd ei 
hunan, a'r gwrthwynebiad a wneir iddo, yn peri bod hyn 
yn dra angenrheidrol; yn wir ein prif ddyledswydd yn y 
byd hwn yw adnabod yn gymhwys, pa beth yw bod yn 
wir sanctaidd. 

Mae yn ofynol i ni rag-nodi un peth, sef, Bod yr Ysgryth- 
yr yn son am ddau fath o sancteiddiad, Y cyntaf sydd yn 
gyffredinol i bersonau a. phethau, yn eu cyssegriad neill- 
duol i wasanaeth Duw. Fel hyn y sancteiddid yr offeiriaid 
a'r Lefiaid, y tabernacl a'r deml; ond am y llall yr ymdrin- 
wn ni yn bresenol, yn yr hwn y mae y neillduad yma, nid 

y peth cyntaf a wneir, ond yr effaith o honaw. Mae hwn 
yn wirioneddol a thufewnol, trwy g; yfrannogiad o egwyddor 
sanctaidd. 

Mae y sancteiddiad yma o eiddo yr Ysbryd, yn gyssyllt- 
iedig neillduol â, ac yn gyfyngedig i wirionedd a gras yr 
Efengyl; canys planniad yr EL es yn ein heneidiau yw 
sancteiddrwydd. Am hyny y'i gelwir yn Eph. 4. 24. 
OsIOTES TES ALETHEIAS gwir sancteiddrwydd, neu. sanct- 
eiddrwydd y gwirionedd ;—yr hwn a genhedlir trwy yr 
Efengyl, ac sydd yn gynnwysedig mewn cydffurfiad â hi. 
Fel hyn y gweddiai ein Iachawdwr dros ei ddysgyblion, 
gan ddywed yd, “ Sancteiddia hwynt yn, neu drwy dy wir- 
nedd, dy air a, wirionedd.” Ioan 17. 17. Dyma yr 
unig wirionedd a'n rhyddha oddiwmbh bechod a'r ddeddf, i k 


. gg e WR 


irwy sancteiddaad. 199 


gyfiawnder mewn sancteiddârwydd.—Nid yw yn perthynu i 
: natur mae i'r ddeddf. Mae natur yn hollol lygredig a 
gwrthwyneb iddo. Gwir yw fod y ddeddf wedi ei rhoddi 
trwy Moses i ryw amcanion neillduol; ond trwy Iesu Grist 
y daeth pob gras a gwirionedd. | Ni bu, nid oes, ac ni bydd 
byth, y gronyn Nag o sancteiddrwydd yn y byd, ond yr 
hyn gan lifeirio oddiwrth Iesu Grist, a gyfrennir gan yr 
Ysbryd, yn ol gwirionedd ac addewid yr Efengyl. E 
ddichon fod rhyw beth tebyg o ran gweithrediadau ac 
eífeithiau allanol; rhyw beth yn gwisgo ei arwydd luniau, 
nad yw namyn ffrwyth ymdrechiadau dynion eu hunain, 
dan rym eu bargyhoeddiadau; ond nid sancteiddrwydd yw 
hyn, ac nìd yw o'r un natur ag ef, er fod dynion yn dra 
thueddol i'w twyllo eu hunain a'r cyfryw beth. Ac mewn 
gwirionedd, nid oes dim o fewn holl ddirgelwch duwioldeb, 
na cheisia natur lygredig ei ffuantu, o'i choron uchaf, (yr 
hon yw person Crist, wedi ymddangos yn y cnawd) hyd yr 
effaith iselaf o'i ras.. Mynent nad yw yr Arglwydd Crist 
yn ei holl berson namym dyn yn unig —yn ei ufudd-dod 
a'i ddyoddefaint, namyn esampl yn unig; ei fod yn ei 
athrawiaeth i'w gyfyngu o fewn cylch HR EU rheswm 
anianol; ac nad yw y dediddiwydd y mae efe yn ei gyf- 
rannu trwy ei Ysbryd, namyn rhinwedd moesol. Ond y 
mae y dychymmygion isel a chnawdol yma, yn dra an- 
' nheilwng o ras Crist a gogoniant yr Efengyl. Rhinwedd 
moesol yw y peth gorau yn mysg dynion o'r eiddynt eu 
hunain ; mae yn tra rhagori mewn teilyngdod ar holl an- 
rhydedd, elw, a phleserau y byd, ac y mae yn deilwng o 
ystyriaeth, yr addysgiadau a roddwyd mewn perthynas 
iddi, a'r canmoliaeth a roddwyd i'w hardderchawgrwydd a'i 
dymunolleb gan ddoethion paganaidd, y rhai er hyny a 
addefent yn rhwydd fod rhyw beth eto ynddi na's gallent 
ddim ond ei ryfeddu a'i fawrygu heb ei ddirnad ; a rhodd- 
wyd amryw anngrheifftiau nodedig o'r ymarferiad o honi yn 
mnucheddau llaweroedd o honynt, esamplau y rhai, mewn cyf- 
iawnder, dirwest, ac amynedd yn mhob amgylchiad, ydynt 


200. Adenedigaeth yn eael eì ddwyn yn mlaen 


yn cyfodi i fynu yn bresenol er cywilydd i laweroedd a'u 
galwant eu hunain yn Gristionogion,ac a_ gyfodant i'w 
condemnio yn y dydd diweddaf. Ond, y mae tybied mai y 
rhinwedd moesol yma, pa mor ardderchog bynnag a fyddo, 
yw y gwir sancteiddrwydd hwnw y mae credinwyr yn eì 
dderbyn trwy Ysbryd Crist yn ddiraddiad a darostyngiad 
ar ras Crist, ac yn tueddu i beri i ddynion esgeuluso ym- 
ofyn am ran ynddo. A hyn sydd yn peri fod llawer dan 
rith parchu sancteiddrwydd yn dirmygu yr hyn sydd felly 
mewn gwirionedd, gan eu boddio eu hunain âg enw gwag, 
neu ysgerbwd gwywedig o rinwedd, is a gwaelach, fel y 
gwelir yn eu hymarweddiad yn eglur, na chyfiawnder y 
paganiaid: a dylai hyn ein cyffro i fod yn fwy astud yn 
ein hymofynion yn nghylch ei wir natur, fel na byddo i ni 
ein twyllo eia hunain â gau ymddangosiadau i'n dystryw, 

2. Ein dyledswydd yw ymofyn i natur sancteiddrwydd 
efengylaidd, gan fod dirgelwch ynddo annirnadol i lygaid 
doethineb anianol. Nyni a allwn ddywedyd am hyn fel y 
dywedodd Job am ddoethineb;—“O ba le y daw doeth- 
ineb? a pha le y mae mangre deall? canys hi a guddiwyd 
oddiwrth lygaid pob dyn byw.”—“Colledigaeth a marwol- 
aeth sydd yn dywedyd, Ni a glywsom â'n clustiau son am 
dani hi. Duw sydd yn deall ei ffordd hi, ac efe a edwyn 
ei lle hi.—Ac wrth ddyn efe a ddywedodd, Wele, ofn yr 
Arglwydd, hyny ydyw doethineb, a chilio oddiwrth ddrwg 
sydd ddeall.” Hon yw y ddoethineb hôno y mae ei ffyrdd 
a'i thrigias yn guddiedig oddiwrth reswm anianol, a deall 
dynion, am hyny nid yw yn rhyfedd yn y byd ei bod yn 
eael ei gwawdio fel rhyw wag dyb ben-boeth. Ac felly y 
mae yn dygwyddo yn aml, fel yn mysg y Phariseaid gynt, 
mai y rhai mwyaf zelog dros gy Ha Whdeg deddfol, y rhai â 
rodiant mewn ymarferiad dyfal o'u dyledswyddau, ydynt 
y gelynion mwyaf annghymmodlawn i wir sancteiddrwydd 
efengylaidd. Nid ydynt hwy yn ei adnabod, ac am hyny 
y maent yn ei gasâu; maent wedi cofleidio rhyw-beth arall 
yn ei le, ac am hyny yn dirmygu ac yn erlid y gwirionedd. 


írwy sancteiddaad. “— 201 


3. Mae credinwyr eu hunain yn ddyeithr iawn i hyn yn 
aml, naill ai o ran eu dirnadaeth o'i wir natur, ei achosion, 
a'i effeithiau, neu o leiaf, o'u cyfrannogiad eu hunain 
ynddo. Megis na's gwyddom ni o honom ein hunain y 
pethau a weithir ynom ni gan Ysbryd Duw ; felly anfynych 
yr ydym yn rhoddi y sylw a ddylem i'r addysg a rydd efe 
iniynddynt. E ddichon ymddangos yn dywyll mae yn 
wir, gan fod yr holl gredinwyr yn cael eu sancteiddio, eu 
bod hwy heb ddeall yr hyn sydd yn cael ei weithredu, ac 
yn aros ynddynt eu hunain; Ond och! leied a adwaenom 
ni o honom ein hunain; o ba beth yr ydym, ac o ba le y 
mae ein galluoedd naturiol, a'n cynneddfau! Mor ychydig 
a wyddom ni am ein heneidiau byn! A'r ychydig a wydd- 
om, trwy eu gweithrediadau yn unig y'i gwyddom, Gan 
hyny, pa ryfedd yw, ein bod gymmaint yn y tywyllwch am 
y natur newydd yma, yr hon sydd oddi uchod, ac â'r hon ni's 
medda ein rheswm anianol unrhyw gydnabyddiaeth? Mae 
yn newydd; mae yn rhyfedd, mae yn waith goruwch-nat- 
uriol; a thrwy ddatguddiad gornwch-naturiol yn unig y'i 
hadwaenir. Ŵ 

4. Dylem ystyried hefyd nad yw sancteiddrwydd yn 
gyfyngedie i'r fuchedd hon; ond y mae yn ymestyn dros- 
odd i dragywyddoldeb a gogoniant. Ni's gall angau ei 
ddystrywio, na'u hamddifadu o honaw, Mae yn wir fod ei 

. weithrediadau yn ddarfodedig, ond y mae ei ffrwyth yn 
parâu yn dragywydd yn ei wobrwy. Mae y rhai ydynt yn 
meirw yn yr Arglwydd yn gorphwys oddiwrth eu llafur a'u 
gweithredoedd yn eu canlyn hwynt. Nid yw Duw yn an- 
nghyfiawn fel yr annghofio lafur eu cariad. Ni chaiff y 
ffrwyth lleiaf o sancteiddrwydd, eymmaint a rhoddi cwp- 
panaid o ddwfr oer i ddysgyblion Crist, beidio a bod mewn 
coffa tragywyddol. Ni chollir dim; ond cesglir yr holl 
friwion, ac fe'u cedwir yn ddïogel byth. Difeïr pob peth 
arall yn y byd hwn, pa mor deg bynnag y byddo, fel gwair 
a sofl; pan y bydd y gwanaf a'r dirgêlaf o frwythau 
sancteiddrwydd yn cael eu casglu fel aur ac arian i drysor 


202. Adenedigaeth yn cael eì ddwyn yn mlaen 


Duw. Nac ofned unrhyw enaid y collir dim o'i lafur yn 
nyledswyddau sancteiddrwydd, yn yr ymdrechfa fwyaf 
dirgelaidd am burdeb oddifewn, a ffrwythlondeb oddiallan 
mewn marweiddiad pechod, gwrthwynebiad temtasiynau 
mewn hunan-ymwadiad,—yr hyn oll a wyddoch chwi, a'r 
hyn ni's gwyddoch, a elwir drosodd, ac a barhâ yn dra- 
gywyddol yn ei wobrwy. | 

Ond nid hyn yw y cyfan. Fe erys sancteiddrwydd yn dra- 
gywydd yn ei hegwyddor. Mae yn wir y bydd rhai doniau. 
yn darfod, gan y byddant yn ddiangenrhaid mewn cyflwr 
o ogoneddiad; ac fe dderfydd rhai grasusau o ran ryw 
weithrediadau neillduol, megys ffydd a gobaith, can belled 
ag y perthynant i bethau dyfodol ac anweledig; ond yr 
holl rasusau hyny, yn y rhai y mae sancteiddrwydd yn gyn- 
nwysedig, a aresant yn dragywydd yn eu natur bresenol, 
wedi eu coethi hyd berffeithrwydd. Yn ein gwybodaeth o 
honynt, yr ydym yn cael yr olygfa benaf a feddwn o'n cyf. 
lwr tragywyddol mewn gogoniant; ac y mae hyn yn saiÌ 
sicr o gysur, ac yn rhan o'n llawenydd penaf yn y byd hwn. 
Onid yw yn ddefnydd llawenydd annrhaethol, feddwl y 
bydd i'r cyrff gwaelion hyn, wedi eu gwneuthur yn ys- 
glyfaeth i angau, y pridd, a'r pryfaid, a llygredigaeth, 
gael eu hadferu i fywyd ac anfarwoldeb; eu rhyddhau 
oddiwrth gystudd, gwendid, a blinder, a'u doniaw â rhag- 
oriaethau cyffelyb i goríl gogoneddus Crist; yr hyn ni's 
gallwn ei ddeall eto? Onid yw yn llawenydd annrhaeth- 
adwy i ni feddwl y bydd i'r eneidiau hyn gael eu gwaredu 
oddiwrth eu holl dywyllwch, anwadalwch, a dyeithriwch i 
bethau ysbrydol? Ond nid hyn yw y cwbl; ein grasusau 
lesg a barheir, a burir, ac a berffeithir.—Y eariad â'r hwn 
yr ydym yn awr yn glynu wrth Dduw fel ein daioni pen- 
naf, a'r ffydd, trwy yr hon y'n hunir â Christ, fel ein Pen 
tragywyddol; yr hyfrydwch hwnw yn ffyrdd Duw a'i or- 
dinhadau, trwy yr hwn y mwynheir ei bresenoldeb ef; y 
serchawgrwydd hwnw a feddwn at bawb yn y rhai y gwel- 
wn ddelw Crist; yn nghyd a'r egwyddor drwyadl hono o 


trwy sancteidddad. 203 


fywyd ysbrydol, sydd ynom yn bresenol, a burir, a_ber- 
ffeithir, ac a fwynheir i ogoniant. Y sancteiddrwydd hwnw 
a gyrhaeddwn ni yma, y tueddiadau, a'r gogwyddiadau 
meddwl hyny, y galluoedd a'r doniau hyny i ufuddhau i 
Dduw, ac ymlynu wrtho, y rhai ydynt yr awrhon yn ym- 
ryson a phwys eu gwendid a'u hanmherffeithrwydd eu 
hunain, a berffeithir yn ogoneddus i fod yn reddfau dïan- 
wadal, i weithredu ein heneidiau yn annghyfnewidiol yn y 
mwynâad o Dduw; ac y mae hyn hefyd yn dangos i ni o'r 
fath bwys i'w i ni fod yn hyddysg yn athrawiaeth sanct- 
eiddâad, ac uwchlaw y cwbl, i fod yn feddiannol ar y 
sancteiddrwydd yma mewn gwirionedd 

5. Y mae gogoniant ysbrydol a nefol ynddo yn y byd 
hwn. Am hyny y dywedir fod yr Eglwys, merch y Bren- 
in, “oll yn ogoneddus o fewn;” gelwir ei haddurniad tu- 
fewnol â grasusau yr Ysbryd, yn Ogoniant; a chynnydd 
eredinwyr i ogoniant mewn sancteiddrwydd, a elwir “cyf- 
newid o ogonianti ogoniant ;”--o un gradd o ras gogoneddus 
i radd arall. Megys mai hyn, yn nesaf i brydferthwch 
cyfiawnder Crist wedi ei wisgo am danom, yw ein hunig 
brydferthwch yn ngolwg Duw, felly y mae gogoniant gwir 
ysbrydol ynddo; blaen-ffrwyth y nefoedd ydyw; pelydryn 
o oleuni tragywyddol; egwyddor o fywyd tragywyddol, 
a natur drwyadl y cariad hwnw, trwy yr hwn y glynwn 
wrth Dduw yn dragywyddol. 

6. Dyma yr hyn y mae Duw yn ei ofyn yn anesgusadwy 
oddiwrthym ni; ac yn wir dyma y cwbl y mae efe yn ei 
ofyn genym, canys y mae yn cynnwys holl ddyled dyn; 
ac y mae hyny yn ddïau yn peri ei fod yn angenrheidiol i 
ni wybod pa beth ydyw, ac ymofyn yn ddifrifol am gael 
cyfrannogi o hono ; canys pa was, yn meddu rhyw deimlad 
o'i berthynas a'i ddyledswydd, os gwyddai nad yw ei feistr 
yn gofyn ond un peth ganddo, nid ymdrechai ymgydna- 
bod a'r peth hyny, a'i gyflawni! 

Ond ni's dylem ar un cyfrif dybied fod Duw yn gofyn y 
sancteiddrwydd yma genym, fel y gwnelom iawn drwy 


, 


204. Adenedigaeth yn cael eì ddwyn yn mlaen 


hyny dros ein pechodau; er fod yr egwyddor hon wedi 
gwreiddio yn ddwfn yn ein natur, a bod yn ffynhonell ofer- 
goelion rhyfeddol yn mysg Paganiaid a Phabyddion; ac 
ni's gofynir hyn, fel y byddo yn gyfiawnder er ein cyfiawn- 
âad rhagllaw; canys fe'n cyfiawnheir yn rhad, “ trwy ras, 
trwy y prynedigaeth sydd yn Nghrist,” ac nid trwy weith- 
redoedd :—ac nid yw yn ofynol'ychwaith, fel y byddo i ni 
drwy hyny deilyngu bywyd; canys nid yw yr hyn olla 
allwn ni ei wneuthur, yn ddim mwy na'n dyledswydd, ac 
ni's gallwn gyflawni hono, ond trwy ras; ac am fywyd 
tragywyddol, rhad rodd Duw ydyw, ac nid gwobrwy o 
ddyled. Llawer llai y gofynir sancteiddrwydd, fel trwy 
wneuthur mwy na'n dyledswydd, y gallom orhaeddu dim 
ar ran eraill; yn ol cyfeiliornad Eglwys Rhufain, yn yr 
hyn y maent yn rhagori ar holl Phariseaeth yr Iuddewon. 

Mae yn wir fod rheswm anianol yn penderfynu, os nad 
yw yr hyn a ofyna Duw yn angenrheidiol ar un o'r cyfrifon 
hyn, nad yw yn angenrheidiol ar un cyfrif; ac ni's gall 
ddirnad pa ham y dylid cyflawni gweithredoedd da, oddi 
eithr eu bod ar ryw gyfrif yn haeddedigol; canys nid yw 
yn prisio yn awdurdodaeth ei orchymyn; na'r angenrheid- 
rwydd am adnewyddiad ei ddelw ef ynom ni, er cael cym- 
mundeb âg ef yma, a mwyniiad o hono mewn gogoniant; 
nac yn ei ddoethineb yn trefnu ufudd-dod sanctaidd, fel y 
moddion i amlygu ein dïolchgarwch iddo, ac i'w ogoneddu 
ef yn y byd; ond y mae y goleuni achubol cyntaf a dyw- 
ynno i'n heneidiau trwy yr efengyl, yn dechreu ein di 
dwyllo yn hyn; ac nid oes prawf amlycach o'n bod wedi 
derbyn bedydd efengylaidd i'ysbryd yr efengyl, na chyd 
ffurfiad trwyadl ein meddyliau â doethineb Duw ynddi. 

7. Ond, heblaw gorchymyn Duw, nyni a ddylem ystyr- 
ied yr addewidion gwerthfawr a_ wnaeth efe i gyflawni y 
gwaith da hwn ynom. Da y gŵyr yr hwnsydd yn ei 
ofyn genym, nad ydym yn ei feddu ynom ein hunain. Yn 
awr y mae Duw wedi amlhau ei addewidion i'r perwyl 
yma :—Efe a ddywedodd, “ Myfi a dynaf ymaith y galon 


gM . 4 


irwy sancteidddad. 205 


garreg, ac aroddaf i chwi, galon o gig,—calon newydd 
a roddaf i chwi,—ac ysbryd newydd a roddaf o'ch 
mewn chwi,—mi a ysgrifenaf fy nghyfraith yn eich 
calon,—mi a roddaf fy ofn yn eich calon,—ac a barafi 
chwi rodio yn fy neddfau, a chadw fy marnedigaethau.” 
Jer. 31. 38, &c.—Mae yr oll o'n sancteiddâad yn gyn- 
nwysedig yn yr addewidion hyn. Cael ein glanhau oddi 
wrth halogrwydd pechod, cael calon ogwyddedig bob am- 
ser ìi ofni Duw, ac i rodio yn ei ffyrdd ef yn ol hyny, yw 
cael ein sancteiddio, neu fod yn sanctaidd; ac y mae Duw 
wedi addaw yn bendant, wneuthur hyn oll ynom ni. 

Ac yn y fan yma, nyni a allwn droi ychydig o'r ffordd i 
ystyried pa sylw a ddylai fod genym ar y gorchymyn yma ar 
un llaw, a'r addewid ar y llaw arall; ar ein dyledswydd ein 
hunain, ac ar ras Duw. Mynnai rhai ysgaru y pethau hyn fel 
pethau annghysson. Tybiant hwy nad yw gorchymyn yn 
gadael lleiaddewid ; a meddyliant fod addewid yn eymeryd 
ymaith rym awdurdodol gorchymyn. Os ein dyledswydd yw 
bod yn sanctaidd, nid oes le wedi ei adael i ras; ac os eíf- 
aith gras yw sancteiddrwydd, yna nid oesle i ddyledswydd; 
ond firwyth doethineb y enawd yw yr holl ymresymiadau 
yma; mae “y doethineb sydd oddiuchod” yn dysgu peth- 
au amgenach i ni. Mae yn wir fod dyledswydd a gras yn 
wrthwynebol y naill i'r llall mewn cyfiawnâiad, gan eu bod 
yn llwyr annghysson: “Os o weithredoedd,.nid yw o ras 
mwyach ; ac os o ras, nid.o weithredoedd mwyach:” ond 
nid yw ein dyledswydd ni a gras Duw, yn cael eu darlun- 
io yn wrthwynebol i'w gilydd yn un mân yn ein sanct- 
eiddâad ; canys y mae y naill yn tybied y llall. Ac nid 
allwn gyflawni ein dyledswydd yn hyn heb ras Duw; ac 
nid yw Duw yn rhoddi ei rasiun dyben arall, ond fel y 
cyflawnom ein dyledswydd yn iawn. Gall yr hwn a wado 
naill ai bod Duw yn gorchymyn i ni fod yn sanctaidd 
mewn ffordd o ddyledswydd, neu yn addaw gweithredu 
sancteiddrwydd ynom mewn ffordd o ras, wrthod yr holl 
Feibl gyd a'r un prïodoldeb. Gan hyny, os mynwn fod 


Me ì 


206 Adenedigaeth yn cael ei ddwyn yn mlaen, $c. 


yn sanctaidd, mae yn rhaid i ni werthfawrogi y ddau beth 
hyn, y naill cystal a'r llall. Pan yn edrych ar y gorchym- 
yn, dylai ein cydwybodau deimlo eì awdurdod, fel gorch- 
ymyn Duw; canys ufudd-dod yw sancteiddrwydd, ac y 
mae ufudd-dod yn golygu awdurdod y gorchymyn. Rhaid 
i ni hefyd weled a deall rhesymoldeb a dymunoldeb y 
gorchymyn. Mae ein gwasanaeth yn rhesymol was- 
anaeth; ac o gadw ei orchymynion, y mae gwobr lawer; 
ac am hyny yr ydym yn ymhyfrydu ynddo fel y mae yn 
sanctaidd, yn gyfiawn ac yn dda, oblegyd fod y pethau a 
ofyna yn uniawn, yn esmwyth, ac yn hyfryd i'r anian 
newydd; ac nynia fyddwn yn iawn olygu yr addewid, 
pan yn (1) Y byddom yn rhodio dan deimlad gwastadol o'n 
hanalluogrwydd i gydffurfio â'r gorchymyn o ran dim 
cymhwysder ynom ein hunain; canys “ein digonedd ni 
sydd o Dduw.” (2.) Pan fyddom yn mawrygu y gras a ar- 
lwyodd gymhorth ac ymwared i ni. (93.) Pan fyddom yn 
rhoddi ffydd ar weithrediad mewn gweddi a dysgwyliad 
wrth yr addewid, am gyflenwadau o ras i bob ufudd-dod 
sanctaidd.  (4.) Pan fyddo ein llygaid arni mewn modd 
neillduol yn wyneb temtasiynau neillduol, a dyledswyddau 
arbenig, pan ar y cyfryw achlysuron, na byddom yn ein 
boddloni ein hunain ar ryw sylw cyffredinol ar yr addewid, 
ond yn gweithredu ffydd arni mewn modd neillduol am 
gymhorth. 

8. I ddyfod yn nes i'n prif amcan, yr ydwyf yn tystio 
mai yr Ysbryd Glan yw Sancteiddydd uniongyrchol yr holl 
gredinwyr, ac Awdwr eu holl sancteiddrwydd. Tybiaf 
nad rhaid i mi ymdroi i gadarnhau y gosodiad yma; canys 
profais o'r blaen mai efe yw Cyfranydd union-gyrchol pob 
gras dwyfol, ac heblaw hyny, y mae hyn yn cael ei addef 
mor gyffredinol, mai yr Ysbryd Glan yw Sancteiddydd holl 
etholedigion Duw, fel megis nad amheuir y gwirionedd, 
ni raid i ni geisio ei brofi yn mhellach, 


PENNOD Ic. 


Sancteiddâad yn waith cynnyddol. 


Wedi ystyried amryw bethau yn dwyn perthynas a 
sancteiddâad yn gyffredinol, myfia gynnygiaf yn y lle 
nesaf roddi darluniad o honaw, ac yna ei egluro yn fwy 
neillduol. 

Gwaith digyfrwng Ysbryd Duw ar eneidiau y credinwyr 
yw sancteiddâad, yn puro eu natur oddiwrth halogrwydd 
pechod, yn adnewyddu delw Duw ynddynt, a thrwy hyny 
yn eu galluogi oddiar egwyddor ysbrydol a greddfol o ras, 
i ufuddhau i Dduw, yn ol amcan y cyfammod newydd, 
trwy rinwedd bywyd a marwolaeth Iesu Grist. 

Cymeraf i fynu y darluniad cyffredinol yma, ac yn yr 
ystyriaeth o'i rannau, ceisiaf ddarlunio natur ac effeithiau 
gwirioneddol y gwaith hwn, yn enwedig yn yr hyn y ceisir 
ei wadu a'i wrth brofi. 

Profwyd o'r blaen mai gwaith Ysbryd Duw ydoedd, a'i 
fod yn waith gwirioneddol, tufewnol, a grymmus, yn, ac ar 
eneidiau credinwyr, ac y mae yn gwahaniaethu oddiwrth 
ailenedigaeth yn bennaf ar gyfrif y dull o'i weithrediad. 
Mae ailenedigaeth yn cael ei wneuthur yn ddisymmwth, 
ac yn gynnwysedig mewn un weithred grêadwriaethol; o 
herwydd pa ham ni's gall fod graddau ynddo; nid yw y 
naill yn cael ei aileni yn fwy na'r llall; ond, y mae sanct- 
eiddâad yn gynnyddol, ac yn goddef graddiaeth; gall un 
fod wedi ei sancteiddio yn fwy na'r llall, yr hwn er hyny 
sydd wedi ei sancteiddio yn wirioneddol. Fe'i dechreuir 
ar unwaith, ac fe'i dygir yn mlaen yn raddol. 

Fe'n hannogir ìi gynnyddu mewn sancteiddrwydd yn 
aml yn yr Ysgrythyrau, ac fe addawir hyny i ni; felly y 
llefarai yr apostol Pedr, (2 Pedr 3. 18.) “ Na chwympwch 
oddiwrth eich sicrwydd eich hun, eithr cynnyddwch mewn 
gras a gwybodaeth ein Harglwydd a'n Hiachawdwr Iesu 
Grist.” Nid digon yw, bod i ni beidio dirywio yn ein cyf- 


208 Ssancteiddaad 


lwr ysbrydol, ond gofynir i ni ymdrechu am wellau, a 
ehynnyddu mewn gras; a chanmolir hyn yn fawr yn y 
Thessaloniaid, (2 Thess. 1. 9.) sef mawr gynnydd eu ffydd, 
ac ychwanegiad eu cariad: a gelwir hyn, “ cynnyddu gan 
gynnydd Duw,” (Col. 2. 19.) neu y cynnydd hwnw mewn 
sancteiddrwydd, a ofynir, a dderbynir, ac a gymeradwyir 
gan Dduw. 

Nid yw gwaith sancteiddâad yn ei ddechreuad, namyn 
cyffelyb i fwrw had i'r ddaiar, yr hwn ond cael ei feithrin, 
ymae yn ei natur wreiddio, a tharddu .a dwyn ffrwyth. 
Felly y mae gyda bad Duw, yr egwyddor o sancteiddrwydd; 
mae yn fach ar y dechreu; .ond pan y'i derbynir: galon- 
au hawddgar a da, y rhai a wnaethpwyd felly gan Ysbryd 
Duw, a'i fagu a'i feithrin yno, y mae yn gwreiddio ac yn 
dwyn ffrwyth; ac y mae y ddau beth hyn, y planiad cyn- 
taf, a'r cynnydd, o'r Ysbryd; yr hwn a ddechreuodd y 
gwaith da hwn, a'i gorphen hyd ddydd Crist; ac y mae 
efe yn gwneuthur hyn ddwy ffordd. 

Yn gyntaf. Trwy nerthu a chynnyddu y grasusau hyny 
a dderbyniasom ac a ddefnyddiasom. Mae rhai grasusau 
y rhai nid yw eu hymarferiad :yn ymddibynu ar unrhyw 
achlysuron allanol, ond ydynt yn angenrheidiol anhebgor- 
ol, i'r radd leiaf o fywyd duwiol, a hyny mewn ymarferiad 
gweithredol; ac o'r cyfryw y mae fìydd a chariad. Y mae 
graddau yn perthynu i'r grasusau hyn, ac o ganlyniad gell- 
ir eu eynmyddu.. Darllenwn am ychydig ffydd, a ffydd 
fawr: am ffydd wan, a flydd gref; y naill a'r llall yn gyw- 
ir, ae yr un mewn sylwedd, ond yn gwahaniaethu mewn 
graddau. Y mae hefyd gariad gwresog, a chariad sydd 
mewn cydmariaeth yn oer. Telly gan hyny, mae y gras- 
usau hyn yn cael eu cynnyddu yn raddol, yn ngwaith y 
sancteiddâad. Felly y gweddïai y dysgyblion ar i'r Gwar- 
edwr ychwanegu eu ffydd hwynt;—ychwanegu at ei gol- 
euni, lluosogi ei gweithrediadau, a'i gwneuthur yn gref yn 
erbyn pob rhuthriadau; a gweddïai yr apostol*dros yr 
Ephesiaid, ar iddynt hwy fod wedi eu gwreiddio a'u 


* 


yn waith cynnyddol. 209 


seilio mewn cariad; hyny yw, bod iddynt trwy gynnydd 
eu cariad, gael eu sefydlu yn fwy yn holl ddyledswyddau 
eu proffes. Y mae yr Ysbryd Glan yn cryfhau y grasau 
hyn ;— 

1. Trwy eu cyffroi i weithredu yn fynych. Mae tuedd 
mewn ymarferiad i'w cynnyddu a'u meithrin; ac y mae 
Ysbryd Duw yn eu cyffroi i weithrediad trwy gyflwyno eu 
gwrthddrychau prïodol iddynt yn brydlawn, yn neillduol 
yn mhregethiad y gair, ac ordinhadau addoliad dwyfol, er- 
aill. Wrth fod Duw yn Nghrist, addewidion y cyfammod, 
a gwrthddrychau prïodol eraill i gyffroi gweithrediad ffydd 
a chariad, yn cael eu cyflwyno ger bron ein hystyriaethau, 
y mae y grasau hyn yn cael eu tynu i weithrediad. Dyma 
un budd arbenig a ennillwn ni oddiwrth weinidogaeth y 
gair; ac yr ydym yn camgymeryd yn ddirfawr os ydym 
yn meddwl nad ydym yn cael dim llesâad oddiwrth y 
gwirionedd, yn mhellach na'r hyn a gzadwom o honaw yn 
ein cof, (er y dylem lafurio am hyny hefyd,) y'mae ein budd 
pennaf ni yn gynnwysedig yn hyn, bod i ffydd, cariad, a 
grasusau eraill, gael eu cyffroi i'w hymarweddiad prïodol : 
heb yr hyn y byddai iddynt nychu a gwywo; ond trwy 
hyn fe'u cedwir yn fyw; ac fel hyn y mae yr Ysbryd Glan 
yn cymeryd o'r eiddo Crist, ac yn ei fynegiini,ac yn 
“ dwyn ar gof” yr hyn a lefarodd efe. Yma y gorwedd elw 

euddiedig y credinwyr dan yr Efengyl, o'r hyn y dichon 
eu bod hwy eu hunain yn anhysbys. Trwy y moddion yma 
y mae miloedd o weithrediadau flydd a chariad yn cael eu 
tynu allan; y grasusau hyny eu hunain yn cael eu nerthu; 
ac o ganlyniad sancteiddrwydd yn cael ei gynnyddu. Y 
mae efe yn gwneuthur hyny yn wirioneddol a thufewnol. 
Gelwir yr holl rasusau yn “ ffrwythau yr Ysbryd,” efe sydd 
yn eu dwyn hwynt allan o'r cyff a blannodd efe yn y gal- 
on; ac ni's gallwn ni roddi un gras ar weithrediad heb ei 
weithrediad effeithiol ef yn hyny; “Duw sydd yn gweith- 
io ynom ni ewyllysio a gweithredu o'i ewyllys da ef.” Mae 
yr Ysbryd yn preswylio yn y credinwyr, yn cynhyrfu eu 


- ae 
Y WN & 


“ 


210 SSancteiddiad 


UN 


grasusau yn effeithiol i ymarferiad mynych, ac felly yn eu 
cynnyddu a'u cryfhau; ac am hyny, nyni a ddylem fod yn 
hynod o ofalus na thristâom yr Ysbryd daionus hwn, ac 
felly ei annog efi attal ei gynnorthwyon grasol oddi- 
wrthym. 

2. Mae yr Ysbryd Glan yn dwyn y gwaith o sancteidd- 
âad yn mlaen trwy lanw credinwyr â phrofiad o wirionedd, 
gwirfodoldeb, ac ardderchawgrwydd y pethau a gredir. 
Profiad yw ymborth pob gras, ar yr hyn y cynnydda ac y 
ffynna. Mae pob prawf a gaffo ffydd o gariad a gras 
dwyfol, yn ychwanegu at ei maint a'i grym. Ac o herwydd 
hyn y mae Duw yn ymliw â'r eglwys, yn nghylch gwen- 
did ei ffydd, wedi cymmaint o brofiad o'i allu a'i ffyddlon- 
deb:—“Oni wybuoch? oni chlywsoch? Pa ham y dywed- 
wcb, Cuddiwyd fy ffordd oddiwrth yr Arglwydd, a'm barn 
a aeth heibio i'm Duw?” Ac y mae yr apostol yn cadarn- 
hau fod y cysuron a dderbyniasai efe yn brofiadol oddiwrth 
Dduw, yn ei alluogi i gyflawni ei ddyledswydd tuag at er- 
aill mewn trallod ;—canys felly yr ydym yn profi, neu 
mewn gwirionedd yn cymeradwo “ daionus a chymeradwy, 
a pherffaith ewyllys Duw,” gan lawn ymfoddloni ynddo. , 
Mor fynych y mae Dafydd yn calonogi ei ffydd ei hun a'r 
eiddo eraill, drwy goffâu ei brofiad blaenorol! yr hyn hef- 
yd a ddadleuid gan Grist ei hunan yn ei gyfyngder mawr. 
Yr Ysbryd Elen. sydd yn rhoddi ein holl brofiadau ysbrydol 
ini; ei swydd ef yw gweinyddu cysur, fel Dyddanydd 
mawr yr eglwys; ac y mae yn ei weinyddu, trwy roddi 
profiad ysbrydol, bywiog, i gredinwyr o wirfodoldeb, a 
grym y pethau a gredir. Ni's gwn am unrhyw gyfryngau 
eraill o gysur ysbrydol, ac nid yw hwn byth yn pallu. 
Rhodder prawf i'r enaid o gariad a gras Duw yn Nghrist 
Iesu, a bydded ei gyflwr yr hyn a fyddo, ni's gall wrthod 
ei ddyddanu, a thrwy hyn y mae efe yn tywallt cariad 
Duw ar led yn ein calonau, trwy yr hyn y meithrinir ac y 
cynnyddir pob gras. 

3. Y mae efe yn gwneuthur byn trwy sec yn ddi- 


y n' NA * os 


yn waith cynnyddol. 211 


gyfrwng, gynnydd gwirioneddo] ar y grasusau hyn ynom 
ni; megis y crêodd efe hwynt ar y dechreu, felly y mae efe 
yn eu cynnyddu, a thrwy hyn y gwneir y llesg fel Dafydd ; 
y rhai yr oedd eu grasusau yn weiniaid, eu ffydd yn egwan, 
a'u cariad yn llesc, yn dyfod trwy eu llenwi o'r Ysbryd, 
yn gryfion a heinyf. 

Yn ail. Y mae grasusau eraill, ymarferiad y rhai sydd 
yn fwy achlysurol:—nid rhaid eu bod hwy mewn ymarfer- 
iad gweithredol yn barhaus, megys y mae ffydd a chariad 
ifod. Gyda golwg ar y rhai hyn, y mae sancteiddrwydd 
yn cael ei gynnyddu trwy ychwanegu y naill at y llall, nes 
y'n dygir ar lawer achlysur i'w rhoddi oll ar weithrediad; 
ac y mae rhagluniaeth ddoeth Duw yn gwneuthur ei holl 
berthynasau, cystuddiau, profedigaethau, a phob rhyw am- 
gylchiadau yn wasnaethgar i'r dyben yma. Ac y mae hyn 
cael ei orchymyn i ni,—*A hyn yma hefyd, gan roddi 
cwbl ddiwydrwydd, chwanegwch at eich ffydd, rinwedd; 
ac at rinwedd wybodaeth; ac at wybodaeth, gymedroldeb; 
ac at gymedroldeb, amynedd; ac at amynedd, dduwioldeb ; 
ac at dduwioldeb, garedigrwydd brawdol; ac at garedig- 
rwydd brawdol, gariad.” 2 Pedr 1. 5—7._ I'r perwyl yma 
y rhoddwyd yr holl addewidion, ac y mae anian dduwiol 
yn cael ei chyfrannu. Ond, a wna hyny y tro? neu, A oes 
dim yn ychwaneg yn ofynol oddiwrthym ni i'r dyben hyny ? 
Oes, medd yr apostol, y mae yn ofynol i ni roddi cwbl ddi- 
wydrwydd i chwanegu y naill ras at y llall, fel y byddo 
achlysur yn gofyn. Yr amcan yma sydd i holl gystuddiau 
yr eglwys; am hyny y dywedai yr apostol Iago, “Cyfrif- 
wch yn bob llawenydd, fy mrodyr, pan syrthioch mewn 
amryw brofedigaethau, can wybod fod profiad eich ffydd 
chwi yn gweithredu amynedd: ond caffed amynedd ei 
pherffaith waith; fel y byddoch berffaith a chyfan, heb 
ddiffygio mewn dim.” Mae ein holl brofedigaethau dan 
lywyddiaeth Crist, trwy ei Ysbryd; ac y maent wedi eu 
hamcanu i'r perwyl yma, fel y byddo i ffydd gael ei hym- 
arfer, ac amynedd ei rhoi ar waith, a'r naill ras gael ei ych- 


YO WW SS 


212 Saancteiddaad 


wanegu at y llall. Yn wyneb yr amgylchiad yma, y mae 
efe yn ein coffâu yn effeithiol o'n dyledswydd, a pha rasus- 
au a ddylai gael eu rhoddi mewn gweithrediad. | Nyni a 
allwn deimlo tuedd i ymddadleu ynom ein hunain, pa 
un oreu ai gweithredu ffydd, ynte digaloni; ai ymarfer 
amynedd dan brofedigaethau parhaus, ynte ceisio .gwared- 
igaeth mewn ffordd afrêolaidd; yna Efo a bair i ni glywed 
llais o'n hol yn dywedyd, “Dyma y ffordd, rhodiwch yn- 
ddi, pan bwysoch ar y llaw dcehau, neu pan bwysoch ar y 
llaw aswy.” Pan fyddom ni ar ddyrysu, yn methu gwybod 
pa beth i'w wneyd, ac yn barod hwyrach, i ymgynghori â 
chiz a gwaed, efe a lefara wrthym yn effefthiol, gan ddyw- 
edyd “Nage nid hon yna, ond hon yw y ffordd sef gweithredu 
ffydd amynedd, ac ymostyngiad i Dduw.” Ac yn awr, 
gwaith yr Ysbryd yw hyn, yr hwn sydd nid yn unig yn 
rhoddi natur yn yr adenedigaeth a all gynnyddu, ond hef- 
yd yn cyfrannu er ei chynnydd mewn gwirionedd. _“ Myfi 
yr Arglwydd a'i dyfrhaf ar bob monent;” a'r Ysbryd yw 
y dwfr bywiol hwn. Mae Duw Dad wedi cymeryd arno 
ei hunan ofal y winllan hon: “ Myfi yr Arglwydd a'i cad- 
wafnosadydd.” Yr Arglwydd Crist yw Ffynhonell yr 
holl gyflawnder o bob arlwyon; a'r Ysbryd yw yr achos 
effeithiol, trwy yr hwn y'u cyfrennir i ni oddiwrtho ef. Â 
hyn yw y rbeswm pa ham y mae unrhyw ras yn cael ei 
gadw yn fyw am fynyd; ei fod byth yn gweithredu mewn 
unrhyw ddyledswydd, neu ei fod. yn derbyn y radd leiaf o 
gynnydd ar unrhyw bryd. Gyda golwg ar hyn oll y dyw- 
edai yr apostol, “ Byw ydwyf, eto nid myfi, ond Crist sydd 
yn byw ynof fi.” Y mae bywyd ysbrydol yn ei holl weith- 
redoedd, yn deillio yn ddigyfrwng o Grist. 

Nid oes neb a fedd ryw gymmaint o wir ras, na's gall yr 
Ysbryd trwy ei ofal am dano, a'i gyflenwadau iddo, ei ddî- 
ogelu, a'i byg do oddiwrth bob gwrthwynebiadau, gan ei 
gynnyddu i'w gyflawn faintioli, a hyd berffeithrwydd ;— 
gan hyny, “cyfodwch i fynu y dwylaw a laesasant, : a'r 
gliniau a ymolly ngasant;” y mae a wnelom 'a'r un na's. 
dryllia gorsen yssig, ac na's GAU lin yn. mygu) —ac ar. 


yn waith cynnyddol. 213 


y llaw arall, ni's derbyniodd neb erïoed gymmaint o ras 
fel ag y gallo ei gadw am un foment, neu ei roddi ar 
weithrediad unwaith heb dderbyn cynnorthwyon parâus 
yr Ysbryd ; canys hebddo ef ni's gallwn ni wneuthur dim. 
Am ba achos y mae Duw wedi trefnu goruchwyliaeth ei 
ras i gredinwyr yn y fath fodd, fel, tra y maent oll yn byw 
ar gynnorthwyon ei Ysbryd, na's gallant gael achos ar un 
llaw i lesgau, nac ar y llaw arall i ymogoneddu ynddynt 
eu hunain ; rhoddi sylfaen ffydd i bawb, heb roddi achlys- 
ur o ryfyg ineb. 

Terfynaf fy sylwadau ar hyn, gydag ystyriaeth o'r gyff- 
elybiaeth a ddefnyddir mor fynych yn yr Ysgrythyr ddar- 
lunio cynnydd graddol gras a sancteiddrwydd; sef tyfiant 
prennau a pblanhigion. “Byddaf fel gwlith i Israel; efe 
a flodeua fel y lili, ac a leda ei wraidd megis Libanus. Ei 
geinciau a gerddant, a bydd ei degwch fel yr olewydden, 
a'i arogl fel Libanus.” Hos. 14. 5,6. “Tywalltaf fy Ys- 
bryd ar dy had, a'm bendith ar dy hiliogaeth, a hwy a dyf- 
ant megis yn mysg glaswellt, fel helyg wyth ffrydiau 
dyfroedd.” Esa. 44. 3, 4. 

(ì.) Mae egwyddor tyfiant y prennau a'r planwydd hyn 
ynddynt eu hunain. Nid yw eu tyfiant yn deilliaw yn 
ddigyfrwng o gynnorthwy allanol, ond o'u rhinwedd had- 
awl eu hunain. Fel hyn y mae gyda chynnydd sancteidd- 
rwydd: y mae iddo wreiddyn, hâd, neu egwyddor tyfiant 
yn yr enaid. Had anfarwol yw pob gras, ac y mae yn 
cynnwys ynddo egwyddor gynnyddol fywiol:—nid gras 
yw yr hyn ni's medda fywyd, ac egwyddor neu allu tyfawl 
ynddo ei hun; ac am hyny pa ddyledswyddau bynnag a 
gyflawno dynion, dan gyfarwyddyd goleuni anianol, os na 
byddant yn deillio oddiar egwyddor o fywyd ysbrydol yn 
y galon, nid ffrwythau sancteiddrwydd ydynt. (2.) Rhaid 
dyfrhau pren, neu blanhigyn oddiuchod, neu ni's ffynna 
trwy rym ei allu hadawl ei hunan; ond os daw sychder, 
efe a wywa ac a nycha. Am hyny y mae Duw yn prïodoli 

y twfiant yma i'w ddwfrâad ei hunan. “Byddaf fel 


i. 
J . 
o... FN 


214 Sancteiddaad 


gwlith,” ac “ Tywalltaf ddyfroedd,” yw yr achos neillduol 
o honaw ; ac y mae Duw. yn gwneuthur hyn trwy gcyn- 
northwyon neillduol ei Ysbryd. (9.) Y mae tyfiant pren- 
nau a phlanbigion yn ddirgelaidd, ac heb fod i'w ganfod 
namyn yn ei effeithiau yn unig; ni's gall y llygad craffaf a 
dyfalaf ganfod nemmawr o'i ysgogiad; ac yn gyffelyb y 
mae yn nghynnydd sancteiddrwydd. Ni's gellir ei ganfod 
yn uniongyrchol gan y rhai y byddo ynddynt, neu gan er- 
ailla fyddont yn sylwi arno, oddieithr trwy ei ffrwythau 
a'i effeithiau. Mae rhai yn wir, yn enwedig ar amserau, 
yn cynnyddu ac yn ffynnu yn amlwg, gan dyfu “ fel helyg 
wrth ffrydiau dyfroedd :” er fod eu tyfiant ynddo ei hunan 
yn annghanfyddadwy, eto y mae yn eglur eu bod wedi 
tyfu. Felly y dylai pawb o honom fod : ac megis yr haera 
rhai fod planhigion yn tyfu trwy ryw ruthriadau disym- 
mwth, ac achlysurol (yr hyn a ellir ei ganfod weithiau yn 
agoriad blagur a blodau) felly y mae cynnydd credinwyr 
yn gynnwysedig gan mwyaf mewn rhyw weithrediadau 
bywiog o eiddo gras ar ryw achlysuron arbennig, megys 
ffydd, cariad, gostyngeiddrwydd, haelfrydedd, &c.  Tra- 
chefn, y mae prennau a phlanhigion yn meddu egwyddor 
o fywyd ynddynt, ond mor wywedig ac anffrwythlawn fel 
mai prin y gellwch ganfod fod bywyd ynddynt; ac felly y 
mae gyda gormod o gredinwyr: maent oll yn brennau wedi 
eu plannu yn ngardd Duw ; rhai o honynt ydynt yn myn- 
ed rhagddynt yn gynnyddfawr, ac eraill yn nychu dros 
dymhor; ond y mae tyfiant y goreu yn ddirgel iawn. 

Gan hyny, mae yn eglur fod sancteiddâiad yn waith cyn- 
nyddol. Ni's cwblheir ynom ar unwaith fel ailenedigaeth, 
ac nid oes unrhyw raddau a gyrhaeddo yn rhoddi terfyn ar 
ei gynnydd. Gellir rhoddi terfyn ilifiant afon a borther 
yn ddi dor o ffynnon o ddwfr bywiol, cyn iddi gyrhaedd y 
môr, mor hawdd a rhoddi terfyn ar gynnydd gras hyd oni 
chyrhaeddo ogoniant: canys y mae llwybr y cyfiawn fel y 
goleuni, yr hwn a lewyrcha fwy fwy hyd ganol dydd, 
Gellir cymmylu goleuni y boreu dros yspaid, eto ni phalla 


ì y 


yn waith cynnyddol. 215 


nes cyrhaedd perffeithrwydd; felly hefyd y mae gyda llwybr 
y rhai a arweinir gan yr Ysbryd; ac fel y mae doethineb, 
amynedd, a gallu yr Ysbryd yn annrhaethol yn hyn, felly 
y maent yn cael eu mawrygu yn wastadol gan y ihai ydynt 
dan ei driniaethau grasol ef. Pwy a wnaeth unrhyw sylw 
manol ar ei galon ei hunan, a gweithrediadau gras o'i 
mewn i'w dwyn i'w gradd a'i mesur presenol o sancteidd- 
rwydd, nad yw yn mawrygu gofal gwyliadwrus, a gweith- 
rediadau galluog Ysbryd Duw! Nid yw yr egwyddor o 
sancteiddrwydd, fel y mae ynom ni, namyn llesg a di nerth 
ammai ynom ni y mae bi; ond y mae efe yn dïogelu ac 
yn meithrin hon, fel na's gorchfyger gan lygredigaethau a 
themtasiynau. Yn mhlith holl weithredoedd gogoneddus 
Duw, yn nesaf i brynedigaeth drwy Iesu Grist, bydd fy 
enaid yn mawrygu y gwaith hwn o eiddo yr Ysbryd, yn 
diogelu yr egwyddor o sancteiddrwydd ynom ni, fel 
gwreichionen o dan byw yn nghanol y cefnfor, yn erbyn 
yr holl lygredigaetliau a'r profedigaethau trwy y rhai y'i 
gwrthwynebir. Mae llawer o adwyon yn cael eu gwneu- 
thur yn ngyrfa ein hufudd-dod gan ruthriadau pechodau 
gweithredol ; ond y mae efe yn cau'r adwyon hyn, gan fedd- 
ygyniaethu ein gwrthgiliadau, ac adgyweirio ein dirywiad- 
au. Ac y mae yr hwn nad yw yn dal sylw manol ar fodd- 
ion dïogeliad eì fywyd ysbrydol, yn colli llawer o ddydd- 
anwch y bywyd hwnw; ac nid rhan fechan o'n pechod a'n 
ffoledd yw bod yn esgeulus yn hyn. 

Mae pob credadyn wedi ei argyhoeddi o hyn i ryw fesur 
yn ddïau, trwy Ysgrythyr a phrofiad; ac nid oes dim yn 
yr hyn y gallant ei ddysgu yn amlyccach nac yn ngweith- 
rediad eu meddyliau mewn gweddi. “Ysbryd gras a 
gweddïau,” sydd yn eu galluogi hwy i weddïo, y mae efe 
yn darlunio ac yn dynodi yr hyn a weithreda efe ynddynt 
fel Ysbryd sancteiddiad, a phe byddai i ni ddoeth ystyried 
ei weithrediad yn ein calonnau mewn gweddi, nyni a all- 
em ddeall cryn lawer o'i waith ar ein calonnau trwy ras. 
Yn awr gan hyny ymofynwn pa fodd y mae yr Ysbryd 


216 SSancteiddaad 


Glan yn ein dysgu ni i weddïo? (1.) Trwy roddi golwg 
ysbrydol i ni i addewidion Duw, a gras y cyfammod, trwy 
yr hyn y'n dygir i wybod pa beth a ofynom. (2.) Trwy 
ein gwneuthur yn hysbys o'n hangenion, a rhoddi i niy 
fath ddwys deimlad o honynt fel na's gallom oddef heb 
gael ymwared. (3.) Trwy gyfíroi dymuniadau yn y crêad- 
ur newydd am ei ddiogeliad, ei gynnydd, a'i ymgeledd ei 
hunan. Attebiadi hyn yw ei holl waith o sancteiddâad; 
canys ei gymhwysiad effeithiol ef o'r gras a'r drugaredd 
sydd barottôedig yn addewidion y cyfammod trwy Grist 
lesu, ydyw y cyfan; fel hyn y mae efe yn cyflenwi ein 
hangenion ysbrydol; ac yn dodi bywyd ae egni yn y crê- 
adur newydd. Fel hyn y mae ein gweddïau yn fâth o 
dalfyriad, neu eiliad (copy) o waith yr Ysbryd, wedi ei 
roddii ni ganddoef ei hunan. Yn awr ystyriwch am 
ba beth y byddwch yn llafurio yn benaf mewn gweddi; 
Onid am gael gwannychu, darostwng, ac o'r diwedd lwyr 
ddystrywio coríf pechod? Onid am ìi holl rasusau yr Ys- 
bryd gael eu hadnewyddu, eu cynnyddu, a'u cryfhau beun- 
ydd? A pha beth yw hyn oll, ond bod i sancteiddrwydd 
gynnyddu yn raddol yn eich eneidiau, hyd oni ddeloi 
berffeithrwydd ? 

E all y bydd rhyw rai yn barod i ddywedyd, nad ydynt 
hwy yn cael ynddynt eu hunain, nac yn canfod ar eraill, 
fod y gwaith o sancteiddâad yn barhaus gynnyddol; teiml- 
asant hwy ras yn fywioccach amser a fu, nac yn ddiweddar; 
ahyn a bair fod llawer yn cwyno gan eu culni, eu mar- 
weidd-dra, a'u diffrwythder; “O na byddai gyda ni fel yn 
y dyddiau gynt, yn nyddiau ein hieuenctyd! “Myfi a ys- 
tyriaf yr wrthddadl hon, ac a'i symmudaf mor bell, fel na's 
niweidio wirionedd y gosodiad' sydd dan sylw, ac nas di- 
galoner y rhai ydynt heb fod yn atteb yn gyflawn iddo.— 
Gan hyny sylwer, (1.) Mai un peth yw yr hyn y tuedda 
gras yn ei natur ei hunan iddo a'r hyn yw dull cyffredinol 
yr Ysbryd o weithredu; ond, mai peth arall yw yr hyn a 
ddichon gymeryd lle drwy anhwyldeb, afrêoleidd-dra, neu 


- “a 
- m^ i, 


yn waith cynnyddol. 217 


unrhyw rwystr arall a ddichon gymeryd lle yn neiliaid y 
gwaith hwn. Ô dan yr ystyriaeth gyntaf, y mae y gwaith 
yn gynnyddol a ffynniannus; yn yr olaf, y mae y rhêol yn 
ddarostyngedig i eithriadau. Mae plentyn a feddo gyfan- 
soddiad da, ac a gaffo ymborth prïodol, yn myned rhagddo 
ac yn cynnyddu; tra y dichon fod un arall, a gaffo ei anafu 
trwy godymmau, neu y byddo rhwystrau ac anhwylderau 
tufewnol ynddo, yn llesg a digynnydd. , Pan y'n hadgen- 
hedlir yr ydym fel rhai bychain newydd eni, ac yn y 
cyffredin, os porthir ni â “didwylllaeth y gair,” nyni a 
“ gynnyddwn trwyddo;” ond os ymollyngwn dan demtas- 
iynau, i lygredizaethau, esgeulusdra, neu gydymffurfiad 


â'r byd; a yw e yn un rhyfeddod ein bod,yn ddi fywyd . 


ac yn ddi ffrwyth? Digon er cadarnhau gwirionedd yr 
haeriad yma yw, os nad yw y gwaith o sancteiddâad yn 
cael ei ddwyn yn mlaen yn raddol yn mhob un y'i de- 
chreuir ynddo, mae hyny yn gyfíredin yn cael ei achlysuro 
drwy ei esgeulusdra pechadurus ef ei hunan, drwy ei gol- 
eddiad o'i chwantau cnawdol, neu ei gariad at y byd drwg 
presenol, (2.) Un peth yw bod saneteiddrwydd yn ffynnu 
mewn un yn wirioneddol; peth arall yw i'r enaid fod yn 
wybyddus o hyny; a gellir gwahaniaethu y ddau beth hyn. 
Ond cyn y nodwyf y rhesymau am hyn, y mae yn addas 

i mi rag grybwyll un rhybudd angenrheidiol, sef, Megys 
' y cymnygir y rhôol hon er ymwared i'r rhai ydynt mewn 
terfysg yn achos eu cyflwr, nid oes i'r rhai hyny un gyfran 
ynddi, y rhai a allant ddeall pa fodd y mae arnynt pan y 
mynnont; canys os ydynt yn coleddu unrhyw chwant llyw- 
odraethol, os ydys yn byw yn esgeulus o unrhyw ddyled- 
swydd adnabyddus, neu yn yr ymarferiad o unrhyw ffordd 
dywyllodrus; os ydynt yn goddef i'r byd ddifa cynnydd 
mwyaf dymunol eu heneidiau, neu ffurfioldeb i fwytía 
bywyd eu dyledswyddau,—nid oes genyf ddim i'w gynnyg 


iddynt hwy, i brofi y gall sancteiddrwydd gynnyddu, er 


na's gallant hwy ddirnad hyny; canys yn ddiammeu ni's 
gall ei fod yn cynnyddu, ond dirywia fwy fwy. Rhaid 
s dM 


$ 


218 SSancteiddâad 


deffrôi y cyfryw rai trwy lymder, fel dynion wedi ewympo 
i hun-glwyf marwol; rhaid eu cipio fel pentewynion o'r 
tân, rhag i'w diwedd fod yn dywyllwch a gofyd tragyw- 
yddol. Ond am y rhai ydynt yn rhodio gyda Duw yn 
ddiffuant a gostyngedig, gellir rhoi llawer o resymau i'r 
cyfryw er dangos y gall sancteiddrwydd fod ar gynnydd 
ynddynt hwy, er eu bod hwy eu hunain heb ganfod hyny; 
canys yn gymmaint a'i fod yn addawedig mewn cynnifer o 
addewidion efengylaidd, y mae yn wrthddrych prïodol 
ffydd, neu yn beth i'w gredu. Esboniad Duw ar y cyf- 
ammod yw ei addewidion ef; ac y mae eu cwblsad yn 
ymddibynu ar ffyddlondeb Duw, ac nid ar ein profiad ni o 
hyny. Gan hyny, lle nad ydym ni yn rhoddi tramgwydd 
amlwg ar y ííordd, nyni a allwn, ac a ddylem gredu eu 
bod yn cael eu cwblhau ynom ni, er nad ydym ni yn meddu 
profiad parhaus o hyny. Trachefn: Ein dyledswydd ni 
yw cynnyddu mewn sancteiddrwydd; ac nyni a ddylem 
gredu y bydd i Dduw ein cynnorthwyo yn yr hyn a ofyna 
genym, a'i fod yn gwneuthur hyny pa fath bynnag yw ein 
teimladau presenol ni; ac y mae yr hwn a allo gredu cyn- 
nydd sancteiddrwydd ynddo ei hunan ar y seiliau yma, er 
na byddo yn meddu rhyw brofiad teimladwy o hyny, yn fy 
marn I, mor ddïogel, os nid dïogelach ei gyflwr, na'r hwn 
'drwy weithrediad bywiog serchiadau ysbrydol, a fyddo yn 
fwyaf teimladwy o hyny; canys y mae yn sicr nad yw y 
cyfryw un yn lluddias cynnydd sancteiddrwydd ynddo ei 
hunan yn wirfoddol; ac nad yw mewn perygl i'w feddwl 
gael eì wag ddyrchafu, ac felly fyned yn ddïofal yn 
nghylch hyny fel eraill; oblegyd tra yr ydym yn byw trwy 
ffydd, ac nid trwy deimlad mewn un modd, nyni a fyddwn 
yn ostyngedig, ac yn oíni yn wastadol: a'r cyfryw un, pan. 
na's canfydda Fnddo ei hunan brawf o'r hyn a ddymuna 
fwyaf, a fydd yn ofalus yn wastadol, na's gŷr hyny. yn. 
mhellach oddiwrtho. 
Un rheswm am y anhaw Wet yma yw, bo ; 


j 
gM, Ab j 
Ng AM ŵ 


yn waith cynnyddol. 219 


am hyny, megys y mae gwirfodoldeb a hanfod sancteidd- 
rwydd mewn rhai, y rhai eto ni's gallant ganfod dim o hyny 
ynddynt eu hinain,—felly, efe a ddichon gynnyddu yn yr 
unrhyw ddull cyfriniol, o ran ei raddau, yn y rhai ni's gall- 
ant eì ganfod: ac am hyny, megys y mae yn nghynnydd 
planhigion, er ein bod yn canfod yn amlwg fod y rhai tyf- 
adwy wedi tyfu, eto na's gallwn ganfod eu tyfiant; ac 
megys y dywedodd yr apostol wrthym, mai megys 
y mae y dyn oddi allan yn llygru, felly y mae y 
dyn oddi fewn yn cael ei adnewyddu o ddydd i ddydd. 


Mae y dyn oddiallan yn llygru trwy y nychiadau 


naturiol hyny, a duedda i'w ddattodiad beunydd; eto y 
mae.y nychiadau hyny yn annghanfyddadwy o'r braidd 
weithiau; mae yn hawsini wybod ein bod wedi gwan- 
nychu, na gwybod pa bryd, neu pa fodd. Felly y mae y 
mae y dyn oddi fewn yn cael ei adnewyddu trwy ras. Mae 
hyn yn cael ei ddwyn yn mlaen trwy y fath foddion dir- 
gelaidd, fel y mae-yn anhawdd iawn canfod ei gynnydd 
na'i adfeiliad; ac eto mae yr hwn sydd yn esgeulus o ym- 
ofyn i hyn, yn dra anmhenderfynol am ei rodiad gyda 
Duw: ni's gŵyr tua pha le y mae yn ei ffordd, pa un a'i 
nes a'i pellach o ben ei daith nac oedd efe o'r blaen. Ys- 
grifener y cyfryw ddyn yn gristion diffrwyth a digynnydd, 
yr hwn ni's geilw ei hun i gyfrif am ei gynnydd neu ei 
— nychdod mewn gras. 

TTrachefn: E ddichon i brofedigaethau dyrus, neu lygr- 
edigaethau grymmus, gyffrôi a therfysgu yr enaid cym- 
maint fel na's gallo ffurfio iawn farn am ei gynnydd. _E 
ail y llong ar y môr, gael ei lluchio yn y fath fodd gan y 


dymhestl, fel na's gall y morwyr medrusaf ganfod yn sicr . 


pa un a ydynt yn gwneuthur dim ffordd a'i peidio, tra ond 
odid, y maent yn cael eu cludo rhagddynt yn gyflym a 
llwyddiannus. Yn y cyfryw amgylchiadau, y mae gras yn 
gweithredu yn bennaf mewn gwrthwynebiad i'w elyn, ac 
felly nid yw ei gynnydd mewn ystyriaethau eraill mor eg- 
lur, efallai. Os gofynir, Pa fodd y gallwn ni wybod fod 
gras yn ffynnu mewn gwrthwynebiad i lygredigaethau 


220 Siancteiddaad 


a phrofedigaethau? Myfi a attebaf, Mai megys yv mae 
gwyntoedd mawrion weithiau yn wasnaethgar ìi ffrwythlon- 
rwydd prennau; felly y mae llygredigaethau a_phrofedig- 
aethau i ffrwythlonrwydd gras. Mae y gwynt yn taro yn 
llymdost ar y pren, yn dyrysu ei ganghenau, yn chwythu 
ymaith ei flagur, yn ysgwyd ei wraidd, ac yn bygwth ei 
lwyr ddystrywio, ond trwy hyn y mae y ddaiar yn cael ei 
rhyddau o'i amgylch,a'r pren yn gwreiddio yn ddyfnach, 
yrhyn sydd yn ei wneuthur yn fwy ffrwythlawn, er na's 
dwg ffrwyth gweledig hyd yn mhen yspaid ar ol hyny. 
Mae yr enaid yn cael ei anmharu yn ddirfawr yn rhuthr- 
îadau profedigaeth a llygredigaeth arno; ond yn y cyf- 
'amser y mae efe yn lledu ei wraidd yn ddirgelaidd mewn 
gostyngeiddrgydd, hunan-ffieiddiad, mewn llafur ffydd a 
chariad gwastadol, am y gras hwnw, trwy ba un y mae 
sancteiddrwydd mewn gwirionedd yn cynnyddu; ac fel hyn 
parottoir y ffordd i ffrwythlonrwydd gweledig mewn amser 
a ddaw: canys y mae Duw, yr hwn yn ei anfeidrol ddoeth- 
ineb sydd yn llywio holl fywyd gras trwy ei Ysbryd, yn 
cyfnewid ei weithrediadau yn y fath fodd, fel nad yw yn 
hawcd olrhain ei lwybrau. Hwyrach fod gwaith gras 
wedi ei amlygu ei hunan yn fawr yn y serchiadau; ac am 
hyny y mae rhai yn teimlo parodrwydd mawr i, a hyfryd- 
'wch mawr mewn dyledswyddau sanctaidd;.canys y mae y 
serchiadau yn fywiog yn gyffredin yn ieuenctyd proffes: 
ond e all yr Arglwydd weled yn dda droi ffrydiau gras i. 
ryw gyfeiryd arall. Efe a wel fod yr ymarferiad o ostyng- 
eiddrwydd, duwiol dristwch, ac ymrysoniadau dyfal â'r 
profedigaethau yn fwy ahgenrheidiol: gan hyny efe a 
drefna ei oruchwyliaethau yn y fath fodd, trwy gystuddiau, 
' profedigaethau, neu ryw amgylchiadau yn oes y Cristion, 
fel y bydd iddo gael gwaith newydd i'w wneyd, ac felly'y 
byddo i'w ras gael ei droi at orchwyl newydd. Ac yn hyn, : 
e ddichon na chanfyddant yr un teimlad bywiog yn eu 
serchiadau a chynt; am ba achos y maent yn barod i ben- 
_ derfynu fod eu gras yn adfeiliedig, pan mewn gwi 


nag 


yn waith cynnyddol. 221 


y mae y gwaith o sancteiddâad yn ffynnu, ac yn cael ei 
ddwyn yn mlaen yn llwyddiannus. 

(9.) Addefir fod adfeiliadau mawrion ar ras a sancteidd- 
rwydd, yn cymeryd lle mewn amryw bersonau, a hyny am 
dymhor maith. Mae tystiolaethau digonol o hyn yn yr 
Ysgrythyrau, a chadarnheir yr unrhyw yn helaeth trwy 
brofiadau ein hoes bresenol. Gan hyny, a ddywedwn ni 
nad oes gwir sancteiddrwydd lle y mae y cyfryw adfeil- 
iadau i'w canfod? Na atto Duw! ond yn hytrach, nyni a 
ddylem chwilio pa fodd. y mae hyn yn cymeryd lle, gan ei 
fod mor annghyson â'r cynnydd graddol ar sancteiddrwydd, 
am yr hwn y soniasom o'r blaen. Sylwer gan hyny, fod 
yr adfeiliadau hyn yn achlysurol, ac allan o drefn natur; 
anhwylderau ein cyflwr ysbrydol ydynt, wrth y rhai ni's 
dylid ei fesur. A ydych chwi yn farwaidd ac oeraidd 
mewn dyledswyddau, yn gyndyn i weithredoedd da, yn 
ddïofal am eich calonnau, ac yn gogwyddoat y byd? Nid 
yw y pethau hyn yn perthynu i'r cyflwr o sancteiddâad, 
ond clefydau, ac anhwyldêrau yn eich cyfansoddiad ys- 
brydol ydynt; ac er mai gwaith yr Ysbryd Glan, fel yr 
achos effeithiol o honaw, yw ein cynnydd mewn sancteidd- 


rwydd, eto y mae yn waith i ninnau hefyd mewn ffordd o. 


ddyledswydd. Efearag-nododdinipa beth a ddysgwylia 
efe oddiwrthym mewn trefn i ddygiad y gwaith yn mlaen 


' yn rheolaidd hyd berffeithrwydd, esgeulusiad o'r hyn, 


a bair attalfa ar ei gynnydd ; ond os coleddwn ni unrhyw 
ymarferiadau pechadurus, yn enwedig pan fyddont yn ad- 
nabyddus, ac yn fynych, e fydd diggwiad cyffredinol. Mae 
afiechyd mewn unrhyw ran adfywiol o'r corff, nid yn unig 


yn gwannychu y rhan hôno,ond yn llygru yr holl gyfan- | 


soddiad; felly y mae meithrin unrhyw chwant neillduol, 
yn llygru yr holl iechyd ysbrydol, ac yn gwannychu yr 
enaid yn holl ddyledswyddau ufudd-dod. Heblaw hyny, 
y maerhyw bethau yn ofynol oddiwcthgau fel y ffynno 
sancteiddrwydd ; megys yr arferiad dyfal o'r moddion a'r 


| ordinhadau aU i'r perwyl hyny; cyflawniad prïodol î 


Ea 


Wa £F AU m 5. «UD 


222 Sancteiddâad yn waith cynnyddol. 


o'r dyledswyddau gorchymynedig, yn eu tymhor cyfaddas ; 
yn nghyd a pharodrwydd i roddi pob gras neillduol ar 
weithrediad yn yr amgylchiadau prïodol iddo; ac os es- 
geuluswn ni y pethau hyn, heb ofalu am y moddion na'r 
dyledswyddau, nac am roddi gras ar weithrediad prïodol, 
nid rhaid i ni ryfeddu os gwelwn ein hunain yn nychu ac 
yn adfeilio; ïe, “yn barod i farw.” 

Wedi amddiffyn y gosodiad yma, ychwanegaf sylw byr 
mewn ffordd o addysg oddiwrtho. 

Os ydyw sancteiddrwydd y cyfryw waith cynnyddawl 
yn ei natur ei hunan; os amcan yr Ysbryd Glan yw bod 
ìddo gynnyddu mwy fwy trwy yr arferiad o foddion, yna 
dylem ninnau barhau yn ein diwydrwydd i'r un dyben a 
bwriad. Gofynir i ni roddi ewbl ddiwydrwydd i ychwan- 
egu neu gynnyddu gras, (2 Pedr 1. 5.) ac nid hyny yn 
unig, ond dangos yr un diwydrwydd hyd y diwedd, Heb. 
6.11. Os llaesu dwylaw a wnawn ni, neu esgeuluso ein 
dyledswydd, ni's dygir y gwaith o sancteiddâad yn mlaen 
yn ffordd gras. Y mae tri pheth yn peri SW rhai yn es- 

geuluso y ddyledswydd yma. 

*. l. Tyb ryfygus eu bod eisoes yn berffaith. Mae rhai 
yn ymhonni o hyn mewn hunan-dyb falchaidd ac ynfyd, 
dinystriol i holl natur y ddyledswydd o sancteiddrwydd 
efengylaidd, yr hyn o'n tu ni sydd yn gynnwysedig yn ein 
cydsynied ewyllysgar â'r gwaith grasol a ddygir yn mlaen 
hyd y mesur appwyntiedig i ni. Os ydyw hyn wedi ei 
gyrhaeddyd eisoes, dyna ben ar bob ufudd-dod efengyl- 
aidd, a dynion yn dychwelyd at y ddeddf drachefn er eu 
dystryw. Gwel Phil. 3. 12—14. Dyru yr apostol ddar- 
luniad godidog o natur ein hufudd-dod yn y geiriau 
crybwylledig. Ymwrthodir â'r dyb o berffeithrwydd di- 
bechod yn y fuchedd hon, fel peth anngbyraeddadwy. Y 
dyben yr amcenir atto, yw gwynfydedigrwydd a gogon- 
iant: a'r fordd atto yw, parhau i ddyfal ddilyn, ymwthio ac 
ymestyn tuag atto: a hyny gyd a'r diwydrwydd.mwyaf. 
2. Tybiaeth ffol, gan ein bod mewn cyflwr o ras, na's 


. Credinwyr yn unig wrthddrychau sancteiddiad. 229 


rhaid i ni fod mor bryderus (so[ici6ous) yn bresenol, yn 
nghylch manylrwydd sancteiddrwydd, ag oeddym gynt, 
pan yn amheus am ein cyflwr. Ond, os ydyw y dyb yma 
yn ffynnu mewn neb, ac yn cael dylanwad arno, y mae gan- 
ddo achos dwys i ammeu, a gafodd efe ras erïoed ai peidio. 
“Y dyb hon nid yw oddiwrth yr hwn a'n galwodd ni.” 
Nid oes beiriant mwy effeithiol yn nwylaw Satan i'n cadw 
oddiwrth sancteiddrwydd, ac ni's gall un meddwl gyfodi yn 
y galon ddynol mwy gwrthwynebol i natur gras, am ba 
achos yr ymwrthodai Paul a'r cyfryw feddwl gan ci ffieidd- 
io, Rhuf. 6. 1, 2. 

3. Blinder a llesgedd, yn deillio oddiar wrthwynebiad. 
Mae rhai yn cael cymmaint o anhawsder yn, a gwrthwyn- 
ebiad i sancteiddrwydd, oddiwrth lygredigaethau, temtas- 
iynau, a thrafferthion y byd, fel y maent yn barod i lewygu 
a digaloni. Ond y mae cynnifer o annogaethau calonog- 
awl i'r cyfryw bersonau yn yr Ysgrythyrau, fel na's am- 
canwn ni ymhelaethu arnynt yma. 


PEN. III. 


Credinwyr yn unig wrthddrychau sancieiddaad, a 
* deiliaid. sancteiddrwydd. 


Yr hyn yr ydym i ymofyn iddo yn nesaf, ydyw.deiliaid 
personol y gwaith hwn o sancteiddâad, nen, pa fath berson- 
au a wneir yn sanctaidd. Am y rhai hyn, credinwyr ydynt 
oll, a chredinwyr yn unig. Y rhai oll ydynt yn credu yn 
ddiffuant yn Nuw, trwy Iesu Grist, a sancteiddir, ac nid 
neb arall.  Drostynt hwy, a hwy yn unig, y mae ein Iach- 
awdwr yn gweddïo am y gras hwn, “ Sancteiddia hwynt 
trwy dy wirionedd,” Ioan 17. 17; ac y mae hyn yn add- 
eêwid:—“Yr hwn sydd yn credu ynof fi, megis y dywedodd 
yr ysgrythyr, afonydd o ddwfr bywiol a ddylifant o'i groth 


1 y 


dn Credinwyr yn unig wrthddrychau 


ef. A hyn a ddywedodd efe am yr Ysbryd, yr hwn a gaî y 
rhai a gredent ynddo ef ei dderbyn,” Ioan '7. 38, 39. 

1. “Heb fíydd, anmhossibl yw rhyngu bodd Duw,” Heb. 
11. 6. Y mae sancteiddrwydd, pa le bynnag y byddo, yn 
rhyngu bodd Duw ; ac am hyny, y mae yn anmhossibl ìi ni 
fod yn gyfrannog o sancteiddrwydd heb fod yn feddiannol 
arffydd. Yrhyn oll a rynga fodd ìi Dduw ynom, yw eìn 
sancteiddrwydd, neu ryw ran o honaw; ac y mae yn gyn- 
nwysedig yn bennaf mewn gwrthwynebiad i'r hyn oll a'i 
hanfoddia ef. Mae yr hyn oll a orchymyna efe yn ei fodd- 
hau, a'r oll a wahardda efe yn ei anfoddhau; ac y mae ein 
sancteiddrwydd ninnau yn gynnwysedig mewn cyd-ffurfiad 
â'r naill, a gwrthwynebiad i'r llall. Gan hyny, y mae yr 
apostol yn dangos fod yn anmhossibl i neb heblaw credin- 
wyr feddu dìm a berthyna mewn gwirionedd ?'r sancteidd- 
rwydd hwn. 

2. Tystia Crist Iesu ei bunan mai trwy ffydd ynddo ef y 
sancteiddir dynion,—“ Fel y derbyniont faddeuant pechod- 
au, a chyfran yn mysg y rhai a sancteiddiwyd trwy y ffydd 
sydd ynof fi,” Act. 26. 18. Pe buasai unrhyw ffordd neu 
foddion arall, trwy ba un y gallasai dynion gael eu gwneyd 
yn sanctaidd, ni buasai efe yn ei gyfyngu i'r ffydd sydd 
ynddo ef. 

3. Ffydd yw yr achos offerynol o'i sancteiddâad. Mae 
Duw yn puro ein calonnau trwy ffydd, Act. 15. 9, ac nid 
un ffordd arall; a lle nid yw y galon yn cael ei phuro, nid 

_ oes yno ddim sancteiddrwydd. Ni's gall yr holl ddyled- 
swyddau sydd yn y byd, beri cyfrif yn sanctaidd, yr hwn 
na's purwyd ei galon; ac mìd all un o'r cyfryw ddyled- 
swyddau fod yn sanctaidd eu huhain; eanys “i'r rhai hal- 
ogedig nid pur dim.” “ Ufudd-dod ffydd,” yw yr holl uf- 
udd-dod a gymeradwyir gan Dduw; o ffydd y deillia, a 
thrwyddi y'i bywiocceir. Felly y dywedir hefyd, “ Y rhaì 
ydych trwyddo ef wedi credu yn Nuw, gwedi puro eichen- . 
eidiau, gan ufuddhau i'r gwirionedd trwy yr gay g) W 
Y Pedr 1: 21. . 


/ â ì 
Ms << A^ ea Hu ia Au 


sancteiddaad, &c. 225 


4. Mae pob gras ar y dechreu wedi ei ymddiried yn, a 
chyda Iesu Grist. Gan fod delw Duw wedi ei cholli yn 
Adda, pa arlwy bynnag a wnaed tuag at adferu hono, y 
mae wedi ei drysori ynddo ef fel yr ail Adda, “ Rhyngodd 
bodd i'r Tad drigo o bob cyflawnder ynddo ef, fel y derbyn- 
iem ni o'i gyflawnder ef, a grasaam ras;” ac ni's derbyniwn ni 
ddim oddiwrtho ef, ond trwy rinwedd perthynas, neu undeb 
âg ef. “Megysna all y gangen ddwyn ífrwyth o honi ei 
hunan, onid erys yn y winwydden; felly ni el]wch chwith- 
au onid arhoswch ynof fi.” Ac amlwg yw mai trwy ffydd 
yn unig y mae trigo ynddo ef, heb yr hyn ni's gallwn dder- 
byn dim oddiwrtho ef, ac o ganlyniad ni's gellir ein gwn- 
euthur yn gyfrannogion o sancteiddrwydd yn y mesur llei- 
af. Gan hyny, y mae yn amlwg anwadadwy, mai credin- 
wyr yn unig ydynt yn sancteiddiedig a phuredig. 

A thrwy hyn nyni a allwn gael allan amryw gam gym- 
eriadau niweidiol gyda golwg ar hyn, mewn barn ac ymar- 
feriad ; canys y mae rhai a fynent gario sancteiddrwydd tu 
hwnt i derfynau perthynas neillduol â Christ, neu y berth- 
ynas hôno tu hwnt i'r unig rwymyn o honi, yr hwn yw 
ffydd: canys hwy a fynent nad yw yn ddim mwy na gon- 
estrwydd moesol, neu rinwedd; ac felly ni's gallant ag un 
math o degwch, ei wadu i'r paganiaid hyny a ymestynasant 
tuag atto yn ol goleuni natur, a pha angen gan hyny sydd 


“am Iesu Grist? Canmolaf rinweddau moesol, can belled 


1 k 


ij ” 


ag y dylaiun dyn eu canmawl, ac yr ydwyf yn sicr nad 
oes gras yn un man lle nad ydynt hwy; eto ni's gwn pa 
beth a ffieiddiaf yn fwy, na chynnyg gwneuthur ein sanct- 
eiddrwydd i fynu'o ddim na's byddo yn ddeilliedig o Grist. 
Mae y cyfryw ddychymyg yn amcanu i ddïorseddu Crist 
o'i ogoniant, ac i ddymchwelyd yr efengyl. 

Mae eraill yn myned lawer yn mhellach. Meddant ryw 
syniadau o dda a drwg wrth oleuni natur; gwellheir y rhai 
hyn, trwy argyhoeddiadau y ddeddf, a chynnyrchant eff- 
eithiau mawrion; canys lle y byddo yr enaid wedi ci ar- 
gyhoeddi yn drwyadl o bechod, ni's gall lai nac ymofyn 


8 


TW) —— i. 


- ; 


226 Credinwyr yn unig wrthddrychau 


am waredigaeth. Dwysêir yr argyhoeddiadau hyn yn ych- 
wanegol yn ol y moddion gwybodaeth a fwynhâo dynion, 
neu y cyfeiliomadau a'r ofergoelion a gofleidiont. Ac o'r 
olaf y deillia penydiau, addunedau, ymattaliadau anorch- 
ymynedig, a chyflawniadau poenus eraill. Lle byddo y 
goleuni a dderbynir yn gyfîredin yn ol gwirionedd, parir i 
” ddynion ymroddii ddiwygio yn eu hymarweddiad, i lusogi 
eu dyledswyddau, i ymattal oddiwrth lawer o bechodau, ac 
i wneuthur proffes selog o grefydd yn y naill ffordd neu y 
llall. Gali y cyfryw bersonau feddu gobeithion cryfion eu 
bod yn sancíaidd, gallant ymddangos i'r byd fel pe baent 
felly, a bod yn gymeradwy yn eglwys Dduw fel y cyfryw, 
ac eto fod yn ddyeithriaid trwyadli wir sancteiddrwydd 
efengylaidd; a'r achos pa ham, yw, eu bod wediei gam 
gymeryd yn y sylfaen; achan eu bod, heb geisio yn gyn- 
taf ran yn Nghrist, wedi adeiladu eu tŷ ar y tywod, efe a 
syrth mewn amser trallod a chyfyngder. 

Gan hyny, bydded i'r sawl ydynt wedi eu hargyhoeddi 
mewn mesur o'r angenrheidrwydd am sancteiddrwydd, 
ddoeth ystyried y pethau hyn. Hwyrach eu bod wedi bod 
yn llafurio yn galed mewn dyledswyddau ydynt yn 
perthynu iddo mewn modd arbenig; eu bod wedi 
gwneuthur, ac wedi goddef llawer o bethau er ei fwyn, ac 
e ddichon eu bod yn meddwl na's mynenter y byd fod yn 
mysg rhai ansanctaidd yn y dydd diweddaf. Gall mai 
dyma gyflwr llawer o ieuenctyd a gychwynasant ffyrdd 
crefydd yn ddiweddar: ac e ddichon mai felly y mae gyd 
ag eraill y rhai ydynt wedi bod yn dilyn ar ol cyfiawnder 
yn ffordd dyledswydd er's -blyneddau; ond, dylid sylwi, 
mai anfynych iawn y mae dyledswyddau ufudd-dod yn cael 
eu teimlo yn fwy esmwyth a hyfryd gan y cyfryw rai nac 
oeddynt ar y dechreu; ond yn hytrach y maent yn myned 
fwy-fwy blinderog o ddydd i ddydd. Heblaw hyny, nid 
ydynt hwy byth yn cyrhaedd boddlonrwydd yn yr hyn a 
wnelont; ond y mae rhyw beth yn eisiau o hyd; ac am 
hyny y mae y cyfryw rai yn gwrthgilio yn aml; ond yr 
hyn sydd waeth eto, ni fydd yr hyn oll a wnaethantneu a 


sancteiddaad, &c. 227 


allant ei wneuthur ar y sail yma o un cyfrif; ond derfydd am 
dano gyda hwy yn y dydd mawr. Os mynem ni warchawd 
rhag y drygau hyn,—os mynem ni gael sancteiddrwydd 
gwirioneddol, cynnyddol, a thragywyddol, gofalwn yn 
gyntaf oll am feddu perthynas ag Iesu Grist, heb yr hyn 
ni's gellir byth ei feddu. 

A gall hyn wrthdaraw y gwaradwyddiadau a gyfodir 
gan rai am yr athrawiaeth o gyfiawnâad rhad trwy gyfrif- 
iad o gyfiawnder Crist; canys â'r haerllugrwydd mwyaf 
digywilydd y cyfodir dadwrdd yn erbyn y rhai oll a am- 
ddiffynant y fath athrawiaeth, fel pe dysgent fod iachawd- 
wriaeth yn gyrhaeddadwy trwy gyfrifiad allanol yn unig o 
gyfiawnder, tra fyddo y rhai a achubir felly yn aflan ac 
ansancfaidd, neu yn esgeulus o ddyledswyddau cyfiawnder 
ac ufudd-dod ; canys y mae noethder haerllugrwydd y cab- 
ledd yma, yn ddigon eglur oddiwrth hyn, sef, Megys yr 
ydym ni yn honni fod sancteiddâad a sancteiddrwydd yn 
perthyn yn neillduol i'r credinwyr cyfiawnhâol, felly yr yd- 
ym yn dysgu mor gadarn fod y cyfryw rai yn cael eu 
sancteiddio yn anffaeledig. 

Gan fod yr holl gredinwyr, a neb ond credinwyr yn cael 
eu sancteiddio, y mae yn gweddu i ni ymofyn yn nesaf pa 
beth ynddynt a sancteiddir, neu pa beth yw deiliad y 
gwaith hwn; canys nid rhyw enw gwag ydyw, ac nid rhyw 

' weithred ebrwydd a darfodedig, neu unrhyw restr o weith- 
rediadau yw yr hyn y dadleuwn drosto. ond yr hyn sydd 
yn meddu bodoliaeth wirioneddol, a thrigias wastadol ynom. 
Deiliad y sancteiddâiad yma yw holl berson y credadyn, 
neu natur pob eredadyn yn drwyadl; ac yn awr y mae yn 
ofynol i ni brofi hyn. 

1. Crewyd ein natur yn drwyadl ar y dechrau ar ddelw 
Duw. Dygai yr holl enaid dynol, yn uniondeb ei holl allu- 
oedd y ddelw hon arno. Yr oedd y corff dynol hefyd, nid o 
ran ei luniad a'i wasanaeth naturiol, ond fel rhan hanfodawl 
o'n natur yn gyfrannogawl yn nelw Duw, trwy gyírannog- 
iad o gyfiawnder gwreiddiol. 


GN ——— 
228 Credinwyr yn unig wrthddrychau 


2. Trwy ddyfodiad pechod i fewn, anrheithiwyd a choll- 
wyd y ddelw Ddwyfol hon yn hollawl. Mae yr Ysgrythyr 
yn darlunio llygriad ein natur yn ei holl alluoedd, ein 
meddyliau, ewyllysiau, a serchiadau. _ Mae gweithrediadau 
cyntaf y galluoedd hyn yn ein meddyliau a'n dychymygion 
yn ddryg gionus; am hyny ymae holl weithrediadau allanol 
dynion yn y cyflwr yma yn ddrygionus,—“gweithredoedd 
anffrwythlawn y tywyllwch.” Mae y corff hefyd yn 
gyfrannog yn yr holl wyrni hwn; aelodau y coríf ydynt 
weision ìi aflendid ac anwiredd. 

Gan mai dyma ansawdd ein boll natur, rhaid fod sanet- 
eiddïad, yn yr hyn y cynnwysir ei hadgyweiriad, yn 
perthynu i'r oll o honi yn yr un modd. 

1. Am hyny y'i gelwir Y dyn newydd: “ A gwisgo y dyn 
newydd, yr hwn yn ol Duw a grêwyd mewn cyfiawnder a 
sancteiddrwydd,” Ephes. 4. 24. Fel y gelwir egwyddor 
pechod yr hen ddyn am ei fod yn feddiannol ar holl allu- 
oedd gweithredgar yr hen ddyn, felly y gelwir yr egwydd- 
or yma o sancteiddrwydd, y dyn newydd, am ei fod yn 
feddiannol ar yr holl berson o ran ei weithrediadau a'i 
ddybenion prïodol. 

2. Mae y galon yn yr Ysgrythyrau yu cael ei chymeryd 
am yr holl enaid a'i holl gynheddfau; ac y mae y gwaith 
hwn o sancteiddâad, nid yn unig. yn effeithio ar y galon ; 
ond yn cynnwys ynddo roddi calon newydd i ni, yn ol 
addewid y cyfammod. 

3. Gwneir oayD yddiad neillduol am weithrediad y gwaith 
hwn ar ein heneidiau a'n cyrff, yn nghyd a'u galluoedd a'u 
cynnefifon ar waban. Profais hyn yn barod, wrth ymdrin 
a'r gwaith o'n badenedigaeth, yr hwn a ddygir yn mlaen 
i'w ddyben prïodol yn ein sancteiddâad yn unig. 

4. Nid rhaid i ni fyned i ymofyn am brawf o byn yn 
mhellach na'r weddi bono o eiddo yr apostol dros y Thessal- 
oniaid, ar yr hon y sylwasom yn nechreu y Traethawd hwn, 
“ A Duw yr heddwch a'ch sancteiddio chwi yn gwbl oll ;” ' 
hyny ydyw, yn eich holl naturiaethau, neu bersonau; ac 


sancteidddad, $c. 229 


yna y mae efe yn dosparthu ein holl natur i'r ddwy ran 
hanfodol, sef enaid a chorff; ac yn y cyntaf y mae efe yn 
ystyried, (1.) yr Ysbryd; (2.) yr Enaid. Wrth yr Ysbryd 
y deallir y meddwl, neu y gynneddf ddeallawl; ac wrth yr 
Enaid, y serchiadau, fel yr addefir yn gyffredin. Gan hyny 
yr oedd yr apostol yn gweddio am i'r rhai'n gael eu sanct- 
eiddio, a'u cadw yn sanctaidd yn gwbl oll; ond nid hyn yw 
y cwbl. Mae y corff yn rhan hanfodol o'n natur ni; a 
thrwy uniad cyrff a'n heneidiau y'n cyfansoddir yn berson- 
au gwahaniaethol. Dygwyd y corff yn ddeiliad o lwgr ein 
natur trwy gyfrannogiad, ac fe'i hystyrir fel un a'r enaid 
yn drwyadl yn ei weithred o gyfrannu halogrwydd gwr- 
eiddiol o rieni i'w plant. Heblaw hyny, y mae yn ddaros- 
tyngedig yn bresenol trwy y llygriad yma ar ei gyfansodd- 
iad, i amrywiol dueddiadau afrêolaidd, y rhai ydynt yn 
annogaethu i bechod. Am hyn hefyd y dywedir fod pech- 
od yn teymasu yn'ein cyrff marwolni; a bod ein haelodau 
yn weision ìi annghyfiawnder. Heblaw hyny, y mae coríf 
trwy ei gyfrannogiad yn halogrwydd a_ chosbedigaeth 
pechod, y mae y corff wedi ei wneuthur yn agored i lygred- 
igaeth a dinystr; canys trwy bechod y daeth marwolaeth i 
mewn, ac nid un ffordd arall. Ar yr holl ystyriaethau hyn 
gan hyny, y mae yn angenrheidiol ar y llaw arall, fod y 
corff yn gyfrannogawl yn y gwaith hwn o sancteiddâad, 
' a'r rhagorfraint o sancteiddrwydd :—ac felly y mae,— 

(l.) Trwy gyfrannogiad; canys ein personau a sancteidd- 
ir; ac er mai ein heneidiau ydynt ddeiliaid prïodol yr eg- 
wyddor o sancteiddrwydd, eto y mae ein cyrff fel rhanau 
hanfodol o'n natur, yn gyfrannogion o'r unrhyw hefyd. 

(2.) Trwy ddylanwad neillduol o eiddo gras Duw arnynt 
hwy hefyd, can belled ag y mae ganddynt hwy unrhyw 
ddylanwad i weithrediadau moesol; canys y mae ein cyrff 
ni yn aelodau i Grist, ac o ganlyniad, dan ddylanwadau 
grasol oddiwrtho ef fel ein Pen. 

(3.) Mae yr Ysbryd Glan yn preswylio ynom ni yn y 
gwaith o sancteiddâad, ac am hyny y dywedir fod ein cyrff 


 ' — 


230 Oredinwyr yn unig wrtha yohau suneteiddiad. í 


ni yn demlau i'r Ysbryd Glan, yr hwn sydd ynom ni; a 
thrwy hyn y mae aelodau y corff yn dyfod yn arfan a gweis- 
ion cyfiawnder i sancteiddrwydd; cymhwys i'w defnyddio 
yn ngwasanaeth sancteiddrwydd, fel rhai wedi eu glanhau 
a'u sancteiddio i Dduw, a thrwy hyn y'u cymhwysir ac y'u 
parottoir i gael adgyfodiad dedwydd yn y dydd diweddaf, 
yr hyn a weithredir trwy Ysbryd Crist, yrhwn a drigai 
ynddynt, ac a'u sancteiddiai yn y fuchedd hon. 

Gan hyny, y mae y cwbl oll o'n personau yn ddeiliaid 
y gwaith hwn: ac yn awr, e fyddai yn dda i'r rhai a geis- 
iant osod rhinwedd moesol yn lle sancteiddrwydd efengyl- 
aidd, ystyried a ydyw hyn oll yn perthyn i'r cyfryw rinwedd 
moesol; a gofaled dynion rhag eu twyllo eu hunain â rhyw 
waith hanerawg mewn argyhoeddiad yn unig, neu gyfne- 
widiad serchiadau, yn lle y sancteiddrwydd efengylaidd 
yma. Mynych y dywedir, a hyny yn wirioneddol, y gall 
dynion gael goleuo eu meddyliau, cyffroi eu serehiadnu, a 
chyfnewid llawer ar eu bucheddau, ac eto fod yn fyr o wir 
sancteiddrwydd. _ Y prawf goreu a ellir ei wneyd o'r gwaith 
hwn, sydd trwy ei gyffredinoìrwydd, o barth ei ddeiliad 
Od oes dim yn aros ynom heb ei sancteiddio, fe all pechod 
osod ei orsedd i fynu yn y fan hôno, a chynnal ei arglwydd- 
iaeth yno: ond, lìe mae gwaith Ysbryd Duw yn wirion- 
eddol, pa mor anmherffaith bynnag y byddo o ran ei radd, 
eto y mae yn meddiannu yr holl ddyn, ac nid yw yn gadael 
yr afael leiaf i bechod, heb fod yn ymryson ag ef yn 
barhaus. 

Yn olaf. Gall dynìon weled oddiwrth y "ri hyn, 
mor ofer yw iddynt ddadleu'eu tymherau a'u cyfansoddiadau 
naturiol yn esgus dros eu pechodau; canys y mae y gwir 
sancteiddrwydd yn cyrhaedd y coríf. Mae yn wir nad yw 
gras yn cyfnewid y cyfansoddiad naturiol yn y fath fodd 
ag i wneuthur yr hwn oedd lesg ac afiachus, yn iachus a 
grymmus ; neu i wneuthur yrhwn oedd o dymher naturiol 


bruddaidd, yn fywiog, neu y cyffelyb ; ond; ystyrìêr y pethau | 


hyn yn foesol; a'r boll berson fel y Mn yniit yW) ddor 


* 


m—c 


Halogedigaeth. pechod, $c. 231. 


gweithrediadau moesol, ac yn y golygiad hwnw y mae efe 
yn gweithredu y fath gyfnewidiad ar yr holl ddyn, felag i 


_ wellhau ei anhwylderau moesol pechadurus, megis nwyd- 


wylltedd, ac annghymedrolderau, i'r rhai yr oedd dynion 
yn fwy tueddol na. chyffredin o'r blaen trwy eu tymherau 
a'u cyfansoddiadau. Mewn gair, oddiwrth ei effeithioldeb 
. aryr oll o'n natur y gallwn ni gael y prawf sicraf o'i wir- 
fodoldeb. Gan hyny, na haered neb nad yw gras yn 
cyfnewid natur dyn er esgusodi afrêoleidd-dra eu nwydau 
ger bron dynion, ac i'w cadw eu hunain rhag ymostwng 
ger bron Duw; canys er nad yw yn gwneutbur hyn yn 
anianyddawl, y mae yn ci wneuthur yn foesawl, fel na 
byddo y dymher naturiol mwyach yn eu tueddu a'u cym- 
hell i nwydau afrêolaidd fel o'r blaen. Oni ddarfu i ras 
wellâu y nwydwylltedd, y balchder, y sarrugrwydd, a'r 
annghymedroldeb, y mae tymherau anianawl dynion yn eu 
tueddu iddynt yn fwyaf neillduol, nis gwn I pa beth a 
wnaeth, na pha beth a lesia lluaws o gyflawniadau allanol. 

Mae gras Orist yn peri i'r blaidd NN gyd a'r oen, a'r 
llewpart orwedd gyd a'r mŷn: cyfnewidia y dymher greu- 
lonaf i addfwynder, tynerwch, a thiriondeb; esiamplau o'r 
hyn ydynt wedi eu lluosogi yn y byd. 


PEN. IV. 


Halogedigaeth pechod ; yn mha beth y mae yn gynnwy Ai - 
yn nghyda threfn pwredigaeth oddiwrtho. 


Nyni a awn rhagom yn bresenol ïegluro yn mhellach y 
darluniad a roddwyd o'r blaen o saneteiddâad; a'r peth 
cyntafa brïodolwn nii Ysbryd Duw yn hyn ydyw, pur- 
edigaeth ein natur oddiwrth halogrwydd pechod; ac ymae 

y pwredigaeth hwn yn cael eí brïodoli, 1. I Ysbryd Duw, 
yrhwn yw y prif eileithiolydd o'r cyfan. Ae i'r perw,1 


232 H alogedigaeth pec 


yma y mae yr addewid hono, “'Taenella 
glân, fel y byddoch lân” Ezec. 36. 25. Ên ; 
Esa,:4.4. Pan ddarffo i'r Arglwydd olchi. budredd; 
merched Sïon, mewn yspryd barn ac mewn. ysp yd llosg â. 
Tân a dwfr oeddynt y moddion trwy ba raì y glanheic pob 
peth yn gysgodol don y ddeddf; ac fe gydmerir yr ' Ysbryd 
Glan, fel yr achos effeithiol o bob glathaau gau m 
naill a'r llall. îr 

2. Dyw edir fod cymhwysiad o waed Grist af ein. heneid- 
iau er ein sancteiddâad gan yr Ysbryd GHA ï fod er ein 
glanhâd. “ Carodd Orist yr eglw ys, ac a'i rhoddes. ei hun. 
drosti; fel fipanoionddi: aiefe hi a'i glanhau.” Eph, 5.25, 
26. “ Yr hwn a'i rhoddes eu hun drosom, i'n prynu. ni 
oddiwrth bob anwiredd, ac i'n puro ni iddo ei hun. yn bobl 
brïodol, awyddus i weithredoedd da,” Tit.,2..14. “Pa 

' faipbmwy y bydd i waed Crist, buro eich cydwybod chwi 
oddiw Sŵ w >i edoedd meirwon i wasanaethu y Po a bd 
Heb. 9. 

8. i * hannogir i ymsancteiddio fel ein dyledswydd, 
fe'i darlunir dan y golyg-ddrych o ymlanhau oddiwrth. 
bechod,  “ Ymolchwch, ymlanhewch.” Esa. 1. 16.—*O 
Jerusalem, golch dy galon oddiwrth ddrygioni.” Jer. 4. M4 a 

—“Gan ST genym yr addewidion hyn, anwylyd, ymlau- 
hawn oddiwrth bob halogrw ydd cnawd ac ysbryd. » 2 GM 
Uu “ 

4. Yn gyfattebol i'r addewidion a'r gorehytti hŷn 
ac er cadarnâad o Me meddwn yr ordinâad o fedy dd, | 

y moddion allanol o'n derbyniad i Grist, ac o'n. 

Efengyl; y darluniad mawr o'r golchiad tu 

enedigaeth. Y mae hyn yn dynodi rhoddia 

allanol aflendid y cnawd, firwy olchiad allan; 
sylweddol ; a'r hyn a gyfatteba i'r gyffelybiaeth 
igaeth dufewnol ein heneidiau a'n cydwybodau 
— Ysbryd; hyny yw, dodi heibio gorff pechodau y 
Gan hyny, yn yr eglurâad ar y gang. 
Ny saneteiddiiad, nyni a ddangoswn, (1.) B 


(J^ 
a 


—, 
- 
Wed 


pwredigaeth oddiwrtho. 293 


brydol mewn pechod; (2.) Yn mha beth y mae yn gyn- 
nwysedig; ac yn (3.) Pa fodd y'i symmudir. 

Nid rhaid i ni ymhelaethu ar y peth cyntaf. Yn yr holl 
ddarluniad a wneir o honaw yn yr Ysgrythyr, ni ddysgir 
dim mewn perthynas iddo yn fwy, na'i fod yn aflan, yn 
ffiaidd, a llawn o halocedigaeth. Y ffieidd-beth a_ gasêir 
gan Dduw ydyw; ac feicyffelybir i waed, i glwyfau, 
gwelïau, gwahanglwyf, newyn, a chlefydau ffiaidd: ac 
nid oes unrhyw olygiad ar bechod, o'r hwn y mae credin- 
wyr yn fwy profiadol na'r golygiad yma. Maent yn canfod 
mewn pechod yr hyn sydd yn eu llanw â chywilydd, hun- 
an-ítìeiddiad, a dwfn ymostyngiad enaid.—Maent yn can- 
fod ynddo, neu ynddynt eu hunain o'i herwydd, annghyf- 
attebolrwydd i sancteiddrwydd Duw, ac anghyfaddasrwydd 
i fwynhau cymmundeb âg ef. Nid oes dim a geisir gan- 
ddynt yn daerach mewn gweddi, na glanhâd oddiwrtho irwy 
waed Crist; nac unrhyw addewidion yn fwy gwerthfawr 
yn eu golwg, na'r addewidion am buredigaeth oddiwrtho. 

Yn ail. Mae yn rhaid i ni ystyried natur yr halogedig- 

'aeth yma. Fe'i cyfrifid gan rai yn euogrwydd : ac am hyny 

y dywedid fod pechod yn cael ei dynu ymaith pan wnelid 
iawn dros ei euogrwydd trwy aberthau; ond yn yr Ys- 
grythyr, fe ddarlunir hefyd y cyfryw halogrwydd tufewnol 
ag a symmudir ymaith trwy sancteiddâad gweithredol yn 
unig. Y mae rhai pechodau hefyd i barai y perthyna 
halogrwydd mewn modd neillduol, y rhai a elwir aflendid 
yn arbenig. “Gochelwch odineb,” medd yr apostol; “Pob 
pechod a wnelo dyn, oddiallan i'w gorff y mae, ond yr hwn 
sydd yn godinebu sydd yn pechu yn erbyn ei gorffei hun” 
ond aflendid pob pechod o aflendid yn neillduol sydd gen- 
ym ni mewn golwg. 

Halogedigaeth pechod yw y prïodolder hwnw a_berth- 
yna iddo, trwy yr hyn y mae efe yn hollawl wrthwynebol 
i sancteiddrwydd Duw ; am hyny y dywedir ei fod ef “yn 
Ìanach ei lygaid nac y gall edrych ar anwiredd;” ac am 
hyny y rhoddir y cynghor pwysig hwnw, “Na wnewch 

a 


— 


Yg nr a» iW FU 
234 Halogedigaeth pechod :-a threfn. FR 


attolwg, y ffieidd-beth hyn, yr hwn sydd gasgenyf fi,” Jer. 
43. 4. Oddiar sancteiddrwydd Duw yn benaf y,deillia yr 
ystyriaeth hono o bechod, a genhedla gywilydd o'i herwydd ; 
am hyny y dywedir fod rhai yn gwrido, yn cywilyddio, ac 
wedi eullanw â gwarthddrudd wyneb. dan ystyriaeth o'r 
balogrwydd sydd mewn pechod, 

Sancteiddrwydd Duw yw perffeithrwydd ac uniondeb 
anfeidrol ei natur; ac y mae efe yn amlygu ei sancteidd- 
rwydd yn yr hyn oll a wna, yn enwedig yn ei Ddeddf, yr 
hon gan hyny sydd yn sanctaidd, gan ei bod yncynnrych- 

“ioli ei sancteiddrwydd ef ei hunan ; ac am hyny, y mae pa 
“beth bynnag sydd yn wrthwyneb iddi hi, yn wrthwyneb 
i'w sancteiddrwydd ef. Gan hyny, yr halogedigaeth pech- 
adurus yma, yw y llygriad, yr annhrefn, a'r gwyrni eywil- 
yddus sydd ynddo gyda golwg ar sancteiddrwydd Duw fel 
y'i darlunir yn y ddeddf. 

Mae pechod naill ai yn wreiddiol ai yn weithredol. Pech- 
od gwreiddiol yw annghydffurfiad greddfol ein natar â 
sancteiddrwydd Duw; ac yn ein pechod: gweithredol, y 
mae ein annghydffurfiad â Duw a'i sancteiddrwydd, fel y'i 
gosodir allan yn ngorchymynion ei ddeddf. Gan hyny; y 
mae natur pob pechod yn gynnwysedig yn ei annghydffurf- 
iad a'r rhêol. Gellir ystyried yma mewn perthynas«i'r 
rhêol hon, (1.) Fel ymae yn cynnwys ynddi amlygiad 

'o awdurdod Duw, yn ei gorchymynion â'i! gosodiadau; 
'ac am hyny y mae euogrwydd yn dilyn pob pechod, 
a'r euogrwydd hyny yn cynnyrchu ofn. Felly. y dy- 
wedai Adda mewn canlyniad i'w gamwedd cyntaf, “ Dy 
lais a glywais, ac mi a ofnais.”  (2.) Y mae y gyfraith, yn 
gosod allan sancteiddrwydd Duw; am hyny y mae,mewn 
'pechod aunghydffuríìad neillduol â sancteiddrwydd Duw : 
a byn yw eiffieidd-dra; yr hyn a ddilynir yn anysgaredig 
â chywilydd; felly y dynodai Addaei synied ohalogrwydd 
ei bechod ; yr oedd efe wedi ei lanw â chywilydd. | Dyma 
' drefn y pethau hyn; Duw, yr hwn yw gwrthddrych,ein. 
“bufudd-dod, yw y Dedd£roddwr goruchaf; ac efeoa.ar- 
graffodd ei awdurdod a'i sancteiddrwydd ar ei ddeddf. Y 


“>> Wpuredigaeth oddiwrtho. 235 


mae pechod gyda golwg ar ei awdurdod ef yn cael ei ddil- 
yn âg euogrwydd; ac y mae hyn yn nghydwybod y pech- 
adur yn cynnyrchu ofn; a chyda golwg ar sancteiddrwydd 
Duw, ymae yn cael ei ddilyn âg aflendid neu halogrwydd; 
ac y mae hyn yn cymnyrchu cywilydd. Gan hyny, dyma 
halogrwydd pechod, yr hwn a dynir ymaith yn ein sanct- 
eiddŵad. 

Ae y mae halogrwydd gwirioneddol, ond ysbrydol yn 
hyn; yr hyn a gydmeriri, ac a gyferbynir â phethau yd- 
ynt felly mewn ystyr anianol. “Nid yr hyn sydd yn myned 
i mewn i'r genau (sef bwydydd o unrhyw fath) sydd yn 
halogi dyn,” medd ein Hiachawdwr, “ond yr hyn sydd yn 
dyfod allan o'r galon;” hyny ydyw, mewn modd ysbrydol, 
gyda golwg ar Dduw, ei ddeddf, a'i sancteiddrwydd; ac 
megys y dysgir euogrwydd pechod i ddynion trwy eu hofn 
eu hunain, felly hefyd y dysgir halogrwydd pechod iddynt 
trwy eu cywilydd eu hunain. Ein dysgu yn hyn yw un 
dyben i'r Ddeddf a'r Efengyl.—Yn athrawiaeth y ddeddf, 
gyda'i hawdurdodiad a'i melldith, yn. nghyd a sefydliad 
aberthau i wneuthur iawu dros bechod, y darluniodd Duw 
natur euogrwydd a'r feddygyniath rhagddo. Trwy yr un- 
rhyw ddeddf, a thrwy sefydliad amryfal ordinhadau er 
puredigaeth, a hefyd trwy benderfynu amryw bethau yn 

>halogedigaethau seremonïal, efea amlygodd natur aflen- 
“did, a llwybr gwaredigaeth oddiwrtho. I ba ddyben yr 
oedd cynnifer o fwydydd a dïodydd, eynnifer o anhwylder- 
au naturiol, cynnifer o ddamweiniau allanol, megys cyff- 
wrdd &'r marw, a'r cyffelyb, yn cael eu hystyried yn ach- 
lysuron o aflanâad crefyddol dan y ddeddf? Onid i'n dysgu 
niam halogrwydd ysbrydol pechod; ac i'r perwyl hyny, yn 
nghyd ag i amlygu gwaredigaeth oddiwrtho, y sefydlwyd 
“ordinhadau y puredigaeth? y rhai gan eu bod yn allanol, a 
| burent oddiwrth aflendid allanol: ond dysgid a rhag gys- 
^godid pethau tufewnol ac ysbrydol trwy hyny. IÍê, y mae 
“yr halogrwydd yma mor annysgaredig oddiwrth bechod, a 
— ehywilydd oddiwrth halogrwydd, fel pa le bynnag y byddo 
M. Abhobb is 


Halogrwydd pechod : a threfn 236 


teimlad o bechod, y mae hefyd deimlad o'r aflendid yma 
yn nghyda chywilydd. Nid oedd hyd yn nod y Paganiaid 
yn ddi deimlad o'r halogrwydd yma; a hyn a barai eu holl 
drafferthion gyd a'u puredigaethau, eu golchiadau, eu 
haberthau, a'u defodau cyfriniawl. 

Yn bresenol y mae yn gweddu i ni ymholi i'r rhesymau 
pa ham y mae pechod y fath halogrwydd ar ein natur, a 
pha ham y mae cywilydd mor anysgaredig oddi wrtho; ac 
i'r perwyl yma, nyni a allwn sylwi, 

(1.) Bod prydferthwch ysbrydol yr enaid yn gynnwysed- 
ig yn ei gydffurfiad a Duw. Mae gras yn tececau. Am 
hyny y dywedir fod Crist yn deccach na meibion dynion, 
a hyny, o herwydd fod gras wedi ei dywallt ar eì wefusau ; 
ac wedi i'r eglwys gael ei haddurnaw â'i ras ef, efe a 
ddywedai am dani ei bod yn deg ac yn hawddgar. Yr oedd 
y tegwch yma ar y dechreu yn gynnwysedig yn nelw Duw 
ynom ni, yr hon a gynnwysai holl drefn, cyssondeb, a 
chymmesuredd ein natur yn eu holl gynheddfau a'u gweith- 
rediadau. Gan hyny, y mae aflunieiddrwydd mewn pechod, 
neu y mae efe yn dwyn brychau, difwyniadau, a cbrebych- 
iadau ar yr enaid; a hyn yw yr aflendid a'r halogrwydd 
perthynol iddo. 

(2.) Sancteiddrwydd yw anrhydedd ein heneidiau. Y 
mae yn eu gwneuthur yn wir ardderchawg; canys y mae 
pob rhyw anrhydedd yn gynnwysedig mewn dynesâad at 
yr hwn sydd yn unig ffynhonell a meddiannydd ar yr hyn 
a ellir ei alw yn anrhydedd. Trwy sancteiddrwydd yn 
unig y cyrhaeddwn ni hyn, neu trwy y ddelw Ddwyfol 
bôno yn mha un y'n crêwyd, ac am hyny y mae pechod yr 
bwn sydd yn wrthwyneb i sancteiddrwydd, yn wael ac an- 
nheilwng, yr unig beth brwnt mewn natur ydyw ; am hyny 
y dywedir am rai pechaduriaid mawrion, eu bod wedi yn- 
ostwng hyd uffern; ac oddieithr fod dynion wedi caledu yn. 
'ddufawr, WU a fyddent yn deimladwy yn eu cydwybodau 
eu hunain o'r darostyngiad yma (rwy bechod. Pan fyddo 
llygaid lynion yn agored i weled eu noethni c eu i hunain, y 


wyeuh : 1451 Ye Yâ awd bws 


pwedigaeth oddiwrtho. 237 


maent yn gweled y fath ddiffeithder, bryntni, a ffîeidd-dra 
mewn pechod, hyd onid ydynt fel rhai dynion dan ryw 
anhwyldeb atgas, na's gallant oddef yr olwg ar eu gwelïau 
eu hunain. Iê,ni's gall tafod draethu yr olygfa y mae 
enaid crediniol yn ei gael ar aflendid pechod ar gyfer 
sancteiddrwydd Duw. 

Ac yn awr, y mae yr halogedigaeth pechadurus, cywil- 
yddus yma, naill ai yn reddfawl ai yn weithredol. (1.) Yr 
hyn sydd reddfawl yn holl gynneddfau ein heneidiau wrth 
natur; y maent oll wedi ymlygru yn gywilyddus; ac am 
hyny yr ydym ni wrth natur yn hollawl aílan. (2.) Yr hyn 
sydd weithredol yn holl weithrediadau ein cynneddfau hal- 
ogedig; canys bydded unrhyw bechod o'r natur y byddo, y 
mae halogrwydd ynddo. Am hyny y mae yr apostol yn 
ein hannog i ymlanhau oddiwrth bob halogrwydd, cnawd 
ac yspryd; y pechodau ydyntdufewnol ac ysprydol, megys 
balehder, hunan-gariad, eybydd-dod, annghrediniaeth, ynt 
yn meddu halogrwydd yn nglyn â hwy mor wirioneddol 
a'r rhai ydynt gnawdol ac anianol; a chan belled ag y 
mae yr anhwyldeb yma yn ymgymmysgu â'n dyledswydd- 
au gorau, y pae yn ein gwneuthur ni a hwythau yn aflan. 
“ Yr ydym ni oll megis peth aflan, ac megis bratiau budr- 
on yw ein holl gyfiawnderau ni.” 

Mae yr aflendid hwn fel y mae yn reddfawl, yr un faint 
'yn mhob dyn yn eu ganedigaeth i'r byd; ond gyda golwg 
ar bechodau gweithredawl, y mae amryfal raddau yn perth- 
ynuiddo. Pa fwyaf a fyddo pechod o ran ei natur neu ei 
amgylchiadau, mwyaf yw ei haloerwydd, am ba achos ni's 
darlunir unrhyw bechod dan gyfryw ddynodiadau o ffieidd- 
dra âg eilun-addoliaeth, yr hwn yw y pechod mwyaf. Neu, 
ymae mwyhâad ar y ffieidd-dra pan fyddo yr holl berson 
wedi ymalogi, fel trwy y pechod o odineb; ac fe'i hych- 
,wanegir trwy barâad mewn pechod hefyd, trwy yr hyn yr 
ychwanegir at ei paliey ad bob dydd, yr hyn a elwir, 
Y “Ymdreiglo yn y dom.” 

Ni's cyffy rddais ond yn gynnil iawn yn yr holl draeth- 
awd hwn â'r ystyriaeth yma o bechod, yr hyn a ddysgir 


MM 


VFGC FF ——— dr 
238 Halogrwydd pechod: a threfn 


mor fynych yn yr Ysgrythyrau, eanys megys yr oedd rhyw 
gyfeiriad at hyn yn yr holl sefydliadau cyntaf o addoliad 
Dwyfol: felly y mae y gwrthodiad olaf o bechaduriaid 
gwrthnysig a grybwyllir yn yr Ysgrythyr, “Yr hwn sydd 
frwnt bydded frwnt eto;” ac mewn frefn i ddefnyddio y 
golygiad yma ar bechod, er cael golwg ar natur sanet- 
eiddrwydd, nyni a allwn sylwi ar y tri peth canlynol eto :— 

(1.) Lle mae yr aflendid yma yn aros heb ei dynu ym- 
aith, nid oes, ac ni's gall fod gwir sancteiddrwydd; canys 
y mae yn llwyr wrthwyneb iddo; ein bansancteiddrwydd 
ydyw. Addefaf, nad yw yn cael ei dynu ymaith yn ber- 
ffaith o neb yn y byd hwn; ac y mae y rhaì ydynt wedi en 
gwir sancteiddio, yn dwys deimlo arhosiad gweddillion o 
honaw ynddynt; ond y mae y gwaith o'i dynu ymaith yn 
egwyddorol, a gwirioneddol, yr hyn sydd yn hanfodawli 
sancteiddrwydd, wedi ei ddechreu, ac yn cael ei ddwyn yn 
mlaen, er nad hyd berffeithrwydd yn y fuchedd hon. 

(2.) Oddieithr i'r aflendid yma gael ei olchi ymaith, ni's 
deuwn byth i fwynâad o Dduw. Nid a i mewn i'r Jerusa- 
lem Newydd ddim aflan nac yn gwnenthur ffieidd-dra. 
Nid yw tybied y gellid dwyn pechadur anmhuredig' i fwyn- 
âad gwynfydedig o Dduw, yn ddi: amgen na dymchwel- 
yd y Ddeddf a'r Efengyl, a dywedyd fod Crist wedi marw 
yn ofer. Gan hyny, y mae cael tynu ymaith y pechod o'r 
un pwysfawrogrwydd i ni, ag iachawdwriaeth dragywydd- 
ol ein heneidiau. 

(3.) Yr ydym ni yn analluog o honom ein hunaìn, heb gym- 
horth neillduol yr Ysbryd Glan, i'n rhyddau ein hunain, 
oddiwrth yr halogrwydd hwn. Mae yn wir eî fod yn cael 
ei fynych ofyn genym ni fel ein dyledswydd.” Gorchym- 
ynir i ni ymolchi ac ymlanhau oddiwrth ein pechodau, a'r - 
cyffelyb; ond nid yw yr ymadroddion yma yn dynodi gallu 
ynom ni ein hunain i gyflawni yr hyn a ofynir genym; ond 
— trwyddynt fe'n dysgir, fod pa beth bynnag a weithia Duw 
— ynom yn ffordd ei ras, yn cael ei ofyn genym. mewn ffordd 
o ddyledswydd; ac er ei fod ef yn ei wneuthur ynom, eto 


puredigaeth oddiwriho. 239 


y mae efe yn ei wneuthur drwom ni hefyd; fel y mae yr 
un gwaith yn weithred ei Ysbryd ef, a'n hewyllysiau ninau 
wedi ea rhoddi ar weithrediad ganddo ef. Nid ydym yn 
alluog trwy unrhyw ymdrechiadau o'r eiddom ein hunain 
i'n glanhau ein hunain oddiwrth yr halogrwydd yma. “ Os 
ymolchaf mewn dwfr eira,” medd Job, “ac os glanhaf fy 
nwylaw yn lân, eto ti a'm trochi yn y pwll, a'm dillad a'm 
ffieiddiant.” _ Gellir defnyddio moddion trwy yr hyn y 
gellid gwneyd ymddangosiad o lanhâd, ond pan ddeuir i 
brofi pethau yn ngwydd Duw, gwelir fod y cwbl yn ffiaidd 
ac aflan. Ac megys y dywedodd y proffwyd, “ Pe byddai 
i ti ymolchi â dwfr nitr, a chymeryd i ti lawer o sebon ; eto 
nodwyd dy anwiredd ger fy mron, medd yr Arglwydd 
Dduw.” Metha y moddion glanâad tebycafi fod yn eff- 
eithiol, yn ein barn ni, er eu lluosogi, ag atteb y dyben i 
hyn. Sonia rhai gryn lawer am olchi ymaith eu pechodau 
trwy ddagrau edifeirwch; ond y mae yr edifeirwch a 
ddarlunir yn yr ysgrythyrau o natur dra gwahanol, ac wedi 
ei fwriadu i ddyben gwahanol. Yr oedd gosodiadau y 
ddeddf yn annigonol o honynt eu huhain i'r perwyl yma; 
eífeithient hwy i buredigaeth y cnawd oddiwrth aflendid 
deddfol; ac ni's gallent fyned ddim yn mhellach o honynt 
eu hunain, yn unig hwy a rag-arwyddent yr hyn y glan- 
heir pechod yn wirioneddol drwyddo. Mae difwyniad 
pechod yn rhŷ ddwfn i'w symmud trwy unrhyw ordinhad- 
au allanol; am ba achos y darfu i Dduw, gan ymwrthod â 
hwy oll mewn ystyr, addaw agor ffynnon arall i'r perwyl 
hyny, Zech. 13. 1. 

Gan hyny, gweigiona disylwedd hollol yw yr holl gyn- 
northwyon hyny a ddyfeisiodd yr eglwys babaidd. Maent 
hwy yn deimladwy o ddifwyniad pechod; ond yn anwyb- 
odus am yr unig foddion i gael ymwared oddiwrtho; ac 
megys yn y cyfiawnâad nid ymostyngant i gyfiawnder 
Duw, felly yn y sancteiddâad, gan eu bod yn ddieithr 

waith Ysbryd y gras, ac i effeithioldeb gwaed Crist, y 
maent yn ceisio gosod i fynu eu dychymmygion eu hunain. 


oe. 


3 


240 Halogrwydd pechod: a_threfn 


Felly, hwy a fynent fod holl aflendid. ein natur yn cael ei 
olchi ymaith trwy fedydd, ac wedi cael allan lwybr mor 
rwydd i ymadael âg aflendid pechod gwreiddiol, mor 
rhwydd ag y gall dyn newid ei ddillad pan fyddont yn 
fudron, bwy a ddychymmygasant lawer o ffyrdd, trwy ba 
rai y gellir (yn ol eu tyb hwy) symmud ymaith halogrwydd 
pechodau gweithredol. Megys taenellu y dwfr sanctaidd, 
cyffesu i'r offeiriaid, penydiau, &c., y rhai y tybir eu bod yn 
rhyfeddol o effeithiol; ac yn wir, y drefn o gyffesiad, yw 
y ddyfais fwyaf effeithiol i daraw ar dueddiadau y enawd, 
a amlygwyd i'r byd erïoed; canys megys nad oes dim mor 
gyfaddas i lesion cnawdol yr offeiriaid, nac yn dïogelu eu 
bri yn well iddynt, er mor ddïofal ac anheilwng y byddo eu 
hymarweddiad, felly y mae yn gweddu yn hynod i syniad- 
au y bobl, y rhai sydd ganddynt, ryw beth arall i'w wneyd 
heblaw hir drallodi eu meddyliau yn nghylch eu pechodau ; 
gan fod hon yn ffordd o ymryddâad mor rwydd oddiwrth- 
ynt, (rwy eu gadael yn hollol ac yn ddïogel gyd a'r offeir- 
iad, â'r hon ni's gellid cael unrhyw ddyfais arall i'w chys- 
tadlu :—ond wedi y cwbl, ni's gallant fod yn berffaith dawel 
yn eu cydwybodau; mae eu harchollion yn barodi dorri 
trwy yr holl orchuddion gwaelion hyn weithiau; ac y mae 
eu pechodau eto yn eu llanw â chywilydd, ac âg ofn; o 
herwydd pa ham, y maent yn troi at eu prif angor yn yr 
ystorm yma, yr ymwared a ddarparasant iddynt eu hunaìn 
mewn byd arall: a hyn sydd yn eu purdan, i'r hwn y mae 
yn rhaid iddynt ymddiried am ddilêad olaf eu holl hen 
ddyledion, a thynu ymaith yr halogrwydd pechadurus 
hwnw, yr hwn ni's mynnent ymadael âg ef yn y byd hwn. 
Ond, gan nad yw yr holl drefniad yma o burdan, yn ddim 
amgen na ffug chwedl ddisail, dychymmyg wedi ei osod i 
fynu yn erbyn sancteiddiad yr Ysbryd a gwaed Crist; felly 
y mae yn un o'r annogaethau cryfaf i ansancteiddrwydd, a 
' pharâad mewn pechod, ar a gafwyd allan erïoed, neu a ell-. 
ir ei defnyddio byth. . Gan hyny, wedi gosod y cyfryw. 
ddychymmygion gweigion o'r neilldu, nyni a ymholwn. 
wir achosion ein puredigaeth. Ŷ Y”, 


PWN V. 


Halogedigaeth pechod yn cael eî dynu ymaith trwy 
Ysbryd a gwaed Crist. 


Prïodolir puredigaeth pechaduriaid oddiwrth balogrwydd 
pechod i amryw achosion yn yr Ysgrythyrau:—I'r Ysbryd 
Glan, fel yr achos effeithiol;—i waed Crist, fel yr achos 
haeddedigaethol;—ae i ffydd, a chystudd, fel yr achosion 
offerynol. 

1. Profwyd yn barod ein bod ni yn cael ein puro gan 
Ysbryd Duw, ac y mae hyny yn eglur oddiwrth natur ei 
waith yn ein hadenedigaeth; canys fel y mae ffynnonell 
holl halogedigaeth pechod yn gorwedd yn llygriad cyn- 
neddfau ein natur, y mae efe yn eu hadnewyddu drachefn 
trwy ei ras. Gan hyny, cân belled ag y mae ein meddyl- 
iau, ein calonnau, a'n serchiadau yn cael eu hadnewyddu 
gan yr Ysbryd Glan, cân belled a hyny yr ydym wedi eîn 
glanhau oddiwrth ein halogrwydd greddfol. Po mwyafa 
feddom o oleuni achubol yn ein meddyliau, o garïad nefol 
yn ein serchiadau, o barodrwydd i ufuddhau yn ein calon- 
au;—mwyaf pur a fyddwn, a glanaf oddiwrth halogrwydd 
pechod. Mae yr hen egwyddor o anian lygredig, yn aflan 

a halogedig; ond y crêadur newydd, yr egwyddor o ras, a 
blannwyd yn yr enaid gan yr Ysbryd Glan, sydd bur, a 
phuredigawl, glan, a sanctaidd. 

Mae yr Ysbryd Glan yn ein puro hefyd trwy nerthu ein 
heneidiau â'i ras i gyflawni pob dyledswyddau sanctaidd, 
a gwrthwynebu pob rhyw bechodau gweithredol. Y mae 
efe yn cadw yr enaid yn rhydd oddiwrth halogedigaethau, 
neu yn bur a sanctaidd, yn ol amcan y cyfammod newydd; 
ond e all rhyw un fod yn barod i ofyn, pa fodd y rhyddheir 


yr enaid oddiwrth yr balogedigaethau hyny, â pha rai y'i 


halogasid cyn dechreuad y gwaith yma arno; nenu y rhai 
yr ymhalogodd â hwy wedi hyny? canys nid oes dyn, yr 


242 Halogedigaeth pechod yn eael ei dynu ymaith 


hwn ni's halogir â phechod yn fwy neu lai, tra fyddo yn y 
corff; ac os ydym yn cael ein halogi fel hyn, pa fodd y'n 
glanheir? I hyn yr attebaf, “Cyfiawn yw Duw, fel y 
maddeuo i ni ein pechodau, ac y'n glanhao oddiwrth bob 
annghyfiawnder;” ond trwy ba foddion y gwneir hyn? 
“*Gwaed Iesu Grist ei Fab ef, sydd yn ein glanhau ni oddi- 
wrth bob pechod.” I Ioan 1.7, &c. 

II. Gan hyny, gwaed Crist yw yr achos teilyngawl o'n 
puredigaeth, trwy gymhwysiad neillduawl o honaw at ein 
heneidiau gan yr Ysbryd Glan; ac nid oes un gwirionedd 
yn perthynu i ddirgelwch yr efengyl a gadarnheir yn eg- 
lurach na'r gwirionedd yma. “Efe a'n golchodd ni oddi- 
wrth ein pechodau yn ei waed ei hun.” Dat, l. 5. Efe 
a'i rhoddes eì hun dros ei eglwys, fel y sancteiddiai efe hi 
. a'i glanhau, â'r olchfa ddwfr trwy y gair. Eph. ô. 26.; ac 
y mae hyn yn cael ei galarnhau yn ffydd a phrofiad y 
credinwyr oll; canys nid dychymmygion o'r eiddynt eu 
bunain ydynt, ond yr hyn, gan ei fod yn seiliedig ar wir- 
ionedd ac addewidion Duw sydd yn gweinyddu profiad o 
ymwared ac adnewyddiad ysbrydol i'w heneidiau. Y 
maent yn credu hyn, yn gweddïo am hyn, ac yn eael y 
ffrwythau a'r effeithiau o honaw ynddynt eu hunain. Wrth 
“'waed Orist” y golygir, gwaed yr aberth, yn nghyd a'r 
grym a'r effeithiolrwydd perthynol iddo; a.gellir ystyried 
gwaed aberth, naill ai fel yr oedd. yn cael ei offrymmui 
Dduw i wneuthur iawn, neu fel y'i taenellid ar bethau eraill 
er eu glanâad. Yr oedd rhyw gymmaint o'r gwaed yn mhob 
aberth cymmod, i gael ei daenellu o amgylch yr allor; a 
thaenellid gwaed aberth mawr y cymmod, saith waith o flaen 
y drugareddfa: felly hefyd y dylid ystyried aberth Crist; fel 
yr offrymmodd efe ef i Dduw i wneuthur cymmod dros gam- 
wedd, ac fel y'i taenellir gan yr Ysbryd ar gydwybodau 
credinwyr i'w puro oddiwrth weithredoedd meirwon; ac 
am hyny y'i gelwir, gyda golwg ar ein sancteiddâad, 
“Gwaed y taenelliad;” canys yr ydym ni yn derbyn 
“saneteiddiad yr Ysbryd i ufudd-dod, trwy enaid 
gwaed Iesu Grist.” 


trwy Ysbryd a gwaed Crist. 243 


' Y mae gwaed Crist yn ei aberth, o'r un eífeithiolrwydd 
yn bresenol yn gymhwys, ag oedd efe yr awr y tywalltwyd 
ef. Yroedd yn rhaid defnyddio gwaed aberthau eraill yn 
ddïoed wedi ei dywallt yn wastad, canys pe buasai un- 
waith wedi oeri a cheulo, ni buasai o un gwasanaeth i'w 
offrymmu neu ei daenellu, Lef. 17. 11. Trefnid gwaed i 
fod yn iawn, am fod bywyd yr ysbrydoedd anifeilaidd yn- 
ddo; ond y mae gwaed aberth Crist yn gynnes yn wastad- 
ol, gan fod yr un ysbryd ofywyd a sancteiddiad yn ysgogi 
ynddo yn barhaus. Am hyny y dywêdir fod ein ffordd o 
ddynesâad at Dduw drwyddo ef yn “newydd a bywiol” yn 
wastadol, Heb. 10. 20; ac eto y mae efe yn wastadol meg- 
ys newydd eiladd. Gan hyny, y mae pob un a feddo gyf- 
ran wirioneddol yn ngwaed Crist fel aberth ar unrhyw bryd, 
yn cael puredigaeth mor wirioneddol oddiwrth halogrwydd 
pechod, ac a gai hwnw gynt yn gysgodawl, a safai ger- 
llaw yr offeiriad, ac a daenellid â'r dwfr neu y gwaed yno; 
canys y mae yr Ysbryd Glan yn tystiolaethu yn y modd 
egluraf, fod pa beth bynnag a wnelid yn ddeddfol neu gys- 
godol trwy yr aberthau gynt er tynu ymaith bechod, wedi 
eu gwneuthur oll yn wirioneddol ac ysbrydol trwy yr un 
aberth hwnw, a thaenelliad gwaed Crist. Trwyddo y mae 
perffeithiad graddol ein sancteiddâad yn cael ei ddwyn 
. oddiamgylch, yr hyn a rag-gysgodid drwy yr aberth beun- 
yddiol parâus.. Oddiyma y mae rhinwedd glanhâol neill- 
duol yn cael ei gyfrannu i ni trwy ordinhadau yr Efengyl, 
fel y tystiolaethir yn gadarnhâol yn Ephes. 5. 25—27, yr 
hyn hefyd a arwyddocceid trwy beri bod yr aberthau beun- 
yddiol yn cael eu dyblu ar y Sabbath. Trwyddo y'n purir 
oddiwrth ein holl bechodau, mawr a bacb, fel y cysgodid yn 
yr aberth mawr ar ddydd y cymmod; ac atto ef y maei ni 
ddyfodfa wastadol ar bob rhyw. achlysur yn herwydd ein 
halogedigaethau ysbrydol o bob rhyw. Fel hyn y mae ei 
waed ef o ran ei rinwedd puredigaethawl yn atteb i'r, ac 
yn gyflawniad o'r holl osodiadau deddfol, yn enwedig yr 
ordinâiad hono o Íudw yr anner goch, (Num. 19.) (rwy yr 


"— 
bb. ŷr Gn TN 
â a i a & 


244. Halogedigaeth pechod yn cael ei dynu — 


hyn y Fr pob un halogedig gael ei lanhau yn tnion- 
gyrchol; a'r hwn ni's gwnelai dde 'fnydd o honaw, a_dorrid 
ymaith o blith y bobl; (On 20.) ac yn gyffelyb y mae gyda 
gwaed Crist, yn ein halogedigaethau ysbrydol; am ba 
achos y'i gelwir yn “ ffynnon wedi ei hagoryd 1. bechod ac 
ìaflendid;” (Zech. 13. 1.) a'r hwn a esgeuluso wneuthur 
defnydd cymhwysiadol o honaw, a_ gollir yn ei aflendid, a 
hyny yn dragywyddol. 

Nyni a allwn yml holi yn mhellach, Pa fodd y mae gwaed 
Crist yn ein glanhau ni fel hyn oddiwrth ein pechodau? a 
pha fodd yr Gn nii gael ein gwneyd yn gyfrannogion 
o'r llesiad yma? Ar y pen cyntaf nyni a ddylem sylwi 
mai ysbrydol, ac nid corfforol yw yr aflendid yma. An- 
nghydffurfiad pechod â sancteiddrwydd Duw ydyw, yr hyn 
sydd yn peri ei fod yn ffiaidd ganddo ef, ac yn cael ei ddil- 
yn â chywilydd ininnau. Ond pa le bynnag y gwneler 
un yn gyfrannog orinwedd puredigawl gwaed Crist, y 
mae yn tynu ymaith yr holl ffieidd-dra ger bron Dnw, (nid 
o bechod, ond o'r pechadur) fel y mae yn cael ei wneuthur 
megys un wedi ei olchi a'i lanhau yn drwyadl ger ei fron ef. 

: Mae yn tynu y cywilydd ymaith o'r gydwybod hefyd, ac 
yn rhoddi hyídra yn yr enaid ger bron Duw, Esa. 1. 16, 
18. Salm ôl. 7. Heb. 10. 19. 

Mewn perthynas i'r ffordd, drwy yr hon yn gwneit ni 
yn gyfrannogion o'r llesâad sydd yn deillio trwy waed 
Crist, ni a sylw n, 

(Web f'o Ysbryd Glan sydd yn dangos i ni halogrwydd 
pechod, a'n baflaniiad ninnau tr wyddo. Mae yn wir y 
gwneir rhyw beth o'r natur yma trwy rym cydwybod an- 
ianol, wedi ei deffroi a'i chyffroi trwy foddion allanol o 
argyhoeddiad; ond ni's bydd i hyn ei hunan byth ein tyw- 
ys at waed Crist am lanâad.. Gwaith yr Ysbryd Glan yn 
unig yw y cyfryw olwg argyhoeddiadol ar ei aflendid, ae 
a bare ì i ni ein ffieiddio ein hunain yn drwyadl. Dan deim- 
lad o hyn yr oedd y publican yn sefyll o bell, fel. un. wedi 
ei doi â chywily dd, ac heb un cnu o hyder: ganddo i 


irwy Ysbryd a gwaed Crist. 245 


ddyfod yn nes. Felly hefyd y cyffesai dynion sanctaidd 
gynto flaen Duw, fod arnynt gywilydd a gorchwyledd i 
gyfodi eu hwynebau tuag' atto ef. 

2. Mae yr Ysbryd Glan yn cyflwyno i'n sylw yr unig 
wir feddygyniaeth, unig foddion puredigaeth.. Sylwyd yn 
barod ar y gau ffyrdd a ddefnyddiwyd i'r perwyl yma, ac 
y mae pob dyn yn barod i chwilio ffordd iddo ei hunan. Er 
fod yr unig ffynnon rinweddol er glanâad yn agos attom, 
ni's gallwn ei gweled hyd oni agoro yr Ysbryd Glan eín 
llyg Ma fel yr aygrodd lygaid Hagar gynt: efe yn unig 
a'i dengys i'ni, ac a'n harweinia ninnauiddi. Rhan ar Ay 
o'i swydd a'i waith ef, yw gogoneddu y Mab; ac y mae 
efe yn gwneuthur hyny trwy ddangos y cyfryw bethau i 
ni. Effaith arbennig Ysbry d y gras, yw cael synied gwir 
ysbrydol o bal6drwydd pechod, a_ golwg rasol ar rinwedd 
gwaed Crist. 

3. Efe sydd yn g gweithio ffydd ynom, trwy yr hon y der- 
byniwn Grist ei hunan, ac y'n gwneir yn gyfrannogion yn 
by n, a holl lesion ei EW Wa ef. Efe yw einiawn, 
trwy ffydd yn ei waed ef fel aberth; ac efe yw ein sanct- 
eiddâad ni, trwy ffydd yn ei waed ef wedi ei daenellu; ac 
y mae gweithrediad neillduol ffydd ar waed Crist, yn 
ofynol oddiwrthym ni, er glanâad yr enaid oddiwrth bech- 
od. Mae cydwybod wedi ei hadnewyddu gan yr Ysbryd 

. Glan, yn canfod halogrwydd yn mhob pechod, ac ni's 
gwaredir oddiwrth gywilydd o'i herwydd, heb gymhwys- 
iad neillduol o waed Crist. Mae yn dyfod trwy fíydd i'r 
ffynnon yma, fel y dyn claf gynt at lyn y dyfroedd iach- 
usol, ac yn dy sgŴŵil am yr adeg i gael ei lanhau ynddo; 
felly y gwaeddai Dafydd yn Wyfieb balogrwydd ei bech- 
odau MY “ Glanha fi âg isop, a mi a lanheir; golch fi, 
a byddaf wynnach na'r eira.” Salm ôl. 7. Cyfeiriai 
yna at buredigaeth y gwahanglwyfus, sefydliad yr hon 
ordinâad a ganfyddwn ni yn Lef. 14; neu at yr ordiniad 
fwy cyffredinol hôno, er glanâad oddiwrth bob aflendid 
deddfol, â dwfr y Aedd aeth. yr hwn a wneid â lludw yr 


O ————''. cr 
a y cd 
246 _ Halogedigaeth pechod yn cael eì dynu ymaith 


anner goch, (Num. 19.) canys cyflawnid y ddau fath yma 
o buredigaeth, trwy daenellu gwaed, neu ddwfr, âg isop, 
Mae yn eglur, meddaf, ei fod ef yn cyfeirio at y sefydliadau 
hyn; ond y mae mor eglur nad dyma y pethau a olygai ; 
canys nid oedd unrhyw buredigaeth âg isop dany ddeddf 
i bersonau euog o'r cyfryw bechodau ag yr oedd ef danynt; 
am hyny y mae efe yn addef yn niwedd y Salm, na's myn- 
nai Duw “aberth ac offrwm” yn ei amgylchiad ef; gan 
hyny, â'r hyn a arwyddocceid drwy y sefydliadau hyny yr 
ymwnai efe, sef gwaed Crist, trwy yr hyn y gallai efe gael 
ei gyfiawnhau oddiwrth yr holl bethau hyny, yrhai ni's 
gallasai goel ei gyfiawnhau oddiwrthynt trwy ddeddf 
Moses. Yn gyffelyb hefyd y mae pob credadyn yn ym- 
wneyd mewn modd neillduol â gwaed Crist, er eu glanâad 
oddiwrth eu pechodau, cyn yr hyn y mae cydwybod pechod 
ganddynt, yn eu collfarnu am bechod, a*u llanw â.chywil- 
ydd ac âg ofn. 

Mae y cymhwysiad yma yn gynnwysedig mewn ped- 
warpeth ;—l. Golygiad ysbrydol ar waed Crist yn ei aberth, 
megys y'i gosodir allan yn addewidion yr Efengyl er ein 
puredigaeth. “Trowch eich wynebauzattaf fi, fel y'ch ach- 
uber,” medd efe; yr hyn sydd yn golygu yr oll o'n iachaw- 
dwriaeth, a'r holl foddion o honi. _ Ein llwybr ni i gyfran- 
nogiad o honi, sydd trwy droi ein hwynebau atto ef; canys 
megys y dyrchafwyd y sarff yn y diflaethwch, felly ymae 
yntau wedi ei ddyrchafu yn ei aberth ar y groes; ac felly 
. y'i darluniri ni yn yr Efengyl. Y moddion, drwy baun 
yr iacheid hwy yn yr anialwch, oedd trwy edrych ary sarff 
a ddyrchafasid i fynu: yma y mae ffydd yn dechreu 
gweithredu, trwy olygfa ysbrydol ar waed Crist megys y'i 
gosodir allan yn yr Efengyl fel yr unig foddion o'n pured- 
igaeth, a pho hwyaf yr arhosom yn y myfyrdod yma, mwyaf 
etïeithiol fydd ein llwyddiant yn ein hymwneuthuriad âg 
ef. (2.) Mae ffydd yn ymorwedd yn wirioneddol ar ei waed 
ef am gwblhau y dyben mawr i'r hwn y'i gosodir allan ; 
megys y gosododd Dnw ef yn iawn, trwy ffydd yn ei waed 

í 


“am^ , 
|“... trwy Ysbryd a gwaed Crist. 947 


taenelledig ef. (3.) Mae ffydd yn gweithio yn hyn (rwy 
weddi wresog, gyda golwg ar ei addewidion; oblegyd ym- 
ofynir â Duw am hyn oll gan dy Israel. Trwy hyn y mae 
yr enaid yn ei ddwyn ei hun yn agos i'w drugaredd ei 
hunan; ac fe'n hannogir i hyn yn Heb. 4. 15,16. (4.) Ym- 
ostyngiad i, ac ymorphwysiad ar wirionedd a_ ffyddlondeb 
Duw, am ei lanâad trwy waed Crist; trwy yr hyn y'n 
rhyddheir oddiwrth gywilydd cythryblus, ac y cawn hyder 
yn ngwyddfod Duw. 

4. Mae yr Ysbryd Glan yn gweinyddu rhinwedd pured- 
igawl glanhâol gwaed Crist at ein cydwybodau, trwy yr 
hyn y'n gwaredir oddiwrth gywilydd, ac y cawn hyfdra 
tuag at Dduw; canysiddo ef y perthyna yr holl waith o 
gymhwyso bendithion cyfryngdod Crist at gredinwyr; ac at 
hyn yr ymestyna credinwyr yn eu holl weddïau taerion am 
buredigaeth eu heneidinu trwy daenelliad o waed Crist; y 
grediniaeth o'r hyn sydd yn rhoddi iddynt heddwch a hyd- 
er yn mhresenoldeb Duw; heb yr byn ni's meddant ddim 
ond gwarthrudd, a chywilydd wyneb, dan ystyriaeth o'n 
halogrwydd. 

III. Ffydd yw yr achos offerynol o'n puredigaeth : “Gan 
buro eu calonnau hwy trwy ffydd,” Act. 15. 9. Dau brawf 
anffaeledig flydd ddiffuant yw, Ei bod oddifewn yn puro y 
galon, ac oddiallan, yn gweithio trwy gariad. Dyma y 

'maen prawf, wrth ba un y dylid profi ffydd. Yr ydym ni 
yn “puro ein heneidiau gan ufuddhau i'r gwirionedd, trwy 
yr Yspryd, —hyny yw, trwy gredu, yr hyn yw ein hufudd- 
dod gwreiddiol i'r gwirionedd; a thrwy hyn y purir ein 
heneidiau. Yr un rhai yw yr annghrediniol a'r halogedig; 
canys nid oes ganddynt ddim ynddynt trwy yr hyn y gall- 
ont gael eu glanhau; ac fe'n purir trwy ffydd, (1.) Am 
mai ffydd ei hunan yw y prif ras trwy yr hwn yr adferir 
ein natur i ddelw Duw, ac felly yn rhyddheir oddiwrth hal- 

“ogrwydd gwreiddiol. (2.) Trwy ffydd yr ydym yn derbyn 
: rhinwedd puredigaethawl, a dylanwadau oddiwrth waed 
“Crist, fel y crybwyllwyd o'r blaen. Ffydd yw y gras, trwy 


CT —— nm 


248 | Halogedigaeth pechod yn cael eì dynu ymaith 


yr hwn yr ydym yn glynu yn barhaus wrth Grist; ac os 
derbyniodd y wraig a gyffyrddodd â'i wisg ef mewn ffydd, 
rinwedd oddiwrtho ef i iachau ei dyferlif gwaed hi, oni's 
derbynia y rbai ydynt yn glynu wrtho ef yn barhaus, rin- 
wedd oddiwrtho ef eriachâad o'u hanwylderau ysbrydol? 
(3.) Trwy weithrediad ffydd yn bennaf, y mae y chwantau 
hyny ydynt yn halogi dynion, yn cael eu marweiddio a'u 
darostwng yn raddol. Mae ffydd yn sugno ei harlwyon 
o'r Ysbryd, trwy Iesu Grist; ar yr hyn yn unig y mae yr ar- 
lwyon hyn yn ymddibynnu. (4.) Y mae ffydd yn cymeryd 
yr holl gymhelliadau a osodir o'n blaen i gyffroi ein hegni- 
adau eithaf er attal halogedigaethau pechoc ; megys cyf- 
rannogiad o addewidion ardderchog Duw yn bresenol, a'r 
mwynâad dyfodol o Dduw mewn gogoniant. 
IV. Prïodolir puredigaeth oddiwrth bechod yr un modd 
i cYsTUDDIAU. Âm hyny y'u gelwir Ffwrn Duw, trwy ba 
rai y mae efe yn tynu ymaith ein sothach. _ Gelwir hwy 
hefyd yn Dân, trwy yr hwn y profir ffyrdd a gweithredoedd 
dynion, yr ysir eu gwair a'u sofl, ac y purir eu haur a'u 
barian; ac y maent yn cael eu gwneuthur yn effeithiol i 
byn trwy Ysbryd Duw; canys fe'u torwyd ymaith oddi- 
wrth felldith y cyfammod cyntaf i'r hwn y perthynai eu 
holl ddrygau, ac fe'u himpiwyd yn y cyfammod gras, trwy 
groes Crist. A phren y groes wedi ei fwrw i ddyfroedd 
cystuddiau, a'u gwnaeth yn iaehusawl a meddygyniaethawl. 
Gan fod Crist yn ben y cyfammod, y mae holl gystuddiau 
ei bobl yn eiddo ef yn gyntaf; ac y maent oll yn tueddu i 
gynnyddu ein cydffurfiad âg ef mewn sancteiddrwydd; ac 
y maent yn cydweithredu trwy amrywiol ffyrdd i'r dyben 
gwynfydedig yma. (1.) Maent'yn cynnwys rhyw arwydd- 
ion o anfoddlonrwydd Duw yn erbyn pechod, trwy yr hyn 
.yr arweinir credinwyr o newydd i sylwi ar eî ddrygedd ; 
canys er mai effaith cariad yw cystuddiau; eto effaith cariad 
wedi ei gymmysgu â gofal i rag-flaenu anhwyldeb ydyw; 
y maent ym geryddon bob amser, pa beth bynnag arall a 
allont fod ;—ac y mae cerydd bob amser yn golygu tros- 


a dj 


- , a'n 
SN 


a 


trwy Ysbryd a gwaed Crist. 240 


eddau; a'r llwybr dïogelaf i ni yn mhob cystudd yw prïod- 
oli yr achos o honaw i'n haeddiant ein bunain. Yn awr, y 
mae golwg ar bechod, dan ddyoddefaint, yn peri i ddynion 
eu ffieiddio eu hunain, a chywilyddio o'i herwydd. 
(2.) Mae cystuddiau yn aml yn dwyn ymaith yr hudol- 
iaethau oddiar bob peth da crêedig trwy yr hyn y denir y 
serchiadau i lynu yn annghymedrol. Mae Duw yn am- 
canu trwy gystudd, wywo holl flodau y byd hwn, trwy 
ddangos eu hannigonolrwydd i weini ymwared. Mae hyn 
yn torri y gyfathrach afreolaidd sydd yn dueddol i fod 
'rhwng ein serchiadau â hwynt, trwy yr hyn yr halogir ein 
meddyliau; canys y mae halogedigaeth yn nglŷn â'r 
gweithrediad afrêolaidd lleiaf o'r eìddo ein meddyliau ar 
wrthddrychau a fyddont yn bechadurus ynddynt eu hunain, 
neu a wneler felly drwy ein gorhoffder o honynt, tra yr 
ydym dan orchymyn ìi garu Duw â'n holl galon. (3.) Mae 
cystuddiau yn tynu ymaith fin y serchiadau hyny trwy y 
rhai y mae chwantau llygredig y cnawd a'r meddwl yn 
gweithredu. Maent yn ffrwyno y serchiadau bywiog hyny 
y rhai oeddynt bob amser yn barod i wasanaethu y chwant, 
ac yn cludo yr enaid weithiau i erlyn pechod, fel march i'r 
frwydr, yn llawn o gynddaredd gorphwyllog. (£.) Trwy 
hyn y mae Duw yn ennyn holl rasusau yr Ysbryd i ymar- 
feriad bywiog a dyfal; a thrwy hyn y mae y gwaith o lan- 
'hau yr enaid oddiwrth halogrwydd pechod yn cael ei ddwyn 
yn mlaen. Amser cystudd yw y tymhorneillduedig i weith- 
rediad arbenig pob gras; canys ni's gall yr enaid ymgyn- 
nalna derbyn ymwared un ffordd arall. Fe'i diddyfnir 
oddiwrth bob cysuron eraill, gan fod pob peth melus yn 
cael ei wneyd yn chwerŵ iddo; gan hyny, rhaid iddo fyw 
trwy ffydd, cariad, ac ynihyfrydiad yn Nuw. 
Ac fel hyn, nyni a gymerasom olwg ar y rhan gyntaf o'n . 
sancteiddiad, ar yr hyn yr ymhelaethais yn fwy, oblegid eì 
. fod yn cael eì lwyr esgeuluso gan y rhai a fynent haeru 
fod sancteiddrwydd yn gynnwysedig yn unig mewn ymar- 


feriad o rinwedd moesol. 
1 R 


Efallai y cyfrifir yr hyn a ddywedais, yn ffrwyth pen- 
Pboethder crefyddol, er nad oes un rheswm am hyny ond yn 
_ Wnig ei fod wedi ei gymeryd o'r Ysgrythyr; ond pan fyddo 

dynion yn casâu yr ymarferiad -o sancteiddrwydd, ofer yw 
ceisio eu dysgu am ei natur. 

Ond ni's gwiw i mi fyned heibio i'r pethau hyn, heb 
wneyd rhai adfyfyriadau arnom ein hunain, a rhai ystyr- 
iaethau o'u perthynas bwysfawr â ni. 

Yn gyntaf, Nyni a allwn gymeryd golwg ar ein cyflwr 
ein hunain wrth natur oddiyma. Byddai yn fuddiol i ni 
edrych yn ol iddo, ac y mae yn rheidiol i'r rhai ydynt yn- 
ddo, gael eu dwyn iadnabyddiaeth drwyadl o hono. Y mae 

gwahanglwyf ysbrydol wedi ymdaenu dros ein holl natur, 
yr hyn sydd yn ein gwneuthur yn ffiaidd i Dduw, ac yn 
peri ysgariaeth rbyngom âg ef, fel y byddai y rhaihyny 
gynt a fyddent yn aflan ddeddfol yn cael eu neillduo oddi- 
wrth y gynnulleidfa, ac oddiwrth yr holl wystlon o bresen- 
oldeb grasol Duw. Nid yw unrhyw beth a wna dynion o 
honynt eu hunain tuag at ymryddhau oddiwrth. yr halog- 
rwydd yma,'yn gwneuthur dim ond ei guddio, heb ei sym- 
mud ymaith: ni's gwelliiai Adda ei noethder, ac nid ym- 
ryddhâai oddiwrth y cywilydd o honaw trwy ei ddail ffigys. 

' Ni fedd rhai unrhyw orchudd arall i'w halogrwydd ysbryd- 
ol, ond addurniadau allanol y cnawd, y rhai ydynt yn ei 
gynnyddu a'i gyhoeddi yn hytrach na'i guddio.  Cuddir y 
ffieidd-dra mwyaf yn y byd, a'r coeg-lawenydd mwyaf. Pa 
beth bynnag a wnelom o honom ein hunain, nid yw ond 
gorchudd ar aflendid, ac nid glanâad oddiwrtho; ac os 
byddwn feirw yn y cyílwr hwn, heb ein glanhau, bydd yn 
anmhossibl i ni gael ein derbyn i wyddfod gwynfydedig y 
Duw sanctaidd. Gan hyny, na thwylled neb chwi â geir- 
iau ofer, nid gwneuthur ychydig o weithredoedd da, nid 
proffes allanol o grefydd, a ddyru i chwi ddyfodfa hyderus 
at Dduw. Cywilydd a'ch gorchuddia pan fyddo yn rhy 
ddiweddar i gael ymwared : oddieithr eich golchi gan Ys- 
bryd Duw yn ngwaed Crist, ni's gellwch etifeddu twgmnas | 


h — k 


———— 


MAX 
vs , 


trwy ysbryd a gwaed Crist. 251 


Dduw: byddwch yn olygfa arswydus i saint ac angelion, i 
chwi eich hunain, a'r naill i'r llall, pan barer i warth eich 
noethder ymddangos! Gan hyny, os mynech na's dar- 
fyddo am danoch fel creaduriaid ffiaidd ac aflan, pan na's 
gallo eich balchder, eich golud, eich tegwch, eich addurn- 
iadau, a'ch dyledswyddau, eich gwasanaethu mwy, edrych- 
wch ar frys am yr unig ffordd o waredigaeth a drefnodd 
Duw: ond os ydych yn caru eich flìeidd-dra, os ydych yn 
ymfalchïo yn eich halogedigaeth, os ydych yn ymfoddloni 
yn eich addurniadau allanol,—nid oes feddyginiaeth wedi 
ei adael i chwi, rhaid y derfydd am danoch yn dragywydd! 

Gan mai dyma gyflwr pawb wrth natur, os bydd neb yn 
barod i ofyn pa beth a. wnant fel y'u glanbâer, ymdrechaf 
vw cyfarwyddo i'r “ ffynnon a agorwyd ìi bechod ac aflen- 
did.” 

1. Llafuriwch am adnabyddiaeth o'ch halogrwydd pech- 
adurus yn ei natur a'i effeithiau. Er fod yr Ysgrythyrau 
yn cynnwys darluniad helaeth o honaw, eto ychydig o sylw 
a rydd dynion iddo yn gyffredin. Hwyrach eu bod yn 
teimlo ychydig oddiwrth euogrwydd pechod ;' ond ni theim- 
lant ddim o herwydd ei halogrwrydd; os gallant hwy 
ddianc rhag cyfiawnder Duw, yr hwn a gyffroisant i'w 
herbyn, nid ydynt yn gofalu dim am euhannhebygolrwydd 
i'w sancteiddrwydd, (rwy yr hyn y maent yn halogedig. 

Mae yn rhaid i'r neb a fyno gael ei lanhau oddiwrth yr 
halogrwydd hwn, ei adwaen yn gyntaf; ac er nas gallwn 
wneuthur hyn yn iawn heb Ysbryd Duw, eto y mae amryw 
ddyledswyddau yn ofynol oddiwrthym ni; megis, (L.) I 
chwilio yr Ysgrythyrau. Dyma ddrych yr hwn y dylai 
pob dyn edrych ei hunan ynddo, a'r hwn ni's dysgo adnabod 
ei ffieidd-dra ei hunan yma, a fydd byw yn halogedig, a 
marw yn felldigedig. (2.) Mae pob un a dderbyniodd 
vlystiolaeth yr Ysgrythyr am ei sefyllfa lygredig, os llafuria. 
i'w chwilio ei hunan wrth y dystiolaeth, yn sicr o gael 

. golygfa helaethach arni. Mac torfeydd yn dysgu oddiar 
yr hyn a ddarllenant ac a wrandawant eu bod yn halogedig 


252. Halogedigaeth pechod yn cael eì dynu ymai, 


wrth natur, (ac ni's gallant ei wadu,) ac eto mewn gwir- 
ionedd heb eu gweled eu hunain felly ; ond pan ddygo€ynion 
eu heneidiau i ddrych y gyfraith berffaith, ac ystyried pa 
fodd y mae arnynt hwy eu hunain; mor wageddol yw eu 
dychymygion ; mor afreolaidd eu serehiadau, ac mor wyr- 
draws yw holl weithrediadau eu meddyliau; hwy a fyddant 
yn barod iwaeddi fel y gwahanglwyfus gynt, “ Aflan ! 
Aflan!” (3. Mae yn ddyledswydd ar bawb weddïo am 
oleuni a chyfarwyddyd yn hyn; bod dyn yn adnabod ei 
hunan, a gyfrifid gynt y radd uchaf o ddoethineb ddynol. 
Nid ymhola rhai dynion ddim iddynt eu hunain; ni's 
meiddia rhai, ac y mae eraill yn esgeuluso gwneyd,o wir 
ddïogi; ond os myn neb byth gael ei lanhau oddiwrth ei 
bechodau, rhaid iddo wneyd mor hyf a hyn arno ei hunan; 
a beiddio bod mor ddoeth a hyn; ac yn yr arferiad o'r 
moddion a ragnodwyd o'r blaen, gan ystyried ei dywyllwch 
ei hun a bradwriaeth ei galon, efe a ddylai weddïo yn daer 
arfod yn wiw gan Dduw, trwy oleuni goruwchnaturiol ei 
Ysbryd, ei gynnorthwyo i iawn ganfod halogedigaeth eì 

natur. Heb hyn, ni's caiff e unrhyw amlygiadau mawrion 

a buddiol byth. 

(2.) Rhaid i'r rhai ydynt yn wìr awyddus am gael eu 
puro oddiwrth balogrwydd pechod ymofyn am deimlad o'i 
herwydd, cyfaddas i'r amlygiad a gawsanto hono. Ni's 
call un dyn hyddysg yn yr Ysgrythyrau fod yn anbysbys 
o'r mynychrwydd a'r hwn y mae Duw yn galw ar ddynion 
i gywilyddio o herwydd eu pechodau. 

'. (3) Gwybydded y cyfryw yn ddïogel, na's gallant byth 
eu puro eu hunain. Mae ymdrechiadau dynion am bured- 
igaeth oddiwrth bechod, yn.sicr o fod yn gyfattebol i'w 
hargyhoeddiadan o'i halogrwydd: ond y mae llawer yn 
cwympo i gamgymeriadau mawrion yn hyn, gan feddwl y 
gall eu galar, a'u diwygiad bucheddol wneyd hyn erddynt; 
ond er fod y pethau yn dda ynddynt eu hunain, maent yn 

“ cael eu camddefnyddio yn fuan, a'u troi yn foddion effeith- 
ioli gadw dynion oddiwrth Grist; canys os ymddiriedir 


Xi. 


trwy Ysbryd a gwaed Crist. 263 


mewn edifeirwch deddfol, y mae e yn sicr o galw yr enaid 
oddiwrth yr edifeirwch efengylaidd hwnw, yr hwn yn unig 
a gymeradwyir gan Dduw: a diwygiad bucheddol yn unig 
os ymorphwysir ynddo, sydd yn sicr o weithredu yn wrth- 
wyneb i geisio adnewyddu ein natur; ond cyflawner y 
dyledswyddau hyn y modd a fynner, y maent yn llwyr 
annigonol i'n glanhau ni. Ac ni chais neb yr hyn sydd 
wir anghenrheidiol i hyn, hyd. onis llwyr argyhoeddir o'r 
gwirioneddau am dano. 

(4.) Gan hy ny, y mae yn ddyledswydd arnynt ymgyd- 
nabod â'r unig feddyginiaeth a drefnodd Duw. Un o 
ddybenion mawrion datguddiad Dwyfol oedd i gyfarwyddo 
dynion am drefn y glanâad; ac un prif foddion a ddefnydd- 
iodd Satan bob amser i gadw dynion yn en gwrthgiliad 
oddiwrth Dduw, oedd irwy arlwy aneirif ffyrdd o buredig- 
aeth iddynt, wedi eu cyfaddasu at ddychymygion eu medd- 
yliau tywyll a choel-grefyddol hwy; ac e ddylai yr ystyr- 
iaeth o fod Duw yn rhoddi pwys mawr ar hyn, ein cyffroi 
i fod yn dra diwyd yn ein hymchwil ì'r peth; fel y mae 
yn eglur oddiwrth holl sefydliadau, addewidion, a gorchy- 
mynion deddf ac efengyl: heblaw hyny, mae yr anhawsder 
i gyrhaedd adnabyddiaeth o hyn i'w ystyried. Rhan o 
ddirgelwch yr Efengyl ydyw, yr hwn a gyfrifir gan reswm 
enawdolyn ffolineb. Nid yn rhwydd yr addefir, na's gellir 
ein glanhau ni oddiwrth ein pechodau trwy un ffordd arall, 
— ond trwy daenelliad o'r gwaed hwnw, a dywalltwyd er's 
cyhyd o amser yn ol. Gan hyny y mae yn ddyledus ar 
ddynion ymholi i mewn i'r athrawiaeth hon, fel wedi eu 
sicrhau o'i gwirionedd, y tyner eu meddyliau oddiwrth bob 
gau feddyginiaeth y'u tueddid attynt gan eu calonau twyll- 
edig eu hunain, neu ofer-goelion rhai eraill. 

5. Ond yn awr yr ymofyniad mawr ydyw, Pa fodd y 
dichon i enaid halogedig ddyfod i gael cyfran yn rhinwedd 
puredigaethawl i Orist? I hyn yr,attebaf. Y mae 
rhinwedd :puredigaethawl gwaed Crist, ŷn nghyd a gwein- 
idogaetb yr Ysbryd i'w gymhwyso yn effeithiol at ein 


Mb 


254  Halogedigaeih pechod yn cael ei dynu ymaith 


heneidiau, yn cael ei ddal allan yn addewidion y cyfammod, 
a'r unig ffordd i ddyfod yn gyfrannog o'r pethau a amlygir 
yn yr addewidion, yw trwy ffydd. Felly y derbyniodd 
Abraham yr addewidion, ac felly y mae yn rhaid i ninnau 
eu derbyn. Yn awr, nid yw hyn yn deillio oddiar eu bod 
yn cael eu cynnyg i ni, ond oddiar ein crediniaeth ni o'r 
hyn a gynnygir: mae holl fudd yr addewidion yn ymddi- 
bynnu yn hollawl arein bod yn eu “cyd-dymheru â ffydd,” 
—yn ymorphwys ar eì gadernid a'i eirwirdeb dwyfol— 
gan gredu y bydd i'r pethau a addawwyd i ni gael eu 
cwblhau. Dyma yr unig ffordd i gyfrannogi o rinwedd 
glanhaol gwaed Crist. Rhoddes Duw y grym a'r effeith- 
ioldeb yma iddo trwy y cyfammod: yn addewid yr efengyl 
fe'i eynnygir ì ni; a ffydd yn yr addewid hono yw yr unig 
beth a'n gwna ni yn gyfrannogion o lesâad trwyddo, ac a 
bair ei fod yn wir effeithiol tu ag attom ni, trwy yr hyn y'n 
glanheir mewn gwirionedd oddiwrth bechod. 

6. Mae ffydd yn yr amgylchiad yma yn gweithio yn a 
thrwy weddi daer. Pan y dug Dafydd ei hunan drwy 
bechod i'r cyflwr hwnw, yn yr hwn y teimlai efe eì angen 
am buredigaeth drwyadl yn adnewyddol, mor daer y mae 
efe yn ci ddymuniadau ar i Dduw ei buro a'i lanhau ef. 
drachefn. A phan fyddo unrhyw enaid yn dyfod drosodd 
mewn gwirionedd i ffordd Duw i'w olchi yn ngwaed 
Crist, ni bydd yn fwy difrifol mewn un deisyfiad nac yn. 
byn; ac yn a thrwy hyn y mae Crist yn cyfrannu o effeith- 
ioldeb puredigaethawl ei waed i ni. 

Yn ail. Nyni a allwn gael addysg oddiyma i'r rhaî 
ydynt wedi eu rhyddhau oddiwrth halogrwydd cyffredinol 
natur, trwy “olchiad yr adenedigaeth, ac adnewyddiad yr 
Yspryd Glan;” am y rhai y dywedai yr apostol, “Hyn a 
fu rhai o honoch chwi; eithr chwi a olchwyd,” &c. Mae 
amryw ddyledswyddau yn orphwysedig ar y cyfryw rai; 
megis, 

(1.) Hunan-ffieiddiad parhaus, yn y coffâad o'r cyflwr 
efnadwy hwnw, o'r hwn y'u gwaredwyd. Mae yr ystyr- i 

A y 


NN 


trwy Ysbryd a gwaed Crist. — 265 


iaeth yma yn meddu dylanwad fawr ar reddyliau credinwyr 
iw gwneyd yn ostyngedig, ac yn cuddio balchder oddi- 
wrthynt; canys beth a feddai creaduriaid o'r fath darddiad 
isel ac aflan, i ymffrostio ynddo? Mae Duw yn galw ei 
bobl ìi hunan-ífieiddiad, nid yn unig o herwydd y peth 
ydynt; ond oddiwrth yr hyn oeddynt. Felly yr ordeiniasai 
efe bod i'r hwn a offrymai y blaen-ffrwyth gynt, gyffesu, 
gan ddywedyd, “ Syriad ar ddarfod am dano oedd fy nhad ;' 
neu “ Syriad, (hyny yw, Laban) oedd am ddyfetha fy nhad, 
yr hwn oedd yn druan unig a digymmorth, ac a ymdeithiai 
o un wladi'r llall am ei fara. Pa fodd yr wyf fi yn bres- 
enol, o drugaredd benarglwyddiaethol, yn y fath sefyllfa o 
lawnder a thangnefedd. A phan oedd Dafydd ar yr ach- 
lysur o'i bechod mawr a'i edifeirwch, yn cymeryd i fewn 
bob rhyw ystyriaethau hunan-feiddiawl a darostyngiad- 
awl, dyma oedd y bennaf o honynt, “Wele mewn anwiredd 


y'm lluniwyd, ac mewn pechod y beichiogodd fy mam ar- 


naf.” Felly hefyd y mae yr apostol yn aml yn galw y saint 
i gofio eu cyflwr blaenorol; ac y mae pob gwir gredadyn 
yn teimlo yn ddwys o herwydd hyn. Pan ystyiiant pa 
beth oedd eu cyflwr blaenorol, eu halogrwydd cyffredinol, 
a gwahanglwyf eu natur, y mae yn eu bwrw ar y ddaear, 
ac yn periiddyntroddi eu genau yn y llwch.—Ac oddiyma 
y deillia eu hymostyngiadau dwysion, eu cyffesiadau di 
dwyll, a'u deisyfiadau taerion. 


(2.) Y mae y waredigaeth ddechreuol yr hon a gafodd 


credinwyr oddiwrth eu llygredd gwreiddiol, yn achos o 


ddïolchgarwch tragwyddol. Pan lanhâodd Crist y deg _ 


gwahan gleifion, efe a amlygodd mor fawr oedd eu rhwym- 
edigaeth i ddychwelyd ato gyda chydnabyddiaeth o'u 
dïolchgarwch, er fod naw o honynt wedi pallu yn hyny. 
Mae yr ystyriaeth o hyn. yn dylanwadu meddyliau eredin- 
wyr yn eu holl gyflwyniadau dïolchus o fawl a gogoniant 
i Iesu Crist; “ Iddo ef,” meddynt, “ yr hwn a'n carodd nì, 
ac a'n golchodd ni oâdiwrth ein pechodau yn ei waed eì 
hun, iddo ef y byddo gogoniant ac awdurdod yn oes 00&« 
oedd !” 


' St ” 
J ^ 


n.  V TN 


256 Halogedigaeth pechod yn cael ei dynu ymaith 


'Trachefn:: Nyni a dystiasom nid yn unig bod halogrwydd 
cyffredinol yn ein natur, ond bod halogedigaeth yn dilyn 
pob pechod gweithredol hefyd; ac am hyny, gall credin- 
wyr ddysgu, (l.) I wylied yn erbyn pechod a'i holl ys- 
gogiadau, pa mor ddirgelaidd bynnag y byddont ; y maent 
oll yn halogi y gydwybod; ac arwydd da o enaid grasol 
yw, ei fod yn wyliadwrus yn erbyn pechod ar y cyfrif yma, 
(2.) I rodio yn ostyngedig cer bron yr Arglwydd holl 
ddyddiau ein bywyd. Er gwylied o honom i'r eithaf yn 
erbyn pechod, “nid oes dyn ni phecha.” Ac am yrhaia 
wag-honant o berffeithrwydd yma, megys y maent yn am- 
lygu eu hanadnabyddiaeth o Dduw, ac o honynt eu hunain, 
felly y maent yn cael eu gadael yn fynych i wrthbrofi eu 
balchder a'u hymffrost ffol, yn eglur yn ngolwg pawb: ond 
i ba ddyben y ceisiwn ein cuddio ein hunain oddiwrthym 
ein hunain, fra y mae a wnelom â Duw? Mae Duw yn 
gwybod, a'n heneidiau ninnau yn gwybod hefyd, ein bod 
yn ymlygru mwy neu lai, yn yr byn oll a wnelom. Pwya 
all ddarlunio ysgogiadau chwant yn y cnawd, gweithred- 
iadau afreolaidd ein serchiadau, ffolineb dychymygion ein 
meddyliau, ac oferedd ein geiriau, y rhai ydynt oll yn tu- . 
eddu i ychwanegu ein halogedigaeth!  Addefaf na's gwn 
fod fy enaid yn ffieiddio unrhyw ymdoriad allan o falchder 
dîeflic dynion, yn gymmaint a'u gwaradwyddiad o ddwys 
ymostyngiad pechaduriaid tlodion yn eu cyffesiadau a'u 
deisyfiadau. Och! bod ein natur ni yn agored i gael ei 
meddiannu gan y fath ddirmyg ar sancteiddrwydd Duw, 
ac mor ddideimlad o'n gwaeledd ein hunain, fel na chrynem 
gan arswyd rhag mewn un modd i ni ddirmygu ymostyng- 
iad iselaf pechaduriaid tlodion ger bron yr uchel Dduw! 
(3.) Nyni a ddylem ymegnïo yn wastadol i nychu pechod 
yn y gwreiddyn a'r egwyddor o honaw. Mae egwyddor 
pechod yn aros yn yr holl gredinwyr, er ei gwannychu yn 
fawr: a'r gwreiddyn o bob pechod ynom, sydd yn ein 
temtio, yn hudo, yn beichiogi, ac yn ymddwyn ar anwir- 
edd; ac y mae genym yr egwyddor yma yn fwy neu lai 


fw 


trwy Ysbryd a gwaed Crist. i 257 


yn ol fel y mae yn cael ei marwhau yn fwy neu lai trwy 
ras; ac yn ol ei nerth, felly y ffynna mewn ymddwyn ar 
weithrediad halogedig pechod. Gan hyny, os mynem mi 
ymgadw rhac ychwanegu ein halogedigaeth, rhaid yw i ni 
ymosod yn erbyn hyn. Rhaid gwneyd y pren yn dda, os 
mynwn ni ddisgwyl ffrwyth da ; rhaid cloddio y gwreiddyn 
drwg i fynu, os amgen firwyth drwg a gynnyrchir. (4.) 
Oddiyma y gwelwn ni yn amlwg hefyd, yr angenrheid- 
rwydd parhaus sydd arnom nii ymwneyd yn barhaus â 
Iesu Grist, am rinwedd glanhâol oddiwrth ei Ysbryd ef, a 
thaenelliad o'i waed ef ar ein cydwybodau, i'n puro oddi- 
wrth weithredoedd meirwon. Yr ydym mi yn ymhalogi 
beunydd, ac onid awn ni i'r ffynnon beunydd, nyni a fydd- 
wn yn wahanglwyfus drosom oll yn fuan ; ein cydwybod- 
au a lenwir o weithredoedd meirwon, fel y byddwn ni yn 
analluog i wasanaethu y Duw byw. Pan fyddo enaid 
wedi eilanw â hunan-ffieiddiad, dan ystyriaeth o'i halog- 
rwydd ei hunan, yn ymwneyd â Christ yn barhaus am 
lanâad, gyda gwresawgrwydd cyfattebol i'w argyhoedd- 
iadau; y mae yn yr agwedd y dylai fod y pryd hyny. Yr 
ydwyf yn sicr nad oes un gwir gredadyn yn y byd yn ddi- 
eithr i'r ddyledswydd hon: a pho mwyaf dyfal y byddo 
neb un ynddi, mwyaf diffuant y profir fod ei fydd, amwy- 
af gostyngedig yw ei rodiad ef ger bron yr Arglwydd. 


PEN. VI. 
Gwaith awdurdodol yr Ysbryd yn. sancteiddiad credinwyr. 


Nyni a awn rhagom yn awri sylwi ar waith yr Ysbryd 
yn sancteiddiad credinwyr; canys y mae efe nid yn unig 
yn glanhau eu natur a'u personau oddiwith halogrwydd 
pechod, ond y mae efe yn cyfrannu yr egwyddor fawr, bar- 
haus, ac awdurdodol o sancteiddrwydd i'w heneidiau, trwy 
yr hyn y'u harweinia, ac y'u cynnorthwya mewn pob rhyw 
weithred o ddyledswydd berthynol i natur sancteiddrwydd. 


y DW 4 mr 


258 Gwaith awdurdodol yr Ysbryd 


Crynhoaf yr hyn a berthyna i'r rhan hon o'i waith yn y 
ddau osodiad canlynol:— 

I. Y mae egwyddor oruwch naturiol, neu reddf. o ras, 
yn cael ei gweithredu a'i chynnal yn eneidiau credinwyr 
gan Ysbryd Duw, trwy yr hyn y'u galluogir i fyw i Dduw, 
a chyflawni yr ufudd-dod a ofynir ac a gymmeradwyir 
ganddo ef; ac y mae hyn yn hanfodol wahaniaethol oddi- 
wrth bob egwyddorion naturiol, deallawl, neu foesol, pa 
fodd bynnag y'u cynnyrchir, neu y'u gwellheir. 

II. Mae yn rhaid i ni wrth weithrediad effeithiol yr Ys- 
bryd Glan trwy ei ras, ì gynnyrchu pob gweithred o ufudd- 
dod sanctaidd yn dufewnol ac allanol, 

Yn y cyntaf o'r gosodiadau hyn, y mae pedwar peth i'w 
profi:—l. Bod y fath egwyddor neu reddf mewn credin- 
wyr. 2. Ei bod yn gogwyddo yr enaid at weithredoedd 
sanctaidd. 83. Ei bod yn galluogi yr enaid i fyw i Dduw 
mewn ufudd-dod sanctaidd. 4. Ei bod yn gwahaniaethu 
yn hanfodol oddiwrth bob rhyw egwyddorion eraill. 

1. Greddf rasol, oruwch naturiol, neu egwyddor o fywyd 
ysbrydol, ydyw.—Wrth y reddf hon yr wyf yn golygu 
rhinwedd, gallu, neu egwyddor o fywyd ysbrydol a gras, a 
weithredir, a grêir, neu a dywelltir i'n heneidiau, ac a 
ddodir yn eu holl alluoedd ; yr hon a drig yn wastadol, ac 
a breswylia yn annghyfnewidiol ynddynt, gan fod fel 
gwreiddyn, neu yr achos uniongyrchol o gynnyrchu pob 
gweithred wir sanctaidd. Nid yw yn gynnwysedig mewn 
unrhyw weithredoedd unigol o ufudd-dod, er bod o honynt 
yn dda yn eu natur eu hunain ; canys e all llawer o'r cyf- 
ryw weithredoedd gael eu, cyflawni gan ddynion ansanct- 
aidd. Yr oedd aberth Cain, ac edifeirwch Ahab, yn weith- 
redoedd amlwg o ufudd-dod o ran y defnydd o honynt, eto 
nid oeddynt yn weithredoedd sancteiddrwydd o ran y ffurf 
o honynt. E all dynion roddi eu holl dda_i_ borthi y tlod- 
ian, eto, heb fod yn ddim. Dichon gweithredoedd unigol 
fod yn brofion o sancteiddrwydd, megys gwaith Abraham 
yn ofírymmu ei fab; ond ni's gwnant neb yn sanctaidd; ae. 


5* “ cy 
- - U 
- : 
- Ŷ ^ôL 

” sw 


yn sancteiddiad credinwyr. 250 


ni's gwna rhestr o weithredoedd neb yn sanctaidd. Ac nid 
yw hyn yn gynnwysedig mewn rhyw ogwydd arferol yn y 
meddwl at ddyledswyddau allanol o dduwioldebneu ufudd- 
dod ; ond y mae y reddf neu yr egwyddor hon o sancteidd- 
rwydd, y cyfryw ac sydd yn rhag flaenorol i bob gweithred 
o'r un rhyw ; canys rhaid fod pob gweithred o wir sanct- 
eiddrwydd yn meddu rhywbeth goruwch naturiol ynddi, 
oddiar egwyddor dufewnol o ras. Y mae hon yn aros yn 
wastadol yn y rhai ydynt yn wir sanctaidd; am ba achos. 
y maent bob amser yn sanctaidd, ac nid yn unig pan fydd- 
ont yn ymarfer â dyledswyddau sancteiddrwydd yn weith- 
redol. Trwy hyn y'u parottoir, y'u tueddir, ac y'u galluogir 
i bob rhyw ddyledswyddau o ufudd-dod, a thrwy ddylanwad 
yr egwyddor hon i'w gweithredoedd a'u dyledswyddau, y 
maent yn dyfod yn sanctaidd, ac nid un modd arall. Bod 
y cyfryw reddf mewn credinwyr, sydd amlwg oddiwrth yr 
Ysgrythyrau. Addawai Duw, gynt, enwaedu calonau ei 
bobl;—rhoddi calon newydd ac ysbryd newydd iddynt,— 
ac ysgrifenu ei gyfraith yn eu calonau. Datguddir hyn yn 
fwy eglur yn y Testament Newydd, Ioan 3. 6. Fe'n genir 
drachefn o'r Ysbryd, a'r hyn a enir yn yr enedigaeth 
newydd hon, sydd Ysbryd: rhyw beth yn bod ynom ni o 
natur ysbrydol, ac effeithioldeb ysbrydol. Rhywbeth yn 
aros ynom ni ydyw, ac yn gweithredu yn barhaus mewn 
gwrthwynebiad i'r enawd aphechod. _ Fe'i gelwir, Creadur 
Newydd, (rhyw beth yn meddu natur creadur bywiol) a'r 
Duwiol Anian: a da y gwyddis mai anian yw yr egwyddor 
o bob gweithrediadau; a hyn yw y reddf o ras, neu yr eg- 
wyddor o sancteiddrwydd, dros yr hon y dadleuwn. 

Trwy hyn y mae i ni undeb â Iesu Grist, Pen yr Eglwys, 
ac y'n gwneir yn aclodau o'i esgyrn, ac o'i gnawd ef, fel yr 
oedd Efa o Adda; yr oedd hi yn meddu yr un natur âg e, 
a hono wedi ei derbyn oddiwrtho ef; felly yr ydym ni o 
hono ef, yn gyfrannogion o'r un anian dduwiol, “canys yr 
hwn a gyssylltir â'r Arglwydd, sydd un Ysbryd.” Gan 
hyny, gwelwn mor ardderchog yw y gras hwn! Y mae o'r 


b _” 
? - 
* - 

wm”. 


yN — 


260 Gwaith awdurdodol yr Ysbryd 


un rbyw a natur sanctaidd Crist, ac yn ein gwneuthur ni 
ynun ag ef. Pa ryw ragorfraint fawr yw hyn! _ Pa fath 
anrhydedd a diogelwch i'r enaid sydd yn ei meddu! Pa 
ryw ddyledswyddau a ofynir oddiar hyn! a pha fodd y 
dylem ni fawrygu gras a chariad Crist, trwy gyfryngdod 
yr hwn y'n gwneir yn gyfrannocion o honi! Dyma ein 
bywyd; ond ni's gallwn ni ei ddirnad yn berffaith, canys 
y mae wedi ei guddio gyda Christ yn Nuw. 

(l.) Oddiwrth hyn, nyni a allwn ddysgn peidio ymfodd- 
loni ar unrhyw ddyledswyddau, pa mor dda bynnag y 
byddont ynddynt eu hunain, oddieithr bod egwyddor fyw- 
iol o sancteiddrwydd yn ein calonau. Mae ychydig weith- 
redoedd gonest, ac ychydig ddyledswyddau defnyddiol, yn 
boddloni llawer i feddwl eu bod mor sanctaidd ag y byddo 
raid eu bod ; ond y mae pob cyfryw ddyledswyddau yn 
wrthodedig gan Dduw, pa mor luosawg bynnag y byddont, 
oddieithr bod y galon wedi ei sancteddio yn mlaenaf. Gall 
argyhoeddiadau deddfol, dychryniadau cydwybod, a hyff- 
orddiadau rheswm, orfodi dynion i gyflawni llawer o ddy- 
ledswyddau; ond ofer fydd y cwbl; nid yw dynion namyn 
llafurio yn y tan gyda hwy oddieithr bod yr enaid wedi ei 
barottoi â'r egwyddor hon o sancteiddrwydd. 

Eto, sylwer, am y dyledswyddau moesol neu grefyddol 
hyn, can belled ag y byddont yn dda ynddynt eu humain, 
y dylent gael eu cymeradwyo a'u cefnogi yn mhob dyn. 
Gallant fod yn ddiffygiol yn eu hegwyddor, ac yn gyfeil- 
iornus oan eu dyben; ond eto ni's dylem ni ddifrîo y dy- 
ledswyddau eu hunain, na bwrw rhwystr ar ffordd y cyf- 
lawniad o honynt. Nid yw y byd mewn ansawdd y galler 
hebgor gweithredoedd da dynion drwg; a byddai yn dra 
dymunol pe gallem weled mwy o ffrwythau rhinweddau 


U 
^ 
b 


moesol, a dyledswyddau crefydd ymarferol yn mysg dyn- 


ion ansanctaidd nac a welwn : ond hyn.a allwn, ac a ddyl- 
em ei ŵWneuthur; nyni a allwn ddywedyd wrthynt (fel y 
dywedodd ein Harglwydd wrth y gwr ieuanc) “Y mae un 


peth eto yn ddiffygiol i ti,” y mae arnat eisiau ffydd; neu, 


mb Mr LL "I 


gm sancteiddiad credinwyr. 261 


y mae amat eisiau Crist, neu, y mae arnat eisiau egwyddor 
ysbrydol o sancteiddrwydd efengylaidd; heb yr hyn y 
bydd eich holl lafur yn ofer, ac yn llwyr ddi gyfrif yn y 
dydd diweddaf. Ni's gallodd iawn osodiad athrawiaeth 
graso flaen dynion fod yn attaliad ar ffordd cyflawniad un- 
rhyw ddyledswydd. 

Sylwer eto. Pa le bynnag y mae yr egwyddor yma o 
sancteiddrwydd yn y galon, bydd yr effeithiau o honi i'w 
gweled yn y fuchedd; canys ei dyben mawr yw ein gallu- 
ogi ni i gydífurfio a gras, neu Efengyl Duw, yr hon sydd 
yn ein dysgu i fyw yn sobr, yn gyfiawn ac yn dduwiol, yn 
y byd sydd yr awrhon.” Os bydd y pren yn dda, e fydd 
y ffrwyth yn dda hefyd: a rhagrith ffìaidd yw i neb ym- 
honi mewn sancteiddrwydd tufewnol, tra fyddo eu buch- 
eddau yn ddiffygiol o ffrwythau cyfiawnder. 

(2.) A gallwn ganfod oddiyma pa ham y mae dynion yn 


ymgynnyg ar gynnifer o ffyrdd amrywiol gyda golwg ar 


sancteiddrwydd. Cyduna pawb a_broffesant Gristionog- 
aeth, fod sancteiddrwydd yn anhepgorol angenrheidiol ; 
ond pan y delont at yr ymarferiad o honaw, cymera y naill 
un gau ffordd, a'r lleill gau flordd arall, felly mynnai rhai 
wneyd sancteiddrwydd o'u rbinwedd moesol, tra y'i gwneir 
ì fynu gan eraill o'u cyflawniadau coelgrefyddol. Ac y 
mae hyn oll yn tarddu o'u hanwybodaeth o wir natur sanct- 
eiddrwydd ar un llaw, a chariad at bechod ar y llaw arall, 
Mae natur sancteiddrwydd yn ddwfn ac yn ddirgelaidd, 
na's gellir ei dirnad heb gymhorth goleuni ysbrydol; ac y 
mae y byd yn wastad yn casau yr hyn nid yw yn ei adna- 
bod, yn y pethau hyn. Mae cariad at bechod hefyd yn 


meddu dylanwad dirgelaidd ar feddyliau llaweroedd. Y â 


maent yn ofni ac yn casau y cyfnewidiad enaid trwyadl 
hwnw, sydd yn tueddu at ddiwreiddiad hollawl pob pech- 


od ; ac am byny yr ymfoddlonant ar foesoldeb, a ch yflawn- 


iadau coelgrefyddol; unrhyw beth a dawela gydwybod 
naturiol, neu a ennilla iddynt yr enw o fod yn grefyddol. 
“ (G.) Nyni a allwn ddysgu oddiyma, waith mor fawr ae 


262 


ardderchog yw y sancteildâad yma; a'i fod yn fwy peth 
inii fod yn wir sanctaidd nac y meddyliodd llawer. Mae 
yn waith mor fawr fel y rhaid ei wneuthur gan “ Dduw yr 
heddweh” ei hunan, trwy waed Ciist; a thrwy ddylanwad 
yr Ysbryd: ac nid yw yn cweddu i Ddoethineb Anfeidrol 
ddefnyddio gallu y fath achosion a moddion gogoneddus, 
er cynnyrchu rhyw effaith cyffredin. 

2. Mae yr egwyddor hon o sancteiddrwydd yn tueddu 
ei deiliaid at weithredoedd o'i rhyw eì hunan; megis y mae 
yn meddu natur, felly hefyd y mae yn meddu prïodoliaeth- 
au greddf, o'r rhai y mae hyn y penaf. Mae yn cyfeirio 
at ryw ddyben pennodol, ac yn gogwyddo at weithredoedd 
a dueddant i hyny. 

Y mae i'r egwyddor hon ei dyben pennodol, a byny yw, 
bod i ni fyw i i Dduw. Wrth naturiaeth, yr ydym ni wedì 
ymddieithrio oddiwrth fuehedd Dduw; ond prïodolder 
anysgaredig gyntaf y creadur newydd yw, ei fod yn tu- 
eddu yr enaid at weithredoedd a dyledswyddau y fuchedd 
hon, fel ag i ymwneyd â hwy, nid trwy gymhelliad rhyw 
argyhoeddiadau, neu argraffiadau allanol yn unig, ond 
oddiar egwyddor dufewnol ddiffuant; ac megis y mae 
tuedd y meddwl anianol yn llwyr wrthwyneb i bethau ys- 
brydol, felly y mae yr evwyddor newydd hon yn tueddu 
at weithredoedd da ysbrydol, yn ol meddwl Duw. 

Y duedd hon yn y galon, a elwir yn yr Ysgrythyrau 
wrth yr enwau Ofn, Cariad, Hyfrydwch, a'r cyfryw serch- 
iadau eraill ar a ddynodant ogwydd wastadol at eu gwrth- 
ddrychau. A hyn a olygir yn yr addewid hono yn y cyf- 
ammod, “ Rhoddaf un galon iddynt i'm hofnii.” Natur 
neu anian newydd yw y galon newydd yma, effaith cyntaf 
yr hon yw, ofni yr Arglwydd yn wastadol; neu duedd 
ysbrydol newydd yn yr enaid ât ewyllys a_ gorchym- 
ynion yr Arglwydd. Yn gyffelyb hefyd y'i dynodir 
trwy gariad, yr hyn yw gogwydd yr enaid i ymhyfrydu 
mewn "faa i Dduw, a chymdeithasu âg ef.—Fe'i dar- 
Junir yn mhellach hefyd drwy yr ymadrodd, * *“ synied ys 


yn sancteiddiad. credinwyr. 263 


brydol,” am yr hyn y dywedir mai bywyd a thangnefedd 
yw; hyny ydyw, gogwydd ac ymrôad y meddwl at bethau 
ysbrydol, yw y peth, trwy yrhyn yr ydym yn byw i Dduw, 
ac yn mwynâu heddwch âg ef. Synied pethau daearol yr 
ydym ni wrth natur; ond trwy hyn fe'n dygir i roddi ein 
serch ar y pethau sydd uchod. Trwy rinwedd yr egwyddor 
rasol yma y proffesai Dafydd fod ei enaid yn glynu wrth 
Dduw, neu yn gogwyddo yn egnïol at yr holl ffyrdd hyny 
trwy ba rai y gallai fyw iddo ef, a dyfod i fwynâad o hon- 
aw. Fe'i cydmerir gan yr apostol Pedr i'n tuedd naturiol 
at ymborth, “ Fel rhai bychain newydd eni, chwennychwch 
ddidwyll laeth y gair, fel y cynnyddoch drwyddo,” yr hyn 
sydd yn duedd wastadol, annewidiol.. Hyn gan hyny yw 
y peth a olygaf. Y mae i bob anian ei thueddfryd, a'i 
gweithrediadau prïodol. Y cyfryw anian yw yr egwyddor 
o sancteiddrwydd: a pha le bynnag y mae yr egwyddor 
hon, y mae yn tueddu yr holl enaid at weithredoedd sanct- 
aidd—a hyny yn gyffredinol, yn wastadol, a pharhaus. 

(i.) Yn gyffredinol. Y mae yma dueddfryd at bob rhyw 
ddyledswyddau sanctaidd heb eithriad ; y mae yn cynnwys 
parch i holl orchymynion Duw. _E all fod rhai yn fwy an- 
hawdd i'w cyflawni, yn fwy gwrthwynebol i'n tueddiadau 
naturiol, neu ein llesion tymhorol nac eraill; ond os bydd 
egwyddor rasol oddi fewn, bi a gyd duedda yr enaid attynt 
oll. Fe oddef unrhyw egwyddor arall ddirgel goleddiad o 
ryw beth croes iddi; goddefa, naill a'i gommeddiad o ryw 
ddyledswydd, neu gyflawniad o ryw bechod, neu arbediad 
a choleddiad oryw chwant. Fel hyn y profodd Crist y gwr 
ienanc goludog a fostiai o'i ddyledswyddau, â rhyw beth 
oedd yn taro yn erbyn ei ddaiaroldeb, a buan y rhoddes efe 
ei holl gynnygion i fod yn grefyddol, i fynu. Felly Naam- 
an, yr hwn a addunedasai ufuddhaui Dduw Israel, a fynai 

' gadw iddo ei hun yr hawl o ymgrymmu yn nhy Rimmon, 
er mwyn ei lesion bydol. E all credinwyr eu hunain gael 
eu llithio i ommeddiad gweithredol o'u dyledswyddau, a 

— eholeddiad tymhorol o serchiadau llygredig; ond am y 


' 
j 
4 


Mc. w ww FO R. 


“Ym Gr ———— M^ 
264 Gwaith awdurdodol yr Ysbryd. 


coleddiad bwriadol o unrhyw beth pechadurus, y mae hyny 
yn anghyson â'r egwyddor o sancteiddrwydd, 

(2.) Mae yr egwyddor hon yn tueddu y credadyn at 
ddyledswyddau sanctaidd yn wastadol; mae efe yn aros 
yn ofn yr Arglwydd “ar hyd y dydd. » Mae yn wir fod 
tymhorau yn y rhai y cyfarfyddwn âg anhawsderau a 
rhwystrau mawrion oddiwrth ein chwant a themtasiynau ; 
ac e ddichon gweithrediadau gras fod yn llai bywiog ar 
rai amserau nac eraill: ond er hyny, y mae y dueddfryd 
sanctaidd hon yn parhau yr un yn ei natur ei hun, fel ffrwd 
a dardda o ffynnon fywiol, yn gweithio ei ffordd yn mlaen, 
er y gwrthwynebiad a'i try o'i ffordd dros yspaid. Gall 
dynion anianol gyffawni dyledswyddau o ufudd-dod weith- 
iau, dan argraffiadau cryfion wedi eu cynnyrchu trwy gys- 
tuddiau, peryglon, a'r cyffelyb, ond yn dychwelyd i'w hen 
yrfa arferol eu hunain yn fuan ; fel y morwyr, y rhai a gyf- 
arfyddant â gwyntoedd cryfion weithiau, trwy yr hyn y 
tebygid eu bod yn cael eu hyrddio yn chwyrn tu a'r porth- 
ladd; ond yn y fan y mae dystarwydd yn eu dal, nid oes 
chyd o wynt i'w helpu yn mlaen. Lle bynnag y byddo 
yr egwyddor hon, mae llifiant naturiol, megis, yn yr enaid 
hwnw, yr hwn sydd yn eu cludo yn mlaen yn wastadol a 
chysson: ac er y dichon iddynt gyfarfod â thymhestloedd 
a chroeswyntoedd, eto y mae y ffrwd, yr bon sydd yn nat- 
uriol, yn gweithio ei ffordd o'r diwedd, ac yn-dal i dynu at 
ei nôd er pob rhwystrau. 

(3.) Y mae hefyd yn barhâol. Ni phaid byth a go- 
gwyddo yr enaid at weithredoedd o ufudd-dod hyd oni 
chyrhaeddo ddyben y cwbl o honynt yn y mwynâad o 
Dduw. Ffynnon o ddwfr ydyw, yn tarddu i fywyd tra- 
' gywyddol; y mae yn tarddu yn ddiball, am mai dwfr byw- 

iol ydyw; a hyny yn barbaus, hyd oni byddo y rhai y mae. 
ynddynt, wedi eu cyflêu yn ddïogel yn y gogoniant. Fe 
_ addewir hyn yn bennodol yn y cyfammod :—Mi a osodaf 
fy ofn yn eu calonnau, fel na chiliont oddiwrthyf; ni chilia 
y sawl y mae yr ofn yma ynddynt, byth oddiwtho, Gblegid 


«- 


—— AU tau Y 


yn NU credinwyr. 265. 
wyi, 


ei fod yn barhaus. Mae yn wir fod yr egwyddor ei hunan a, 
yn ymddangos fel pe byddai wedi ei mogu yn hollawl 
am dro, dan ymosodiad llym temtasiynau (megis yn 
amgylehiad Dafydd,) eto y mae ei natur anfarwol, ei 
pherthynas â ffyddlondeb Duw, ac â chyfryngdod Crist, 
y íath, fel na's llwyr ddiffoddir byth. 

Rhaid addef fod yn y rhai ydynt wedi eu tueddu fel 
hyn at holl weithredoedd bywyd ysbrydol, weddillion o 
egwyddor wrthwynebol, yr hyn a elwir yn yr Ysgrythyr, 

' yn gnawd, yn chwant, yn goríf pechod, neu y pecbod 
sydd yn trigo ynom ni. Dadleuir hyn yn eglur gan yr 
apostol: “ Mae y cnawd yn chwennychu yn erbyn yr Ys- 

— bryd, a'r Ysbryd yn erbyn y cnawd; a'r rhai hyn a wrth- 

wynebant eu gilydd, fel na alloch wneuthur beth bynnag 

a ewyllysioch.” Gal. 5. 17. Yn wir, mae yn anmhossibl 

i bechod a gras r€oli yn yr un galon, ar yr un pryd. Y 

enawd a fedd y llywodraeth yn hollawl wrth natur, ac y 

mae yn gogwyddo yr enaid at bechod; ond pan ddygir 
gras i fewn, mae yr egwyddor hon o bechod yn cael ei 
gwanychu, fel na's caffo deyrnasu a'n hyrddio yn mlaen yn 
ddiattalfa, yn yr erlyniad ar ol ei dueddiadau aflywod-. 

raethus; eto, nid yw yn cael ei lwyr ddifeddiannu, a'i 

fwrw allan o'r enaid yn y fuchedd hon. Ef> a erys ac a 

weithia, a huda ac a demtia, fwy neu lai yn barhaus, yn ol 

.hyny o nerth a manteision a fyddo wedi ei adael Gao: am 

ba achos, ni's gall yr egwyddor o ras, dueddu yr enaid yn 

— berffaith at fuchedd Duw, fel ag na byddo yn deimladwy 
o wyrthwynebiad; ond y mae hyn yn perthynu yn anys- 
garedig i egwyddor o sancteiddrwydd, o angenrheidrwydd, 
bod iddi dueddu yr enaid yn gyffredinol at bob rhyw weith- 

' red o ufudd-dod sanctaidd; ac y mae y tueddiadau hyn yn j 

— oruchaf, ac yn cadw cyfeiriad yr enaid at sancteiddrwydd 

yn wastadol;—a'r dueddfryd rydd, ddiffuant, wirfoddol 

a o eiddo y meddwl at yrhyn oll sydd dda, yn nghydag 
mdrech tufewnol i dorri trwy bob gwrthwynebiad, yw y 

bf * ; 


o 


266 Gwaith awdurdodol y i 


blaen-ffrwyth, a'r prawf egluraf o adnewyddiad, en. natur i 
gan yr Ysbryd Glan. V 
9. Y mae grym yn dilyn yr egwy ddor hon o ras, fyddal a 
thueddiad. Mae nid yn unig yn tueddu yr enaid at ufìdd- 
dod sanctaidd; ond yn ei allìdea at y cyflawniadau a'r 
dyledswyddau perthynol i sancteiddrwydd :—E brofwyd 
yn helaeth, ein bod ni wrth natur heb nerth, i gyflawni 
dim da ysbrydol; ond trwy y gras o. sancteiddâad, y mae 
nerth yn cael ei roddi i ni i fyw i Dduw ; “ Y rhai a ddys- 
gwyliant wrth yr Arglwydd, a adnewyddant eu nerth;” 
hyny yw, i ufnddheu,: neu rodio gyda Duw hebflinder; y 
maent yn cael nerth, ac yn eu gwaith yn rhodio gyda Duw, 
'yn cael ei adnewyddu, neu eì gynnyddu. Trwy yr un gras 
'y'n “nerthir â phob nerth, yn ol ei gadernid gogoneddus ef.” 
Yn ein dychweliad at Dduw, y rhoddir i nitrwy “ei dduw- 
iol allu bob peth a berthyn i fywyd a duwioldeb:”—felly 
hefyd y dywedai Duw wrth yr apostol, pan oedd efe yn 
barod i suddo dan ei brofedigaethau, bod ei ras ef yn ddi- 
gonol iddo. Mae y credinwyr yn fyw i Dduw, yn fyw i 
gyfiawnder a saneteiddrwydd, meddant egwyddor o fywyd 
ysbrydol; alle y mae egwyddor o fywyd ysbrydol, ymaeyno 
allu yn ei natur, ac i'w dy ben. Gan hyny:nyni a ymofynwn 
yn mha beth y mae y galluyma. yn gynnwysedig,—pa beth 
ydyw yn y meddwl, pa beth yn yr WYD pha beth yn 
(y RA ac yn | 
U(L) Mae y gallu hwn yn y meddwl yn yn 

' mewn goleuni ysbr ydol, i ddirnad pethau ysbrydol mewn 
modd ysy dol. Mae yr Ysbryd Glan gn y gweinyddiad 


! cyniaf o fywyd ysbrydol, yn llewyrchu i'n calonau, i roddi 
— i ni adpabyddiaeth o Dduw'yn Nghrist: ïe, 'y cyfnerthiad 


yma ar y meddwl trwy oleuni ysbrydol, yw y weithred 
fwyaf arbenig o'n sancteiddâad ; hyd oni's gwneler nydd 
mae llen yn aros arnom, fel na's gallwn weled. i bethau 
ysbrydol; ond lle mae Ysbryd Duw yn dyfod 
sancteiddhâol, y mae rhyddid, a_ thrwy hyn. 1 
MR âg wyneb agorel, yn edryclr ar ogonia AT 


A'N ) nn - 
y —  . gn sancteiddiad credinwyr. 
“ megis mewn drych, ac felly yn cael ein newid i'r un "a 
ddelw, o ogoniant i ogoniant.” os i 
Mae yn wir nad yw yr holl gredinwyr yn cael eu danl 
iaw â'r gallu yma i'r un radd; mae rhai yn isel mewn 
gwybodaeth, ac mewn tir i eraill, yn anwybodus; ì 
a chedwir rhai yn y cyflwr hwnw trwy eu hesgeulusdra 
a'u segurdod eu hunain; ond ymae pobunsydd yn eael 
ei wir sancteiddio, yn cael digon o oleuni i ddêall pethau 
ysbrydol yr efengyl mewn modd ysbrydol: mae y credad- 
yn gwanaf yn cael cymmaint o olwg ysbrydoli fewn i 
bethau Duw, ag sydd angenrheidiol i'w ffydd a'i ufudd- 
dod; canys “nyni a dderbyniasom Ysbryd Duw, fel y 
gwypom y pethau a rad roddwyd i nigan Dduw.” Ynunig 
y mae yn ddyledswydd arnynt ymdrechu yn barhaus i 4 
ddefnyddio y goleuni a dderbyniasant, yn yr arferiad o'r _ 
moddion. A 
(2. Mae y gallu hwn yn yr ewyllys yn synu A'T ' 
yn €i ryddid a'i allu i ddewis a chofleidio pethau ysbrydol. ka 
Mae y credinwyr yn meddu ewyllys rydd at yr hyn sydd s 
dda ysbrydol; canys y mae yr ewyllys yn awr wedi ei ŵ 
rhyddau oddiwrth y caethiwed hwnw i bechod, yr hwn yr y Ŵ, 
oedd dano wrth natur; ac wedi ehangu arno drwy oleuni a ; 
chariad, y mae eíe yn ewyllysio ac yn dewis pethau Duw “ 
ynrhydd. Y gwirionedd, hyny yw ífydd yn yr efengyl, ” 
yw y moddion o'r rhyddâad yma; a Mab Duw trwy ei â 
^> Ysbryd, yw yr achos effeithiol o hono; canys, “Os y Mab 
a'n rhyddhâ, yna rhyddion a fyddwn yn wir,” ac osam- 
gen, ni byddwn yn rhydd, pa faint bynnag a hôno dynion 
o hyny. a 
(3.) Mae y serchiadau, y rhai wrth natur ydynt brif 
weision, ac arfau pechod, yn cael eu hennill drwy hyn au 
wasanaethu Duw. Wedi dangos fel hyn, fod gallu i ufudd-_ 
dod sanctaidd, yn y rhai oll “ydynt yn cael eu sancteiddio, ” 
_ cystal a thueddfryd at hyny, nynia ystyriwn ei ddau brif 
brïodolder; sef pyn ydd a cytriyo. | mne 


Ms: ———— “DU. 5n MU Y — 
. Uu ty 


968 Gwaith awdurdodol yr Ysb 


rwystrau hyny, â'r rhai y mae y meddwl yn ddindey iod: | 
ig i gael ei luddias gan bechod, y byd, segurud ysbrydol, 
ac annghrediniaeth. Ac fel hyn y mae “yr Ysbryd yn 
barod, er bod y cnawd yn wan.” Mae y rhwystrau hyn 
yn eu llawn rym yn mhawb dïadgenhedledig, am ba achos 
y maent “i bob gweithred dda yn annghymeradwy:” ac y 
maent mewn HA yn dylanwadu meddyl credinwyr eu 
hunain, ac nid rhan fechan yw hyn o'u pechod a'u gofid ; 
ond y mae y rhwystrau hyn yn cael eu symmud trwy y 
gallu ysbrydol yma. Mae eu grym llywodraethol yn cael 
ei dori drwy roddiad cyntaf yr egwyddor yma yn yr enaid, 
pan y parottoir y galon âg aniau newydd i'r cyflawniad o 
_.bob rhyw ddyledswydd sanctaidd, ac o radd i radd y mae 
— ynrhyddhau yr enaid oddiwrth y gweddillion o'r rhwystr- 
au hyn; canys y mae yn gwannychu gogwydd yr enaid at 
bethau daiarol, fel na's meddiannont y meddwl fel cynt. 
“. Mae hefyd yn amlygu iddynt degwch a gogoniant sanct- 
. eiddrwydd, a phob rhyw. ddyledswydd o ufudd-dod, fel ag 
i dueddu y meddwl yn rymmus tuag attynt; ac yn peri i'r 
serchiadau lynu wrthynt gyda hyfrydwch. “Mor gu gen- 
yf dy gyfraith,” medd Dafydd, “dy gyfraith yw fy hyfryd- 
wch,” a thrachefn, “ Melusach yw dy air na'r mel, ac na 
dyferu diliau mel.” 
“ _.. 2. Mae yn peri rhwyddineb yn y cyflawniad o'r dyled- 
— swyddau. Pa beth bynnag a wnelo dynion oddiar reddf, 
| neu oanian, y maent yn ei wneyd yn rhwydd; amath o 
_ reddf, neu anian newydd wedi ei rhoddi yn enaid dyn, yw 
t yr egwyddor o ras. Addefaf y bydd gwrthwynebiadau 
— oddiwrth bechod, satan, a themtasiynau ; ond eto, y mae 
Un yn natur yr egwyddor hon wneyd holl gylch ufudd-dod yn 
hyrwydd i ni; canys, (1.) Y mâe yn peri cyfaddasrwydd 
_, rhwng ein meddyliau ni â'n dyledswyddau; mae y gyfraith 
wedi ei hysgrifenu yn ein calonnau, am hyny, nid yw 
A gorchymynion Crist yn drymion ; nid ydynt yn a Y 
a; os yn faich, neu yn annghyfaddas i'r anian new : 
gan hyny, y mae holl ffyrdd doethineb yn hyfry' 
| holl lwybrau bi yn heddwch. eR Y mae AF | 


| yma y w y FN Y'R MM ^W AO 
; R U 


yn sancteiddiad credinwyr. 269 


mewn ymarferiad mynych o weithredoedd a dyledswyddau 
sanctaidd, ac yn rhoddi rhwyddineb ynddynt yn aml idd- 
ynt: mae yn peri i'r enaid ymhyfrydu i fod yn aml yn yr 
ymaferiad o ffydd a chariad, neu feddyliau a myfyrdodau 
sanctaidd yn adnewyddol. Ffynnon ydyw, yn tarddu i 
fynu yn barhaus, mewn ymarferiadau beunyddiol o weddïo, 
darllen, ac ymddiddan sanctaidd, neu, mewn gweithredoedd 
o drugaredd, elusen a haelionitu as at ddynion. Fel hyn ; 
y mae y galon yn cael ei hyndarigu yn gymmaint âg iau 
Crist, fel ymae yn naturiol ac yn esmwyth: ac e ad 
trwy brofiad, mai po hwyaf yr esgeulusir rhyw ddyled- 
swydd, anhawddaf y'i canfyddwn i'w chyflawni. (3.) Y 
mae yn sicrhau cymmhorth Crist a'i Ysbryd ef; am y 
crêadur newydd y mae Crist yn gofalu, ac iddo ef ymae 
efe yn cyfrannu o gynnorthwyon ei Ysbryd yn barhaus; a 
phan dderbynir nerth gan Grist y mae ei iau efyn es- 
mwyth a'i faich yn ysgafn. 

Nyni a allwn trwy y pethau hyn ein chwilio ein hunain, 
a oes EFA neu egwyddor o sancteiddrwy dd yneinmedd- 
yliau, fel na'n twyllêr trwy gau ymddangosiadau 

3. Dysgwn oddiwrth hyn i ochelyd cael ein twyllo gan 
ddoniau, pa mor ddefnyddiol bynnag a fyddont, yn nghyda 
phroffes deg ar hyny. Mae y pethau hyn yn myned yn 
dra phell yn y byd, ac y mae llawer yn eu twyllo eu hun- 
ain ac erail] trwyddynt. .E ddichon dynion drwy gym- 
mhorth y doniau hyn yn unig, weddïo, a phregethu, a 
chyflawni llawer o ddyledswyddau, fel ag i fod yn enwog. 
mewn proffes; ond fe all hyn. oll fod heb d€îm sancteidd- 
rwydd, ac felly y maent yn dueddol i dwyllo y meddwl. 
Profer hwy wrth natur a_ phrïodoliaethau y reddf neu yr 
egwyddor hono o ras, gydd uewn pob gwir sancteidd- 
rwydd, fel y dangosasom o'r blaen, ac fe welir yn fuan mor î 
fyr o hyny a fyddant. Llawer llai y gall moesoldeb, neu 
rês o ddyfeiltin yddau moesol, pan wrthynt eu hunain, hên. “a 
— un hawl i Ŵ Ô yh o sancteiddrwydd. Mae yn wir fod i 


270 


un peth yw bod yn ddyn sanctaidd yn ol yr efengyl, a bod 
yn ddyn moesol. Gan hyny, myfi a af rhagof at yr ail beth a 
gynnygiwyd i'w brofi, sef bod yr egwyddor rasol hon o 
sancteiddrwydd yn llwyr wahanol oddiwrth bob egwyddor- 
ion eraill, pa un bynnag a fyddont ai deallol, aimoesol, an- 
ianol, neu gaffaeledigol ; fel y mae hefyd oddiwrth bob rhyw 
ras cyffredinol, o'r hwn y gall dynion fod yn gyfrannogion, 
heb eu sancteiddio yn wirioneddol;—ae y mae y gwahan- 
iaeth yma i'w ganfod yn eglur. 

Yn gyntaf. Oddiw rth y Hy nnon neillduol o'r hon y Ydd 
sancteiddrwydd, sef cariad etholedigol Duw. Efe a'n 
hetholodd ni yn Nghrist cyn sêiliad y byd, fel y byddem 

sanctaidd. Duw a'n dewisiodd o dragywyddoldeb fel y 
byddem sanctaidd, hyny yw, gyd ag amcan i gyfrannu 
sancteiddrwydd i ni; gan hyny ei waith neillduol ef yw 
hyn, er cyflawniad o'i amcan neillduol. 

Nì Yn ail. Yr achos haeddedigol neillduol o'r sancteidd- 
rwydd yma yw cyfryngdod Crist. Mae sancteiddrwydd 
efengylaidd wedi ei sicrhau i ni drwy y prynedigaeth gan 


â Grist Iesu; fe'i haddewir i ni ar gyfrif ei aberth ef; canys 
ì — fe'i caniatteir yn weithredol, trwy eì eiriolaeth ef ac fe'i 
|. gweinyddir drwy ei Ysbryd ef; canys efe yw yrhwn a 
y wnaethpwyd ini gan Dduw “yn sancteiddrwydd” ac y 
b mae efe felly ar amrywiol gyfrifon. 

y. (l.) Y mae efe w edi ei wneuthur yn sancteiddrwy dd i ni 
i ' ar gyfrif ei swydd offeiriadol, oblegyd ein bod ni yn cael 
Ŵ .ein golchi oddiwrth ein pechodau trwy ei waed ef, yn yr 


offrymiad o honaw drosom, a'r cymhwysiad o honaw at ein 
heneidiau. (2) Âm ei fod yn llwyddiannus er sancteidd- 
— iad effeithiol ein natur ni yn y cyfraniad o'i sancteidd- 
íi rwydd i nifrwyeei eiriolaeth. Ei weddi, (Ioan 17. 17.) . 
_ yw ffynnon wynfydedig ein sancteiddrwydd ; “ Saneteiddia 
_ hwy trŵy dy wirionedd; dy air sydd wiiaMi dd »' Nid 
wr _ oes, un gras yn cael ei weithredu ynom, ei gyfrannu mr u ini, 

— na'i gynnal ynom, ond mewn attebiad i eirìolae 
GG) Efe yw y rheol a'r mesur o sancteiddwy 


“ tuag atto ef; canys er y gall y pethau hyn fod yn wreidd- 


ym en. WW Ph MO ed Av redu 
A | | yn sancteiddiad credinwyr. a8 u 


eryn o honaw yw ei air a'i athrawiaeth. Nid cyfarwydd- wd 
iadau cynhwynol golau a deddf natur yw rheol'y sanet- 
eiddrwydd yma, ac nid y ddeddf ysgrifenedig ychwaith. 
Y mae yn rheol sancteiddrwydd gwreiddiol, ond nid yn 
rheol ddigonol o'r sancteiddrwydd i'r hwn y'n hadferir gan. 
Grist; ac nid yw y naill a'r llall o'r rhai hyn yn nghyd, | 
yn offerynau priodol i gynnyrchu sancteiddrwydd ynom. 

ni; ond athrawiaeth yr efengyl yw y rheol gyfaddas, a'r y 
offeryn union-gyrchol o honaw. Fy meddwl yw, fod ath- 4 
rawiaeth Crist yn y rhan orchymynol o honi, y cyfryw reol 
i'n holl ufudd-dod, fel y mae yr hyn oll a oíyna ynperth- 
ynu iddo, ac nid dim arall; ac y mae ein saneteiddrwydd 
yn gynnwysedig mewn cydffurfiad & hi oddiar yr ystyr- 
iaeth o'i bod yn air Crist. Nid oes dim yn perthyn i 
sancteiddrwydd o ran y defnydd o hono ond yr hyn o of- 5 
ynir gan yr efengyl; na dim yn perthyn iddo o ran y ffurf 
o honaw, ond a gyflawnir genym am fod yr efengyl yn ei 
ofyn, ac y mae yn offeryn o honaw, am fod Duw yn gwn- 
eyd defnydd o honi fel y moddion allanol i'w gyfrannu 
ni. Mae egwyddorion goleuni naturiol yn ein cyfarwyddc 
at y cyflawniad o amryw ddyledswyddau o ufudd-dod. 
Mae y ddeddf ysgrifenedio yn gofyn holl ddyledswyddau 
ufudd-dod cynhenid; ond y mae rhai dyledswyddau yn 
gynnwysedig mewn sancteiddrw ydd efengylaidd, na's 
gwyr y ddeddf ddim am danynt; megis marweiddiad pecn- 
od, duwiol dristwch, glanhau ein calonnau beunydd, 
cymmundeb â Duw trwy Grist, yn nghyda ffydd a chariad 


" 


iol yn gynnwysedig yn y ddeddf, fely mae hi yn gofyn. uŷ 
ufudd-dod hollawl i Dduw, eto nid ydynt yn gynnwysedig 
ynddi oran y ffurf o honynt; ac ni's defnyddir y ddeddf 
i genhedlu ffydd a sancteiddrwydd ynom ni; effaith A ; 
efengyl yn unig yw hyny. Hon sydd yn “allu Duw er 
dawdwnaeth; ;” trwy bregethiad hon “y mae ffydd yn. 
o'l ;” trwy addaw idd hon. y A yrYsbryc fwn 


272 Gwaith awdurdodol yr Ysbryd Tr! 


(4.) Y mae efe wedi ei wneuthur yn sancteiddrwydd i 
ni, yn gyminaint a'i fod yn esampl bcrffaith o sancteidd- 
rwydd ini. Amcan Duw yn ein sancteiddiad mi yw, “ fel 
y'n cydffuríîer â delw ei Fab eí.” _ Efe a osodir o'n blaen 
ni yn mhurdeb ei naturiaethau, sancteiddrwydd ei berson, 
gogoniant ei rasusau, diniweidrwydd a defnyddioldeb ei 
ymarweddiad yn y byd, fel yr esampl fawr, â'r hon y 
dylem gydffurífio yn mhob peth. 

Addefir yn gyffredinol mai esamplau yw y dull mwyaf 
effeithiol i gyfrannu addysg. Ond pan, yn ychwanegol at 
y dylanwad yma sydd yn perthynu iddynt yn naturiol a 
moesol, yr ychwanegir eu gosodiad mewn modd 
neillduol i fod yn esamplau i ni, y mae eu grym a'u heff- 
eithioldeb yn cael ei ychwanegu. Ac felly y mae y ddau 
beth yma yn cyfarfod yn yr esampl o sancteiddrwydd a 
roddir i ni yu mherson Crist. 

Mae Iesu Grist, nid yn unig yn gynllun perffaith o 
sancteiddrwydd, ond yn unig un hefyd: nid oes un esampl 
berffaith o sancteiddrwydd, heblaw efe. Mae esamplau 
bostfawr y paganiaid yn llawn o ddiffygion, ac y mae eu 


hanmìherffeithiau yn perthynu i esamplau gorau y saint: 


ond nid oedd yn ein Siampl fawr ni, yr osgôad lleiaf oddi- 
wrth berffeithrwydd sancteiddrwydd. Mae Iesu Grist wedi 
ei osod i'r perwyl yma. Un dyben gan Dduw yn anfon ei 
Fabini, oedd, fel y gallai roddi esampl i ni.yn ein natur 
ein hunain, o'r adnewyddiad hyny o'i ddelw ynom ni ;—o'r 
ufudd-dod sanctaild hwnw a ofyna efe genym ni. Nid 


A oedd y natur angelaidd yn gyfaddas i hyn; canys pa es- 


J _ esamplau gosodedig eraill, er cymhelliad i aud 


NOUML, difrycheulyd, a didoledig oddiwrth bechaduriaidu 


amplau a allai angelion roddi i ni, o ddïoddefgarwch mewn 
cystuddiau, neu y mndnwrclw ch* mewn diïoddefìadau, gan fod 
eu natur yn annghymwys i'r cyfryw bethau! Ac ni's 
gallasem gael esampl berffaith yn ein natur ein hunain, . 
ond yn unig ynddo ef, yr hwn oedd yn sanctaidd, WAN 


Mae effeithioldeb nêillduol yn esampl Crist r: 


yn suncteiddiad credinwyr. 273 


Gelwir arnom yn fynych i “weled Crist,” ac “i edrych 
arno ef;” nid yn unig am gyfiawnïad trwyddo, ond fel 
y cynllun mawr o sancteiddrwydd; felly (rwy drefniad 
Duw, y mae edrych arno ef yn foddion i gynnyddu sancf- 
eiddrwydd ynom ni. “ Nyni oll ac wyneb agored, yn ed- 
rych ar ogoniant yr Arglwydd megis mewn drych, a gyf- 
newidir i'r unrhyw ddelw o ogoniant i ogoniant, megis gan 
Ysbryd yr Arglwydd.” 
Yn yr ystyriaethau hyn gan hyny, y gwnaed yr Ar- 
glwydd Crist yn sancteiddrwydd i ni ; ac yn ddiau, y mae 
y rhan fwyaf o honom i'n beiaw yn fawr am nas gwnelem 
ddefnydd mwy dyfal o'r moddion yma. Ped arhosem yn 
fwy gwastadol yn ein myfyrdod ar Grist, ar ogoniant a 
phrydferthwch ei sancteiddrwydd fel ein siampl fawr, fe'n 
cyfnewidid yn fwy i'w ddelw a'i gyífelybrwydd ef; ond y 
mae llawer a'u galwant eu hunain yn Gristionogion, yn 
hoffi siarad am weithredoedd rhinweddol y paganiaid, ac yn 
barod i gymeryd y rhei'ny yn esamplau, tra nad oes yn- 
ddynt un meddwl am y gras oedd yn ein Harglwydd Iesu 
Grist, nac ymdrech am gydffurfio âg ef; a'r rheswm yw, 
am fod y rhinwedd 'y maent hwy yn ymgeisio atto o'r un 
natur a'r eiddo y paganiaid, ac nid â'r gras oedd yn 
Nghrist Iesu: ac nyni a ddylem ystyried yn wastadol pa 
fodd y gweithredom ffydd ar Gristi'r perwyl yma. Na 
fydded neb yn euog ymarferol o'r hyn y camgyhuddir rhai 
eu bod yn euog athrawiaethol o honaw. Na fydded iîneb 
ymranu yn ngwaith ffydd, ac ymarfer eu hunain i ddim 
ond un hanner o honaw. Nid yw credu yn Nghrist am 
gyfiawnâad, ddim mwy na hanner dyledswydd ffydd. Nid 
yw yn cynnwys ymwneuthuriad â Christ ond yn unig fel 
y bu efe farw drosom, ac y gwnaeth iawn dros ein pechod- 
au. Mae yn'wirmai i'r perwyl yma y'i cyflwynir i'n 
sylw yn mlaenafac yn benaf; ond nid i hyn yn gwbl. Efe. 
a gyflwynir i'n sylw hefyd fel ein esampl; a dychymyg yd; 
Ea dldigedig yw meddwl mai yr unig ddyben o'i fywyd a'i u' î 
farwolaeth ef, oedd rhoddi efulldu o'r, a chadarnâad i'r 


274 


athrawiaeth o sancteiddrwydd a ddysgai efe,—ac, yr un 
modd hefyd, y mae esgeuluso ei olygu drwy ffydd fel ein 
esampl, yn ddrygionus a niweidiol hefyd. Gan hyny, 
myfyriwn lawer ar yr hyn ydoedd, a'r hyn a wnaeth efe; 

' a pha fodd yr yr ymddygai dan bob dyledswyddau, ac yn 
wyneb pob profedigaeth, nes y byddo delw ei saneteidd- 
rwydd perffaith ef yn cael ei phlanu yn ein meddyliau, ae 
y'n gwneler ninnau trwy hyn yn gyffelyb iddo ef. 

5. Yr hyn sydd yn peri y gwahaniaethiad pennaf rhwng 
sancteiddrwydd efengylaidd â phob rhyw egwyddorion 
neu ddyledswyddau naturiol neu foesol, yw, bod cyflen-. 
wadau gwastadol o ras yn cael eu derbyn o Grist fel ein 
Pen. Ar y prawf o hyn, y mae yr holl wahaniaeth rhwng 
gras a moesoldeb yn ymddibynu; canys os yw y peth a 
eilw dynion yn Foesoldeb, yn cael ei dderbyn o Grist, trwy 
rinwedd ein hundeb â€ ef, yna gras efengylaidd ydyw ; os 
amgen, yna, naill ai nid yw ddim, neu y mae yn rbyw 
beth o natur a rhyw arall; canys nid gras ydyw. : 

Pa ras bynnag a gyfranno Duw i neb rhyw ddynion, y 
mae yn ei roddi yn, a thrwy Iesu Grist, fel Cyfryngwr. 
Duw ei hunan yw unig ffynnonell wreiddiol pob gras a 
sancteiddrwydd. O'i gyffawndez ei hunan y mae yn cyf- 
ranu i'w greaduriaid, naill ai trwy ffordd natur, neu trwy 

— _ ffordd gras. Yn nghreadigaeth dynolryw ar y cyntaf, e 
blanodd Duw ei ddelw yn y ddynoliaeth ; a-phe parhasem 
yn ein cyflwr creadigol, buasai y ddelw hono yn cael ei 
_ throsglwyddo trwy genhedliad naturiol; ond er y cwymp, 
a dyfodiad pechod i'r byd, mae yn anmhosibl i neb dder- 
byn y ddelw hon trwy ffordd natur. Pe buasai, yna ni. 
buasai yn angenrheidiol i bob un a enir i'r byd yma gael 
— _ ei eni drachefn, fel y tystiai Crist fod.“ Yr hyn a aned o'r 
' — enawd sydd gnawd,” ac nid dim yn amgenach. Yn awr 
1 nid yw Duw yn cyfranu dim i ddynion yn ffordd ei. Ias, 
EE ond yn, a thrwy berson Crist. Yn yr hen grêadigaeth, Y 
 _ gwnelid pob peth trwyddo ef; ac felly y ynyc 
— _ igaeth newydd, yn y cyfodiad a'r cynhalia 


y 


I MY En WYR 
i yn sancteiddiad credinwyr. 25 


Duw yn gweithio gras sancteiddiol gwirioneddol mewn 
credinwyr, trwy yr hyn y'u galluogir i gredu, ac y'u gwneir 
yn sanctaidd; a thrwy hyn y mae efe yn eu sancteiddio 
fwy fwy mewn gwirionedd, fel y'u cadwer yn ddifrycheu- 
lyd hyd ddyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist. Pa beth 
bynnag a weithredir mewn credinwyr gan Ysbryd Crist, 
fe'i gweithredir trwy rinwedd eu hundeb â pherson Crist. 
Trwy hyn y'n hunir â Christ, hyny yw, â'i berson ef;— 


_ “Canys yr hwn a gyssylltir â'r Arglwydd, un ysbryd yw ;” 


& thrwy rinwedd yr undeb hwn, mae yr Ysbryd yn cyfranu 
pob gras i ni oddiwrth Grist, er adeiladaeth, cynhaliaeth, a 
sancteiddiad ychwanegol yr holl gorff dirgeledig, gan 
wneuthur pob aelod o honaw “ yn gymhwys i gael rhan o 
ettifeddiaeth y saint yn y goleuni.” Nyni a Byofasdy yn 
barod,—Mai yr achos effeithiol ae uniongyrchol o bob 
sancteiddrwydd efengylaidd, yw Ysbryd Duw:—Ei fod 
hefyd yn ffrwyth ac effaith y cyfammod gras: ac mai yn 
hyn y mae delw Duw yn gynnwysedig, i'r hon yr ydym 
i gael ein hadnewyddu ; ac oddiwrth yr hyn a fu dan sylw 
yn fyr fel hyn, nyni a allwn gymeryd golwg ar y gym- 
mysgfa arswydus o anwybodaeth ac wyneb galedwch, â'r 
hyn yr ymrysona rhai, gan ddadleu mai yr arferiad o rin- 
wedd moesol yw yr holl sancteiddrwydd a ofynir oddi- 
wrthym ni yn yr Efengyl. 
E ddywaid rhai mai ymarferiad rhinweddol yw y ffordd 
i'r nefoedd ; ond ni roisant nemmawr o eglurâad ar pa beth 
yw y rhinwedd hwn, neu yr ymarferiad rhinweddol yma, 
mwy na llawer o'u blaen a fuant yn trystio cryn lawer yn 
nghylch y peth. Mae lle i feddwl nad yw llawer yn 
golygu dim mwy wrth hyn, na'r ymarweddiad cywir a dî- 
ragrith hwnw a ganfyddid yn mysg rhai o'r paganiaid, ac 
_ yn wir myfi a ddymunwn weled mwy o hyny yn mysg rhaî 
a'u galwant eu hunain yn Gristionocion; canys yr oedd 
llawer o'r pethau a wnelid ganddynt hwy yn dda a _defn- 
ddiol i ddynolryw ; ond bydded mor fanol ac y byddo, 
tb eî fod y Su ni hwnw a ofynir addien | 


bÂ dano ymddengys o'r diwedd nad y 


976 


ym yn yr Efengyl, am nad yw yn meddu dim o'r prïodol- 
derau hyny, y rhai y profasom eu bod yn hanfodol iddo. 

Ceisia rhai ddarlunio moesoldeb fel rhyw beth cyfìed â 
deddf natur, megis y'i datguddir i ni yn yr Ysgrythyr. 
Dywaid y rhai hyn, fod Crefydd cyn dyfodiad pechod i'r 
byd, ac o dan yr Efengyl, yr un a'r unrhyw ; ond ai tybed 
na's gwnaed unrhyw gyfnewidiad mewn crefydd trwy ym- 
gnawdoliad a chyfryngdod Crist? Ai nid oes ychwaneg- 
iad yn ngwrthddrych ein ffydd ?—Un cyfnewidiad yn eg- 
wyddorion, cynnorthwyon, a holl natur ein hufudd-dod i 
Dduw? Rhaid ymwrthod â holl ddirgelwch duwioldeb, os 
rhoddwn goel i'r cyfryw ddychymygion. 

Os dyw Yn nad ydys wrth son am y rhinwedd moesol 
yma, yn amcanu cau Iesu Grist allan, ond cynnwys ynddo 
barch iddo ef hefyd,—Yna myfi a ofynaf a ydynt hwy yn 
golygu wrtho y cyfryw feddyllryd, a'r cyfryw weithrediad- 
au yn deillio oddiar hyny ar a feddont y priodolderau a 
ddarluniwyd o'r blaen, o ran eu hachosion, effeithiau, a 
pherthynas â Christ. Ai y rhinwedd moesol hwn yw yr 
hyn y'n hetholodd Duw ni iddo er tragywyddoldeb? Ai 
dyma yr hyn y mae efe yn ei weithio ynom mi yn ol ei 
gariad tragyw yddol? ? Ai dyma yr byn sydd yn rhoddi 
calon newydd i ni, a deddf Duw yn ysgrifenedig ynddi? 
Neu, ai egwyddor o fywyd ysbrydol ydyw, yn ein tueddu 
a'n galluogi i fyw i Dduw; ac yn cael ei chynnyrchu 
ynom drwy nerthol weithrediad yr Ysbryd Glân? Ai yr 
hyn a bwrcaswyd i ni gan Iesu Grist, ac am gynnydd o'r 
hyn y mae efe yn parhau i eiriol, ydyw hyn? Ai delw 
Duw ynom, ydyw, ac a ydyw ein cydffurfiad â Christ yn 
gynnwysedig yn hyn? Os'felly y mae, yna yr holl ddadl 


| JW, pa un ai yr Ysbryd Glan aì y dynion hyn. ydynt 


ddoethaf, ac a wyddant orau trwy ba ymadroddion i ddar- 
pi pAthag, Duw yn fwyaf oglon a bat 


nwyadiy yn y pethau uchod ; os gall, ac Yn yw 


HN | ut Y de â Nì A'M 
“ sancteiddiad credinwyr. “eM 
tuag at ein cymeradwyaeth ger bron Duw, na'r hynty 


cwynai un o brif foes-ddysgawdwyr y byd ei fod wedi ei 
ganfod, pan oedd efe yn marw,—enw gwag yn unig. 


PEN. VII. 
Am weithredoedd a dyledswyddau sancteiddrwydd. 


Yn nechreuad y bennod flaenorol rhoddasom ddau osod- 
iad i lawr: I. Bod yn eneidiau credinwyr, egwyddor 
oruwch naturiol o ras, trwy yr hyn y'u galluogiri fyw i 
Dduw;.a bod gwabaniaeth hanfodol rhwng hyn a phob 
egwyddor arall. Yn awr nyni a awn rhagom at yr ail 
osodiad, sef,— 

II. Bod yn rhaid i'r Ysbryd Glan ei hun weithredu ar 
yr enaid mewn trefn i gynnyrchu pob gweithred o ufudd- 
dod sanctaidd, pa un bynnag ai yn duiawnel ai yn allanol, ' 

Gellir priodoli holl weithredoedd a dyledswyddau ufudd- | hi 
dod efengylaidd i ddau ben: 1. Y cyfryw ag a feddant | 
ewyllys Duw mewn gorchymynion pendant yn wrthddrych 
eu cyflawniad. 2. Y cyfryw ag ydynt yn perthynu i'r ; 
gwaharddiadau dwyfol. Mae dyledswyddau o'rrhyw gynt- 
af yn, naill ai dufewnol yn unig, neu allanol hefyd. E 
ddichon fod gweithredoedd tufewnol o sancteiddrwydd, 
na's meddant unrhyw effeithiau allanol; ond nid all un- 
rhyw ddyledswyddau neu gyflawniadau allanol fod yn un 
ran o sancteiddrwydd, os allanol yn unig a fyddant, ac 
oddieithr eu sancteiddo trwy weithrediadau tufewnol gras. 
Gall dau ddyn gyflawni yr un ddyledswydd, ac yn yrun. 
dull allanol; cto gall cyflawniad y naill fod yn ddyled-- 

swydd o sancteiddrwydd efengylaidd, a'r eiddo y llall heb 
fod felly; megis yr ydoedd gydag Abel a Chain. 

/(l.) Wrth ddyledsw yddau o sancteiddrwydd ydynt du- 
ewnol yn unig, yr wyf yn golygu holl weithrediadau ffydd, 
eariad, a ofi y rhai ; byddo Duw yn wrthddrych 
| ìOgywc ol iddynt, ond na's gosodir ar waith mewn uu- A î 


278 1 Am weithredo, 


rhyw ddiddan ddau allanol, ac yn y, ge y mae 
ein bywyd ysbrydol yn gynnwysedig yn benaf. Nyni a 
allwn fod yn helaethion mewn dyledswyddau allanol, ac 
eto fod yn dra estronol oddiwrth fuchedd Duw ; ïe, y mae 
dynion weithiau yn ymdrechu llawer ìi wneyd y diffyg 
hwnw i fynu, trwy luaws o'r cyfryw ddyledswyddau; ac 
felly maent yn meddu enw eu bod yn fyw, tra y maent yn 
farw. 

2. Gwahaniaethir dyledswyddau allanol hefyd, o barth 
eu gwrthddrych a'u dyben. Duw ei hunan yw gwrthddrych 
a dyben rhai o honynt, megis gweddi a mawl, ac. o'r natur 
yma y mae y rhai oll a berthynant i'r llech gyntaf. Dynion. 
yn eu hamryfal gymeriadau a pherthynasau, ydynt wrth- 
ddrychau cyflawniad dyledswyddau eraill; ond Duw yw 
eu dyben. Yn awr, y mae yr holl ddyledswyddan hyn, pa 
un bynnag ai tufewnol yn unig, ynte allanol hefyd, yn 
deillio oddiar weithrediad neillduol yr Ysbryd Glan ynom; 

' ac ermwyn gwneyd ein meddwl yn £wy eglur,nynia allwn 
nodi y pethau canlynol, (1.) Bod yn mhob credadyn duedd- 
fryd gwastadol at gyflawni pob dyledswyddau sanetaidd. 
_(2.) Na's gall un eredadyn o honaw ei hunan, roddi yr 
egwyddor yma ar weithrediad, mewn unrhyw ddyledswydd 
dufewnol nac allanol, fel ag y byddo yn weithred sanctaidd, 
neu yn ddyledswydd gymeradwy gan Dduw. Gan hyny 

(8.) Bod cynnorthwy, a gweithrediad tufewnol Ysbryd 
Duw, yn ofynol o* angenrheidrwydd, i gynnyrchu pob 
gweithrediad sanctaidd yn ein meddyliau, yn mhob rhyw 
ddyledswydd. 

Fel y mae yn ein bywyd naturiol gyda golwg edn: 
iaeth Duw, felly y mae yn eìn bywyd ysbrydol gyda golwg 
areiras. Efea'n doniodd yn'ngweithredoedd natur âg 
egwyddor fywiol, trwy yr hyn y'n cymhwysir ac yn. (ir 
uogir i gyflawni yon rhyw weithredoedd bywiol; eto yn y 
cyfryw fodd fel na's gallwn w ;neuthur heb gyd 
Duw ynei ragluniaeth alluog; canys y 

ni yn byw, yn symmud, ac yn bod; a 


dyledswyddau sancteiddrwydd. 279 


gyflawni unrhyw weithred o honaw ei hunan, heb unrhyw 
gydweithrediad dwyfol, rhaid iddo fod yr achos cyntaf, a'r 
unig achos o'r weithred hono, hyny ydyw, rhaid ei fod yn 
Greawdwr bod newydd. Yr un modd hefyd y mae gyda 
golwg ar ein bywyd ysbrycol. Fe roddir yr egwyddor o 
honaw. ynom, i'n tueddu i fyw i Dduw; ac y mae y neb 
sydd heb yr egwyddor hon yn farw ysbrydol, ac ni's gall 
wneuthur dim sydd ysbrydol. Yr ymofyniad yw, Pa beth 
a all credinwyr eu hnnain, y rhai ydynt yn meddu eg- 
wyddor sanctaidd, ei wneuthur gyda golwg ar gyflawniad 
dyledswyddau, trwy rinwedd yr egwyddor hono; ac i hyn 
yr attebaf, na's gallant wneuthur dim da ysbrydol, heb gyd 
weithrediad neillduol gras Duw, mwy nac y gall dyn yn 
naturiol wneuthur dim yn hollol anymddibynol ar Dduw, 
ei allu a'i ragluniaeth. Darlunir y cyfatteboliaeth yma 
rhwng gweithredoedd rhagluniaeth a gras yn yr ym- 
adroddion hyny, “ Canys ei waith ef ydym, wedi ein creu 
yn Nghrist Iesu i weithredoedd da,” &c. Ephes. 2. 10. 
Pan ddug Duw bob peth o ddim trwy ei allu crêeadigawl, 
ni's gadawodd hwynt i'w galluoedd eu hunain; ond efe a'u 
ceidw ac a'u cynhalia yn egwyddorion cu bod a'u gweith- 
rediadau. Heb dderbyn cyfìenwad parhaus oddiwrth nerth 
dwyfol, ymollyngai holl gyfundrefn natur i annhrefn a 
diddymdra. Fel hyn hefyd y mae yn y Grêadigaeth New- 
ydd. . “ Llafurwaith Duw. ydym ni;” wedi ein llunio iddo 


eihunan, a'n cymhwyso i weithredoedd da, y rhai a drefn- 
odd 1el y ífordd i fyw o honom ynddi iddo ef. Ac y mae 


efe yn cynnal ac yn cadw y creadur newydd yma; canys. 


efe a drengai ac a ddarfyddai am dano yn y fan heb ei allu 
dylanwadol ef yn barhaus; ond nid hyn yw y cwbl; y 
mae efe yn eynnorthwyo yn effeithiol i gyflawniad pob 
_ dyledswydd unigol, trwy gyflenwadau ailpeyyddol 0 ras. 


“ tb a Dylwn 


THL Y YS. Md. WU 


mt “wv 
280 Am weithredoedd a 
Ui. bf yv 
apostolion, pan oeddynt yn gredinwyr sancteiddiedig» 
“Hebof fi, ni ellwch chwi wneuthur dim;”—ar wahan 
oddiwrthyf fi, fel y dichon y gangen fod oddiwrth y win- 
wydden. Oddieithr bod credinwyr yn derbyn dylanwadau 
di ball o ras oddiwrth Grist, ni's gallant wneuthur dim ;— 
dîm yn perthynu i ddwyn ffrwyth. Yn awr y mae pob 
gweithred o ffydd a chariad, pob ysgogiad o'r eiddo ein 
meddyliau neu ein serchiadau tuag at Dduw, yn rhan o'n 
ffrwythlonrwydd, ac felly y mae pob dyledswyddau allanol 
o ufudd-dod. Gan hyny, a_ gadael i'n Harglwydd fod yn 
Farnwr, ni's gall credinwyr eu hunain, heb gyflenwadau 
newyddion o ras, wneuthur dim da ysbrydol. 

Mae yr apostol hefyd yn cadarnhau yr un gwirionedd : 
“A chyfryw hyder sydd genym trwy Grist ar Dduw; nid 
o herwydd ein bod yn ddigonol o honom ein hunain, i fedd 
wl dim megis o honom ein hunain; eithr ein digonedd ni 
sydd o Ddaw,” 2 Cor.5. 4,5. Gras asdddielwg yw yr un y 
tystiai efe eì fod yn ei weithredu, sef, ymddiried yn Nuw, yn. 
y cyflawniad o'i weinidogaeth, ac ereilwyddiant. Ond, 
gydwifod yn tystio hyny, ymddangosai fel pe buasai eiddig-. 
edd wedi ymaflyd ynddo, rhag ei fod fel un a honnai mewn 
un rhagoriaeth ynddo eì hunan ; am ba achos efe a chwaneg-. 
aiocheliad rhag y cyfryw dybiaeth ac a ymwadai â'r cyfryw. 
allu neu ddigonolrwydd ynddo ei bunan ;—“ Nid o herwydd | 
ein bod yn ddigonol o honom cin hunain.” Ac efe'a gaua. 

— allan y cyfryw ddigonolrwydd, nid yn unig ì ryw gyflawn- 
“' iadauneuddyledsw wyddau tra arbenig, ond hefyd i ifeddwlun. 
— “meddwl da, neu ddim a duedda at ddy ledswyddau ysbryd- 
ol ;—canys dechreuad dyledswyddau yw yr hyn addynoda 
yr apostol wrth feddwl, gan mai ein meddyliau yw y peth 
cyntafa berthyna i'n gweithreda lau. Ni's gallwn dde- 


chreu ar unrhyw ddyledswydd o honom ein hunain; ond 
“ ein digonedd ni sydd o Dduw ;” hyny yw, yr. ydym yn 
cael ein digonedd trwy gyflenw adau gweithio Da Ai 


y byddo yn angenrheidiol i bob dyledswydd 
an y mae Duw yn cyfranu y dd 


dyledswyddau sancteiddrwydd, 281 


apostol yn tystiolaethu yn pen- 9. adn. 8. “ Y mae Duw 
yn abli beriibob gras fod yn helaeth tuag attoch cliwi; 
fel y byddoch chwi yn mhob peth, bob amser, a chennych 
bob digonolleb yn helaeth i bob gweithred dda.”. Mae 
Duw yn amlygu helaethrwydd ei ras tuag atton ni, pan y 
mae efe yn gweithredu digonolrwydd effeithiol ynom ni, 
er ein galluogi ni i ymhelaethu mewn gweithredoedd da, 
neu ddyledswyddau buchedd sanctaidd. Y pethau hyn 
ydynt effeithiau gras, ac y mae yn rhaid eu gweithredu 
ynom gan yr Ysbryd Glan, yr hwn yw awdwr pob gweith- 
rediadau dwyfol. 

Yn ail. Mae holl weithrediadau gras, pob cyflawniadau 
daionus, yn cael eu priodoli i'r Ysbryd Glan. Ac mor lu- 
osawg ydynt y tystiolaethau pennodol i'r perwyl yma yn 
yr Ysgrythyrau, fel na's gallwn grybwyll ond ychydig o 
honynt fel engrhaifft, y rhai a ellir eu trefnu dan dri phen. 
. (l.) Mae amryw destunau, yn y rhai y dywedir ein bod 
yn cael ein tywys, ein harwain, a'n cynhyrfu i weithredu, 
gan yr Ysbryd; ein bod yn byw yn yr Ysbryd, yn rhodîo 
yn ol yr Ysbryd, ac yn gwneuthur pethau trwy yr Ysbryd 
sydd yn trigo ynom. Canys ni all fod dim yn gyffredinol 
yn cael ei olygu yn yr ymadroddion hyn, ond gweithred- 
iadau yr Ysbryd Glan ar ein heneidiau ; mewn ymostyng- 
iad i'r hyn, megis yn gweithredu pan y'n cynhyrfir ganddo 
ef, y mae ein hufudd-dod i Dduw yn ol yr efengyl yn gyn- 
nwysedig:: “ Rhodiwch yn yr Ysbryd.” Gal. 5. 16. Rhodio 
yn yr Ysbryd, yw rhodio mewn ufudd-dod ìi Dduw, yn ol 
y cyflenwadau o ras'a weinyddir gan yr Ysbryd i ni; 
canys felly yr ychwanegir, “na chyflawnwch drachwant y 
enawd.” Felly y dywedir ein bod yn cael ein harwain gan 
yr Ysbryd, adn. 18, wrth yr hyn y golygir ein bod yn cael 
ein harwain ganddo ef, ac nid gan egwyddorion drygionns 
ein natur lygredig ein hunain: “ Rhodio nid yn ol y 
enawd, eithr yn ol yr Ysbryd.” Rhuf. 8.4. Rhodio yn ol 
y enawd, yw bod yn cael ein cynhyrfu gan egwyddorion y 
pechod sydd yn preswylio ynom, i gyflawni pechodau 

“ 


” 


^R 
pr 


282 Am weithredoedd ay 


gweithredol. Gan hyny, rhodio yn ol yr Ysbryd, yw bod 
yr Ysbryd yn gweithredu ynom, er effeithio pob rhyw 
weithredoedd grasol; ac fe erchir i ni beidio esgeuluso ei 
gymhelliadau ynom, ond i gydffurfio â hwy mewn fîordd 
o ddiwydrwydd a dyledswydd: gwel adn. 14,15. Felly 
y gofynir i ni ymwneyd â rhyw ddyledswyddau pennodol, 
“trwy yr Ysbryd Glan sydd yn preswylio ynom ni,” 
2'Tim. 1. 14, hyny yw, trwy ei gymhorth ef. 

(2.) Fei darlunir ef fel awdwr pob gweithrediadau gras- 
ol ynom ni: “ Ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, 
tangnefedd, hirymaros, cymmwynasgarwch, daioni, ffydd, 
addfwynder, dirwest.” Yr holl bethau hyn a weithredir 
ac a gynnyrchir ynom ni gan yr Ysbryd, canys ei ffrwyth- 
au ef ydynt; ac nid yn unig yr egwyddor o honynt, ond eu 
boll weithrediadau, yu mhob ymarferiad o honynt, ydynt 


“oddiwrtho ef. Felly mewn man arall, y mae efe yn ych- 


wanegu cadarnâad cyfiredinol, gan gynnwys: ynddi bob 
rhyw angrhaifft o rasau neillduol; “ Canys ffrwyth yr Ys- 
bryd sydd yn mhob daioni, a chyfiawnder, a gwirionedd.” 
Eph. 5. 9. 4 

(3.) Priodolir grasau neillduol i'w ddyìcl sg ef. 
“ Canys nyni yn yr Ysbryd drwy ffydd, ydym yn disgwyl 
gobaith cyfiawnder.” Gobaith cyfiawnder ffydd, yw y 


i! peth a obeithir am dano drwyddi. Trwy gyfiawnder ffydd, 


ymae yrhynolla ddysgwyliwn ni am dano yn y byd 
hwn, neu yr bwn a ddaw. Ac nid ydym yn gwneuthur 
hyn o honom ein hunain, ond drwy yr Ysbryd. Yr ydym 
yn addoli Duw, yn yr Ysbryd;—Yn caru y brodyr, yn yr 
Ysbryd;—Yn “ puro ein heneidiau gan ufuddhau 1'r gwir- 


ionedd, trwy yr Ysbryd, ìi frawdgarwch diragrith? 


Yn drydydd. Y mae genym dystiolaethau pendant i'r 
gosodiad sydd ger ein bron :—“ Duw yw yr hwn sydd yn 
gweithio ynoch ewyllysio a gweithredu, o'i ewyllys'da ef.” 


 Phil.2.13. Mae y pethau a weithredir fel liyn, yn per- 


. alla» eich iachawdwriaeth trwy ofn a AYN eel 


thynu i'n bufudd-dod a'n hiachawdwriaeth : “Gweithiwch. 


dyleds wyddau sancteiddrwydd. 283 


beth yn angenrheidiol i'r perwyl yma. Gallu i'r cyfryw 
weithrediadau ; ac ymarferiad gweithredol y gallu hwnw. 
Mae holl waith gras yn gynnwysedig yn ngweithrediadau 
tufewnol ein hewyllysiau, a gweithredoedd allanol mewn 
dyledswyddau cyfattebol. Gan hyny, y mae hyn yn ddy- 
ledus arnom ni, i gyffroi ac ymarfer y gras a dderbyniasom, 
yn, ac i'w weithrediadau priodol; ond y mae y fath ddy- 
ledswydd, fel na's gallwn o honom ein bunain ei chyflawni. 
Duw sydd yn gweithio ynom ni yn effeithiol, yr holl weith- 
rediadau grasol hyny o eiddo. ein hewyllysiau ni, a phob 
rhyw gyflawniadau sanctaidd mewn ffordd o ddyledswydd. 
Pob gweithred o eiddo ein hewyllysiau can belled ag y 
mae yn sanctaidd, sydd weithred o effeithioliad Ysbryd 
Duw; efe sydd yn gweithio ynom ewyllysio, sef y weith- 
red o ewyllysio. Ac felly y golygai yr apostol pan ddy- 
wedai, “ Mi a lafuriais yn helaethach na hwynt oll, ac nid 
myfi chwaith, ond gras Duw, yr hwn oedd gyda mi.” 
1 Cor. 15.10. Yr oedd yn rhaid iddo ddatgan ei lafur 
mawr yn pregethu yr efengyl; ond rhag i neb feddwl ei 
fod yn priodoli rhywbeth iddo ei hun, efe a ychwanegai yn 
y fan,—“ Nid myfi;”—na chamgymmered neb fi; nid 
myfi, trwy unrhyw allu o'r eiddof fy hun, ond gwnaed y 
cwbl ynof fi, trwy rad ras Ysbryd Duw.“ Nid myfi, ond 
gras,” yw tystiolaeth yr apostol. 


PEN. VIII. 
Marweiddiad pechod; ei uatur, a'r aehoston o hono. 


Nyniasylwasom fod dyledswyddau sancteiddrwydd o 
ddau ryw. (l.) Y cyfryw ag y mae ewyllys Duw mewn 
gorehymynion pendant yn wrthddrych iddynt; ac (2,.) Y 
cyfryw ag a ddeilliant oddiar waharddiadau dwyfol. 

Y cyntdf, am yr hyn y buom yn ymdrin, a berthyna i'r 
defnyddiad a'r ymarferiad o'r egwyddor o ras: y» ail, yr 


bh 'hyn a gynnygiwn i sylw yn bresenol, a berthynai wanâad, 


y Ty. 


J 


284 Marweiddiad pechod ; 


nychiad, a dinystriad yr egwyddor wrthwynebol o bechod 
ac fel y dywedir yn mhob man mai yr Ysbryd sydd yn ein; 
sancteiddio, fe orchymynir i ninau yn wastadol farwhau 
ein pechodau; canys y mae sancteiddâad yn golygu gras 
a roddir, ac a dderbynir yn gyffredinol; a marweiddiad 
yn golygu gras wedi eî ddefnyddio i ryw ddyben neillduol; 
ac y mae dau beth yn teilyngu ystyriaeth neillduol yn hyn. 
(1.) Natur y ddyledswydd ei hunan. (2.) Y dull yn mha un 
y'i gweithredir ynom gan yr Ysbryd Glan; ac ar y peth 
olaf hwn yr amcanaf aros yn benaf. 

Mae yn ddigon hysbys fod y ddyledswydd olaf hon yn 
caelei gofyn genym yn aml. “ Marwhewch gam hyny 
eich aelodau y rhai sydd ar y ddaear; godineb, aflendid, 
gwŷn, drygchwant, a chybydd-dod, yrhon sydd eilunaddol- 
iaeth.” Col.3.5. Wrth yr aelodau hyn yr ydym i ddeall, 
nid y rhanau, neu yr aelodau o'n cyrff naturiol, fel pe bydd- 
ent hwy i'w dystrywio, ond ein serchiadau cnawdol, rhai o 
ffrwythau pa rai a enwir, megis godineb, &c._ Ac y mae y 
rhai hyn ar y ddaiar, hyny ydyw, y maent yn ddaiarol ac 
anianol. Gelwir hwynt ein haelodau, am fod holl egwyddor 
pechod, a'r ffrwd o bechod a ddeillia o honi, yn cael ei alw 
“ coríf pechod ;” gyda golwg ar yr hyn y gelwir rhyw 
chwantau neillduol, yn aelodau. Defnyddir y serchiadau 
a'r chwantau hyn mor naturiol a pharod gan yr hen ddyn, 
neu natur lygredig, ac y defnyddia y corff ei aelodau; a'r 
hyn a wna y cyfeiriad yn fwy priodol yw, fod pechod trwy 
y chwantau hyn yn tynu aelodau y corff i'w wasanaethu, 
yn erbyn y cyfryw y'n rhybuddid gan yr apostol, “Na theyrn- 
ased pechod yn eich corph marwol ìi ufuddhau o honoch iddo 
yn ei chwantau,” Rhuf. 6. 12; ac y mae yn dilyn y cynghor 
hwn eto yn adn. 19.“ Megis ag y rhoddasoch eich aelod- 
au yn weision i aflendid, ac anwiredd, felly yr awrhon 
rhoddwch eich aelodau yn weision i gyfiawnder.” 

Ac nyni a allwn ystyried tri pheth mewn perthynas i'r 
SM AA; fawr hon:—l. Ei henŵ. 9, Ei natur. 9. ŵi 
ffyrdd a'r moddion trwy y rhai y'i cwblheir. 


fe 


ei natur, w'r achosion o hono. o ONOYA, 


1. Yr enw sydd arni, sef marwhau. Defnyddir dau air 
yn yriaith wreiddiol i osod hyn allan. Y cyntaf (NEK- 
ROSATE, Col. 3.5.) yr hyn a arwydda marweiddio, distryw- 
io, neu ddyddymmu holl rym yr anian lygredig, sydd yn tn- 
eddu at bethau daiarol, cnawdol. Mae yn arwyddo gweith- 
red barhaus o gymeryd ymaith allu unrhyw beth hyd oni 
byddo farw, i ryw berwylion ac amcanion neillduol. Mae 
gair arall hefyd i'r un perwyl (T HANATOUTI, Rhuf. 8. 13.) 
yr hwn hefyd sydd yn arwyddocau, rhoddi i farwolaeth. 

Mae yr un ddyledswydd, gyda golwg ar angau Crist fel 
yr achos effeithiol o honaw, yn cael ei ddynodi trwy y gair 
croeshoelio: “ Croeshoelio ein hen ddyn ni gyd ag ef, Rhuf. 
6. 6. “Mi a groeshoeliwyd gyda Christ,” Gal. 2. 20.— 
“ Trwy [esu Grist, y croeshoeliwyd y byd i mi, a minnau 
i'r byd.” Gall yr ymadrodd yma fod yn dynodi, fod pech- 
od yn cael ei farweiddio yn raddol, fel y byddai dyn yn 
marw ar y groes, ond ei brif arwyddocâad yw, y berthynas 
sydd rhwng y ddyledswydd hon ag angau Crist; am ba 
herwydd y dywedir ein bod ni a'n pechodau wedi cael ein 
croeshoelio gyd ag ef, oblegid ein bod ni a hwythau felly 
trwy rinwedd ei angau ef: ac yn hyn yr ydym ni yn was- 
tadol yn dwyn yn ein corff nodau marwolaeth ein Har- 
glwydd Iesu Grist: gan ddarlunio dull, ac amlygu effeith- 
ioldeb ei farwolaeth ef. 

Yn ail. Nynia ystyriwn natur y ddyledswydd hon: ac 
ni a allwn sylwi, 1. Fod marweiddiad pechod yn ddyled- 
swydd rwymedig arnom bob amser. Ni's gall un dyn dan 
y nef ddywedyd, un amser, ei fod yn rhydd oddiwrthi: ac 
y mae yr hwn a ballo yn y ddyledswydd hon yn esgeulaso 
pob ymdrechion am sancteiddrwydd. Ac am y rhai a ym- 
honant mewn perffeithrwydd írwyadl, hwynt hwy yw y» 
rhai mwyaf digywilydd o bawb yn fyw; ac nid ydynt un 
amser yn agor eu geneuau yn y peth yma, heb eu gwneyd 
eu hunain yn gelwyddog. Canys, 2. Gan fod y ddyled- 
swydd hon yr orphwysedig arnom beunydd, mae yn rhes- 
wm diwad o barâad yr egwyddor hono o bechod yr hon 


br. 


AM AN 


286 Moarweiddiad pechod ; 


sydd i'w marweiddio. Hyn a eilw yr Ysgrythyr, “ Y pech 
od sydd yn preswylio ynom” “ y drwg sydd yn bresenol 
gyda ni;” “deddf yr aelodau;” ac i hyn. y prïodolir 
FF Mdelianihau a gweithrediadau ffolineb, twyll, gwrthry- 
fel, rhyfela, a chaethiwo. 

3. Mae y pechod preswyliedig, yr hwn yw gwrthddrych 
y ddyledswydd hon o farwhâd, yn cynnwys, (1.) Gwreidd- 
yn, neu egwyddor pechod, yr hyn wrth natur sydd yn 
meddiannu ein holl alluoedd, ac yn ein gogwyddo at bob 
drwg: gelwir hyn yr Hen Ddyn, mewn gwrthwynebiad 
i'r Dyn Newydd, yr hwn yn ol Duw a grêwyd mewn cyf- 
iawnder a gwir sancteiddrwydd. (2.) Tueddiad, gogwydd, 
a gweithrediad yr egwyddor hon, yr hon a elwir “ corph 
pechod ;—serchiadau a chwantau y cnawd” (3.) Effeithiau, 
a ffrwythau y pethau byn, sef pechodau gweithredol, trwy 
yr hyn yr ydym yn “ gwasanaethu pechod ;” ac y mae hyn 
naill aì yn dufewnol yn nychymmygion y galon, neu yn all- 
anol, mewn pechodau gweithredol, fel y cyfryw a nodir 
gan yr apostol, Gal. 5. 19, &c._ Yr holl bethau hyn yn 
nghyd, a wnant i fynu wrthddrych cyflawn y ddyledswydd 
hon o farweiddiad. 

4. Mae yr egwyddor hon, ei gweithrediadau a'i heffeith- 
iau, yn llwyr wrthwynebi egwyddor, gweithrediadau, a 
ffrwythau sancteiddrwydd. (1.) Maent yn wrthwyneb yn 
eu hegwyddor; “ canys y mae y cnawd yn chwennych yn 
erbyn yr ysbryd, a'r ysbryd yn erbyn y cnawd; a'r.rhai 
hyn a wrthwynebant eu gilydd.” Mae yr egwyddorion 
gwrthwynebol yn cynnal yr amrafael hono yn yr enaid a 
ddarlunir mor ragorol yn y seithfed bennod o'r epistol at y 
Rhufeiniaid. (2.) Y maent yn wrthwyneb i'w gilydd yn 

*eu gweithrediadau. Chwant, neu ddymuniadau y enawd, 
a dymuniadau yr ysbryd; rhodio yn ol y cnawd, a rhodio 
yn ol yr ysbryd; byw yn ol y enawd, a byw yn ol yr ys- 
bryd, ydynt oll yn wrthwynebol y mailli'r llall. Wrth 

_ “ rodio yn ol y enawd,” yr wyf yn 'goly cu, nid yn unig y 
cyflawniad o becledau gweithredol, ond cy dffurfiad a'r eg- 


ei natur, a'r achosion o hono. 287 


wyddor o bechod ; a chaniattâu iddi yr oruchafiaeth yn y 
galon. “ Rhodio yn ol yr ysbryd,” sydd gynnwysedig yn 
ein bod yn ymroddi i lywodraeth ac arweiniad yr ysbryd; 
neu yr egwyddor o ras a blennir ynom gan Ysbryd Duw. 
(3.) Maent yn wrthwyneb yn eu ffrwythau a'u heffeithiau 
allanol. Canys fel y mae yr apostol yn crybwyll pechodau 
gweithredol, megis godineb a'r cyffelyb yn mhlith gweith- 
redoedd y enawd, (Gal. 5. 19—24,) felly yn myse ffrwyth- 
au yr Ysbryd, efe a fyn fod grasau ymarferol, meeis cariad, 
llawenydd, a thangnefedd. 


. Gan fod yr ymrysonfa gyffredinol yma rhwng gras a 
SM y mae marwhad pechod yn gynnwysedig mewn 


cymeryd plaid gras yn wastadol; canys gan fod trigias yr 


egwyddorion gwrthwynebol hyn yn, a'u gweithrediad trwy 
yr unrhyw alluoedd o'r eniaid, fel y mae y naill yn cael ei 
meithrin a'i chryfhau, mae y llall o angenrheidrwydd yn 
cael ei gwanhau a'i nychu. Gan hyny, y mae marweiddiad 
pechod yn gynnwysedig o angenrheidrwydd yn y tri pheth. 


canlynol. (l.) Mewn meithrin yr egwyddor o ras drwy 


bob moddion o osodiad Duw; heb yr hyn ni bydd holl ym- 
drechion dynion i ddarostwng eu pechodau, onid llafur 
cwbl ofer. (2.) Mewn rhoddi yr egwyddor o rasar weith- 
rediad mynych, mewn pob rhyw ddyledswyddau o ufudd- 
dod sanctaidd; canys tra y cedwir tueddiadau sanctaidd yr 
“ enaid mewn ymarferiad gwastadol a bywiog, yr aflwyddir 
eymhelliadau gwrthwynebol y enawd. (3.) Mewn iawn 
ddefnyddiad o egwyddor a gweithrediadau gras, mewn 
ffordd o wrthwynebiad i egwyddor a gweithrediadau pech- 
od. Fel y mae yr oll o ras yn Gi neb i'r oll o bechod, 


felly nid oes un chwant neillduol, heb fod gras a eflduod 


yn barod i wneuthur gwrthwynebiad effeithiol iddo. Yn 
hyn y mae y dirgelwch o farwhad pechod yn gyn- 
nwysedig ; mewn anwybodaeth o'r hyn y dyfeisiwyd 
llawer ffordd ffol; gan geisio gwrthwynebu egwyddor 
dufewnol lygredig â grym allanol. 


. / 
Md) «<^. 


& 


288 Marweiddiad pechod ; 


6. Gelwir y ddyledswydd fawr hon Marwhad, neu roddi 
i farwolaeth. (1.) Oblegyd y dywedir am bechod ei fod 
yn byw, neu yn meddu bywyd o'r eiddo ei hun, am ei fod 
yn meddu tueddfryd wastadol a grymmus, a'i fod yn gweith- 
redu yn wirioneddol at bob drwg; am hyny, y mae y 
gwrthwynebiad a wneir iddo er ei ddystryw yn cael ei alw 
Marwhad. (2.) Oblegyd yr ymrôad grymmus sydd angen - 
rheidiol yn yr ymrysonfa hon. Gellir cyflawni dyled- 
swyddau eraill y'n gelwir attynt mewn modd mwy es- 
mwyth a thyner. Fr fod yn rhaid i ni ymdrechu â thyw- 
ysogaethau acaawdurdodau, yn ein hymrysonfa â themtas- 
iynau, eto y mae yn yr ymrysonfa hon â ni ein hunain, 
fwy o ymladd, clwyfo, a llefain am gymmhorth; y mae 
teimlad dwysach o'r cyfryw orthrech ag a arferir i gymer- 
yd bywyd gelyn marwol ymaith, nac mewn dim arall y'n 
gelwir i'w brofi. (2.) Am mai y dyben a amcenir yn y 
ddyledswydd hon, yw dinystr, fel y mae yn mbob lladd, 
Mae i bechod fywyd, trwy yr hwn y teyrnasa yn mhob 
dyn anianol. Trwy ddyfodiad gras i'r enaid, mae yn colli 
— ei lywodraeth, ond nid ei fod; ei reolaeth, ond nid ei fyw- 
yd. Ond amcan y ddyledswydd hon yw dystryw trwyadl 
holl weddillion bywyd melldigedic pechod: yr amcan yw, 
peidio gadael i bechod fod, bywyd, na gweithrediad. 

Oddiwrth hyn, mae yn eglur mai gwaith graddol yw 
marweiddiad pechod. Rhaid ini fod gyd a'rgwaith hwn 
bob dydd, ac yn mhob dyledswydd. Ni bydd pechod farw, 
oddieithr ei fywhau yn wastadol. Arbedwch ef, a buan yr 
iachâ ei archollion, ac yr adfera ei nerth. Rhaid i ni wyl- 
ied yn barhaus yn erbyn gweithrediadau yr egwyddor hon 
o bechod; yn ein dyledswyddau, yn ein galwedigaeth, yn 
ein hymarweddiad, yn ein neillduaeth, yn yr hynoll a 
fwynhaom, ac yn yr hyn oll a wnelom. Os byddwn es- 
geulus ar unrhyw achlysur, nyni a gawn ddïoddef o'r her- 
wydd; mae pob camgymeriad, a phob esgeulusiad yn 
beryglus. i 

Gellir ofni yn gyfiawn fod natur y ddyledswydd hon yn 


7: Y - Mo 


ei natur, e'r achosion o hono. 289 


cael ei chamgymeryd gan laweroedd. Edrych rhai arni 
fel rhyw beth hawdd i'w chyflawni; ond ai heb achos y 
darfu i'r Ysbryd Glan ei darlunio trwy farweiddio, neu 
ladd? Mae yn ddiau fod y cyfryw ymadrodd yn dynodi 
ymrysonfa ffyrnig. E wna pob peth a allo i ddïogelu ei 
einioes. Na feddylied neb y gall efe ladd pechod ag ych- 
ydig ddyrnodiau ysgafn. Yr hwn a darawo sarff unwaith, 
a all gael achos i edifarhau am iddo ddechreu yr amrafael, 
oddieithr iddo ddilyn ei ddyrnod nes ei lladd; ac felly y 
bydd gyd a'r hwn a gymero arno ymwneyd a phechod, 
oni's dilyna ef yn ddyfal byd angau ; fe adfywia pechod, a 
bydd yn rhaid i'r dyn farw. Trachefn: y mae egwyddor 
pechod ynom ni, ac fe'i gelwir nyni ein hunain. Ni's gellir 
ei lladd heb deimlad poenus. Fe'i cyffelybir i dorri ym- 
aith y Ìlaw ddehau, a thynu ymaith ylllygad dehau. Ni's gell- 
ir marweiddio chwantau a ymhonant eu bod yn ddefnyddiol 
a dymunol i'r enawd, heb deimlad gofidus. Cam-gymeriad 
niweidiol hefyd yw gwneyd rhyw chwantau neillduol, neu 
bechodau gweithredol yn wrthddrychau y ddyledswydd 
hon. E wna llawer ymosodiad yn erbyn pechodau neill- 
duol, ond gyd ag ychydig lwyddiant; mae pechod yn en- 
nill y dydd arnynt, a hwythau yn gruddfan dano, a'r 
rheswm yw, am eu bod yn camgymeryd y gorchwyl. Nid 
yw ymrysoniadau â rhyw bechodau neillduol yn ddim am- 
genach na chydsyniad â goleuni ac âc argyhoeddiadau. 
Mae y marweiddiad sydd yn amcanu at sancteiddrwydd, 
yn golygu holl gorff pechod, y gwreiddyn a'i holl gang- 
henau. Y cyntaf a aflwydda, yr olaf a lwydda. 

Yn drydydd, Rhaid i ni ystyried y ffordd yn yr hon y 
cyflawnir y gwaith o farweiddiad pechod. Yr Ysbryd Glan 
yw awdwr y gwaith hwn ynom, fel, er ei fod ein dyled- 
swydd ni, eto trwy ei ras ef y'i cyflawnir. Fe dystirhyn 
yn Rhuf. 8. 13. “ Os ydych yn marweiddio gweithredoedd 
y corff dwry yr Ysbryd, byw fyddwch.” Nyni a ddylem 

 farweiddio y cnawd: ond ni's gallwn wneuthur hyny o 
— honom ein hunain, rhaid ei wneuthur yn, neu drwy yr Ys- 


'- 


290 Marweiddiad pechod ; 


bryd. Profi hyny yw prif amcan yr apostol o'r ail adnod 
o'r bennod hono, hyd ddiwedd y drydedd ar ddeg. Mae 
yn cadarnhau, ac yn profi yn helaeth, fod teymasiad pech- 
od yn meddyliau credinwyr yn cael eì wannychu, ac o'r 
diwedd ei ddinystrio, gan yr Ysbryd Glan, ac na's gellid 
gwneuthur hyn nn ffordd arall. Gan fod hyn yn ddigon 
eglur, nid oes dim mwy i ni i'w wneyd, ond dangos y dull 
yn yr hwn y mae efe yn cynnyrchu yr effeithiau hyn. 

I.*Mae yr oll o farweiddiad pechod yn y credinwyr yn 
seiliedio' ar breswyliad yr Ysbryd ynddynt. Mae efe yn 
preswylio yn mhersonau y credinwyr, fel yn eì deml. Mae 
efe yn symmud ac yn darostwng y llygredicaethau hyny 
ydynt yn gwneuthur eneidiau dynion yn annghyfaddas 
i'w drigias ef, sef pechod cynhenid yn ei effeithiau, fel y 
gallo drigo ynddynt yn unol a'i sancteiddrwydd; a chan 
mai dyma unig ffynhonell marweiddiad ynom ni, fel y mae 
yn ras, felly mae yr ystyriaeth o honi yn brif gymhelliad 
atti fel dyledswydd,—“Oni wyddoch chwi fod eich corff yn 
deml i'r Ysbryd Glan sydd ynoch, yr hwn yr ydych yn ei 
gael can Dduw?” A thrachefn, “Oni wyddoch chwi mai 
teml Duw ydych.” 

II. Y mae dull gweithrediad neillduol yr ysbryd yn y 
gwaith hwn i'w ystyried. Yr egwyddor lygredig o bechod, 
sydd i'w marweiddio; ac y mae efe yn gwneuthur hyn, 
1. Trwy blannu yn ein meddyliau egwyddor wrthwynebol, 
a thueddiadau gwrthwynebol. Ni bydd pechod farw mewn 
un modd ond trwy gael ei ladd; a chan mai yn raddol y 
mae hyni gael ei wneuthur, rhaid i hyny gymeryd lle 
trwy ymdrech. Rhaid bod rhyw beth gwrthwynebol iddo 
ynom ni, yr hyn trwy wrthwynebiad parhaus a weithia eì 
ddystryw yn raddol. Fel mewn hen. anhwyldeb, y mae yr 
aaegnyd yn ymladd yn barhaus â galluoedd natur, nes y 
ffynno i'w dystrywio, felly y mae yn y peth Ta Yr eg- 
wyddori 10n gwr thw ynebol yw cnawd ac ysbryd; a' u gweitho. 
rediadau gwrthwynebol sydd gynnwysedig mewn rhyfela. 


y naill yn erbyn y llall, Gal, 5. 16. “Boddwyd fad 'Ys A 


ei natur, a'r achosion o hono. 291 


bryd, ac na chyflawnwch drachwant y enawd.” Peidio cyf- 
lawni trachwant y enawd, yw ei farweiddio; canysni's gall 
fyw oni's eyflawnir ei drachwantau; ac y mae efe yn gwn- 
euthur sylw helaethach ar hyn yn adn. 17. “ Canys y mae 
y enawd yn chwennychu yn crbyn yr Ysbryd, a'r Ysbryd 
yn erbyn y cnawd.” Os Ysbryd Duw a olygir yma, eto 
ni's gall ei fod yn chwennychu ynom ni, ond trwy yr ys- 
bryd hwnw a anwyd o hono ef. A diwedd y cwbl yw, “Y 
rhai sydd yn eiddo Crist, a groeshoeliasant y cnawd, yn 
nghyd a'i wyniau a'i chwantau;” maent wedi ei hoelio 
wrth y groes, lle y rhaid iddo drengu yn fuan... Am hyny 
y mae efe yn terfynu ei bregeth a'r cynghor bwnw, “ Os 
byw yr ydym yn yr Ysbryd, rhodiwn hefyd yn yr Ysbryd)” 
byny yw, Os ydym wedi ein doniaw â'r egwyddor ysbrydol 
hon o fywyd, yna gwnawn ddefnydd o honi er dinystr a 
marweiddiad pechod. Cynnyddu mewn gras, a ffynnu 
mewn sancteiddrwydd, yw y brif ffordd i farweiddio pech- 
od; canys po mwyaf bywiog y byddo yr egwyddor o sanct- 
eiddrwydd, gwanaf, a mwyaf nychlyd fydd egwyddor pech- 
od. Pafynychafa bywioccaf fyddo gweithrediadau gras, 
gwanaf ac anamlaf fydd gweithrediadau pechod. Po mwy- 
af helaethion y byddom yn ffrwythau yr Ysbryd, lleiaf 
fydd a wnelom a gweithredoedd y cnawd. Dyma yr unig 
ffordd i ddystrywio pechod.. Dygwch ddyn at y ddeddf, 
gwesgwch at ei ystyriaeth burdeb ei hathrawiaeth, awdur- 
dod ei gorchymynion, llymder ei bygythion, a'r canlyniad- 
au ofnadwy o'i throseddu, tybier ei fod yn cael ei argy- 
hoeddi trwy hyn o ddrwg a pherygl pechod, ac o'r angen- 
rheidrwydd i'w farweiddio,—a fydd efe yn alluog trwy 
byn i gyflawni ei ddyledswydd, fel y byddo pechod farw, 
ac y byddo ei enail byw? Mae yr apostol yn ein sicrhau 
i'r gwrthwyneb, Rhuf. 7. 8,9. Yr holl effaith a gâ y 
ddeddf ar y pechod preswyliedig yn natur y dyn, fydd ei 
gyuhyrfu, a chynnyddu ei euogrwydd. Gan hyny, dyma 
y ffordd gyntaf drwy yr hon y mae yr Ysbryd Glan yn ein 
galluogi i farweiddio pechod, trwy feithrin yr egwyddor o 
sancteiddrwydd yn ein heneidiau. 


Y - eh 


292 Marweiddiad pechod ; 


2. Mae yr Ysbryd Glan yn dwyn y gwaith yma yn 
mlaen trwy gyflenwadau gweithredol o'i ras: canys y mae 
yr unrhyw gynnhorthwyon dwyfol mor angenrheidiol i 
hyn ac i unrhyw. ddyledswydd bendant o sancteiddrwydd. 
Felly y terfynai yr apostol ei ddarluniad o'r ymdrechfa 
rhwng pechod a gras, a'r geiriau daionus hyny,—“ Yr wyf 
yn dïolch ìi Dduw trwy Iesu Grist ein Harglwydd ;” sef yr 
hwn sydd yn fy nghyflenwi a phob: rhyw gynnorthwyon 
grasol yn erbyn grym pechod. Trwy bechod yn unig y 
mae temtasiwn yn llwyddiannus; a chyda golwg ar dem- 
tasiwn neillduol, y rhoddai Crist yr atteb hwnw i'r apostol, 
—“ Digon i ti fy ngras I.” _ Mae y cyflenwad gweithredol 
o Ysbryd Crist yn ein galluogi i wrthsefyll ein temtasiyn- 
au, a darostwng ein liygredigaethau. Dyma y cynnorth- 
wy ychwanegol, fel y byddo achlysur yn gofyn, dros ben 
ein harlwy feunyddiol, neu y gras a roddir yn brydlawn, 
mewn attebiad i'n cri am dano, Phil. 1. 19. Mae dysgwyl 
am, a thynu o'r cynnorthwyon grasol hyn, yn un brif ran 
o'n dyledswydd yn mywyd ífydd. Nid rhyw ddychym- 
mygion gweigion, fel y meddylia rhai yw y pethau hyn. 
Os yw Crist yn ben dylanwadol i ni, os efe yw ein bywyd, 
os yw ein bywyd ynddo ef; oni feddwn ni ddim heblaw a 
dderbyniasom oddiwrtho ef, yna y dysgwyliad yma am, a'r 
sugniad yma o nerth ysbrydol oddiwrtho ef, yw y ffordd 
sydd raid i ni ei chymeryd i farweiddio peehod mewn gwir- 
ionedd. Rhaid i ni geisio y cynnorthwyon hyn yn ddyfal 
yn y ffyrdd a'r moddion trwy ba rai y'u cyfrennir; canys 
er fod yr Arglwydd Crist yn eu rhoddi yn rhad, eto fe'u 
cyfrennir i ni yn gyfattebol i'n diwydrwydd ni yn eu ceis. 
io yn y ddyledswydd. Os,ydym ni yn esgeulus mewn 
gweddi, myfyrdod, darllen, a gwrando y gair, ac ordinhadau 
eraill perthynol i addoliad dwyfol, ni's meddwn un sail î 
ddysgwyl rhyw gynnorthwyon mawrion i'r perwyl yma. 
Rhaid i ni hefyd fod yn helaethion yn yr ymarferad o'r 
grasusau hyny, ydynt yn fwyaf gwrthwynebol i'n llygred- 

igaethau neillduol ni: canys y mae pechod a gras yn 


ei natur, â'r achosion o hono. e93 


gwneyd prawf o'u nerth mewn rhyw amgylchiadau neill- 
duol. Gan hyny, od oes neb yn cael ei ddarostwng yn 
anarferol dan awdurdod unrhyw lygredd, megys nwyd- 
wylltedd, cariad at y byd, anymddiried yn Nuw, a'r cyff- 
elyb,—oddieithr eu bod yn ddyfal yn yr ymarferiad o'r 
grasau hyny ydynt yn wrthwyneb union-gyrchol i'r pech- 
odau hyn, hwy a barhant i gael eu nychu dan rym pechod. 

3. Yr Ysbryd Glan sydd yn ein.cyfarwyddo i, ac yn ein 
cynnorthwyo yn y dyledswyddau hyny ydynt wedi eu 
trefnu i ni fel moddion i farweiddio pechod trwyddynt. 

(1.) Mae yn angenrheidiol i fod yn gyfarwydd â natur, 
defnydd, a dyben y dyledswyddau hyny. O ddiffyg y 
wybodaeth hon, y mae pob math o ddynion wedi bod yn 
crwydro ar ol dychymygion ynfyd, yn nghylch y gwaith 
hwn, naill ai o barth ei natur, neu y moddion i'w gyn- 
nyrchu. Mae rhyw amgyffred cyffredin, fod rhyw beth o'r 
natur yma yn angenrheidiol, wedi deillio oddiar sylw ar 
nwydau afrêolaidd, a bucheddau drygionus y rhan fwyaf o 
ddynion, yn gweddu hyd yn nod i oleuni natur, ac e wn- 
aeth yr hen athronwyr lawer o ddefnydd o'r cyfryw wy- 
bodaeth. I'r perwyl yma y rhoisantlawer o gyfarwyddiad 
au yn nghylch cymedroli a darostwng; nwydau afreolaidd y 
meddwl; ond, tra nad oedd eu darganfyddiadau o bechod 
yn cyfodi yn ddim uwch na'r anhrefn gweithredol a gan- 
fyddent yn y serchiadau; tra na's gwyddent hwy ddim 
am lygredd y meddwl ei hunan, ac heb ddîm ganddynt 
i'w gyfodi mewn gwrthwynebiad i'r drwg” a ganfyddent, 
heblaw ystyriaethau moesol, ni chyrhaeddasant erioed 
ddim o'r un rhyw a gwir farweiddiad pechod. 

Os cymerwn olwg ar ymddangosiad y ddyledswydd hon 
yn mysg y Pabyddion, ni chanfyddwn ond siommedigaeth 
hollawl yno; canys o herwydd eu dyeithrwch i'r wir ffordd 
o'i chynnyrchu, hwy a ddyfeisiasant aneirif o gau ffyrdd o'r 

“eiddynt eu bunain. Ac oddiyma y tarddodd eu penydiau 
a'u hymprydiau; ond wedi gwneyd y cwbl, hwy a'u canfydd- 


294 Marweiddiad pechod ; 


ent yn annigonol; ni ddystrywid pechod, ac ni heddychid y 
cydwybod drwyddynt. Hyn a barodd ddyfeisio y Purdan, 
lle y maent yn gobeithio yr unionir pob peth, wedi iddynt 
hwy fyned o'r byd hwn. Eto nil yw hyn yn ddigoni 
beri i mi gollfarnu hyd yn nod lymderau allanol yn eu lle 
priodol. Mae tuedd yn ein natur ni i redeg i eithafion ; 
wrth weled ffolineb y Pabyddion yn cyfleu marweiddiad 
pechod mewn ymddangosiad allanol o hono, yr ydym yn 
dueddol i feddwl fod pob peth o'r natur hono yn llwyr ddi- 
angenrhaid. Ond yn wir, ni's gallaf lai nac ammau mar- 
weiddiad tufewnol y rhai hyny a foethant eu cnawd bob 
amser, gan gydffurfio â'r byd, a byw mewn seguryd a 
choeg-ddigrifwch; ïe, y mae yn llawn bryd i broffeswyr 
crefydd gyfyngu ar eu dull moethus a balchaidd o fyw, i'r 
hwn y mae cynnifer o honynt wedi syrthio; ond ni wna yr 
hunan benydiau allanol yma, o honynt eu hunain, byth 
gynnyrchu yr effaith amcanedig. Am lawer o honynt, nid 
ydynt ond dyfeisiau dynion, ac nid appwyntiwyd mo hon- 
ynt erioed gan Dduw i'r cyfryw berwyl, ac am y lleill o 
honynt, nid oes dim effeithioldeb ynddynt, ond fel y maent 
yn ddarostyngedig i ddyÌedswyddau ysbrydol eraill. Felly 
y dyru Jerome engrhaifft onest o hyn i ni ynddo ei hun, 
gan ddywedyd, fod ei feddwl ef yn y ehwareuyddiaethau 
yn Rhufain, tra yr oedd efe yn byw yn ei anialwch diffaith 
yn Judea ; ac fel hyn y terfyna pob ffyrdd. hunan ddyfeis- 
iol o farweiddiad.. Ysbryd Duw ei hun yn unig a ddichon 
ein harwain ni i'r ymarferiad o'r dyledswyddau hyny trwy 
y rhai y gellir ei gynnyrchu. 

(2.) Mae yn ofynol i'r dyledswyddau hyny gael eu cyf- 
lawni yn ìawn ; mewn ffydd, ac er gogoniant Duw. Y 
dyledswyddau gosodedig i'r perwyl yma mewn modd ar- 
benig, ydynt gweddi, myfyrdod, gwyliadwriaeth, ymattal- 
iad, doethineb, neu bwyll ac ystyriaeth o barthed i demtas- 
iynau. Nid digon yw ein bod yn ymwneyd â hwy ym 
gyffredinol, ond rhaid i ni eu cymhwyso at yr amgylchiad 
neillduol yma, gan amcanu marweiddiad pechod ynddynt a 


ei natur, a'r achosion o hono. 295 


thrwyddynt. Ni's gall un dyn a'i docth ystyrio ei hunan, 
ei gyflwr, a'i demtasiynau, fod yn hollawl anadnabyddus 
o'i lygredigaethau neillduol. Mae yn debyg mai hyn oedd 
yn ngolwg Dafydd pan y dywedai, “ Ymgedwais rhag fy 
anwiredd.” Ni's gallasai wneuthur hyn pe na's adwaenasai, 
ac na chadwasai wyliadwriaeth ar y pechod mwyaf parod 
i'w amgylchu. Yn yr adpabyddiaeth yma, yr ydym i 
gymhwyso y dyledswyddau hyn yn fwriadol er dinystri 
allu pechod;—ac fel y maent oll yn ddefnyddiol ac yn ang- 
enrheidiol, fe'n dysgir gan amgylchiadau pa rai o honynt 
yn neil]Jduol, ydynt fwyaf angenrheidiol. Gweddi a my- 
fyrdod a hna y lle blaenaf weithiau, megis, pan fyddo ein 
perygl yn cyfodi yn unig o honom ein hunain; ein tuedd- 
iadau trofâus, neu ein nwydau afreolaidd ni ein hunain; 
weithiau gwyliadwriaeth ac ymattaliad, pan fyddo pechod 
yn cymeryd achlysur oddiwrth demtasiynau a thrafferthion 
yn y byd:—weithiau doethineb a phwyll, pan fyddo gochel 
temtasiynau a_chyfìeusderau i bechod yn neillduol o ang- 
enrheidiol. 

Mae yr holl ddyledswyddau hyn o'u hiawn ddefnyddio, 
yn gweithio ddwy ffordd tua'r dyben amcanedig. 1. Yn 
foesol, fel y maent yn caffael cynnorthwy. 2. Yn wirion- 
eddol, trwy wrthwynebiad union-gyrchol i bechod, o'r hyn 
y deillia ymdebygoliad i sancteiddrwydd. 

(i.) Mae y dyledswyddau hyn yn gweithredu yn foesol. 
Dodaf engrhaifft o hyn mewn gweddi yn unig. Gwaith 
cyntaf gweddi, o barthed i bechod, yw cŵyn;—mae yr 
enaid yn tywallt ei gŵyn ger bron Duw, ac yn dangos o'i 
fiaen ef y trallod yr aethai dano o'i herwydd. Felly y dy- 
wedai Dafydd, “ Gwrando arnaf, ac erglyw fi; cwynfan yr 
ydwyf yn fy ngweddi, a ihuchan.” Salm. 5ô. 2. Cŵyn- 
faniad galarus oedd eì weddi. Mae yn wir fod y rhan yma 


0. weddi yn ddiystyredig gan ddynion anystyriol, ond y 


mae yn gymeradwy gan Dduw; ac y mae credinwyr yn 
cael esmwythâad a gorphwysdra i'w heneidiau wrth gwyn- 
fan mewn gweddiau ger bron Duw ;—canys gwawdied y 


296 Marweiddiad pechod : 


byd a fyno, pa beth sydd yn fwy cymeradwy gan Dduw, 
na-gweled ei blant o gariad pur atto ef a sancteiddrwydd, 
oddiar ddymuniadau gwresog am gydffurfio â'i feddwl a'i 
ewyllys ef, ac felly gyrhaedd cydfîurfìad ag Iesu Grist, yn 
dyfod atto gyd a'u cwynion am v pellder y'u cedwir oddi- 
wrth y pethau hyn gan rym gormesol pechod ; gan alaru 
o herwydd eu llesgedd, a chyfaddef yn ostyngedig yr holl 
ddrygau y maent yn ddarostyngedig iddyntar gyfrif hyny! 
Y mae Duw yn arddelwi credinwyr fel ei blant, ac yn 
meddu ymysgaroedd tad tuag attynt. A da y gŵyr efe 
mai pechod yw eu gelyn gwaethaf, yr hwn sydd yn ym- 
ladd yn egniol yn erbyn eu heneidiau. Gan hyny, a ddi- 
ystyra efe eu cwynion? Oni ddial efe hwynt ar y gelyn 
hwnw, a hyny ar írys. | 

Mae gweddi hefyd yn cynnwys deisyfiadau ar Dduw am 
gyflenwadau o rasi orchfygu pechod: nid rhaid i mi brofi 
hyn :—Nid oes un dyn yn gweddïo fel y dylai onid yw y 
deisyfiadau hyn yn gwneyd i fynu ran o'i weddi; yn en- 
wedig pan fyddo y meddwl wedi ymroddi mewn modd 
neillduol yn yr amcan i ddystrywio pechod ; ac fe weithir 
y dymuniadau hyn ynom gan yr Ysbryd Glan, yr hwn yn 
hyn sydd yn ôl ewyllys Duw yn erfyn dros y saint, ac yn 
dwyn y gwaith hwn o farweiddiad pechod rhagddo, canys 
eì waith ef yw. 

(2.) Mae effeithioldeb gwirioneddol yn perthynu i'r ddy- 
ledswydd hon i'r un perwyl; a phan yr iawn ymarferir â 
hi, y mae yn ffynnu i wanhau a Cystrywio pechod; canys 
y mae tueddfryd a gogwydd yr enaid at sancteiddrwydd 
cyffredinol, a flieiddiad o bob pechod yn cael ei feithrin a'i 
gryfhau. Nid yw credinwyr byth yn cael eu dyrchafu i 
amcan ysbryd uwch yn yr erlyniad o sancteiddrwydd, nac 
mewn gweddi; ac felly y maent yn cyfodi oddiar eu glin- 
iau yn aml uwchlaw teimlad o unrhyw duedd at bechod. 
Ac O! mor ddedwydd a fyddem pe parhai y cyfryw agwedd 
ysbryd yn wastadol! Ond aros yn y ddyÌete ymo ad y 
ffordd oreu i ymestyn at hyny. 


G^ N —— “O. 
wg Ni “ 
F^ * V 


eì natur, a'r achosion o hono. 297 


(4) Mae yr Ysbryd Glan yn dwyn y gwaith yma yn 
mlaen trwy gymhwyso angau Crist attom i'r perwyl hyny; 
ac ymae y byd yn dirmygu hyn hefyd, am nad yw yn ei 
ddeall: ond eto, am bwy bynag nid yw angau Crist yn 
angau i'w bechod, efe a fydd farw yn ei bechodau. Fe 
dystir yn amlwg yn yr Ysgrythyr fod dylanwad neillduol i 
angau Crist er marweiddiad pechod. Trwy ei groes ef, 
hyny yw, ei'angau ar y groes, “ y'n eroeshoelir ni i'r byd;” 
€roeshoelir ein hen ddyn ni gyd ac ef, er mwyn dirymu 
corph pechod; hyny yw, marweiddir pechod trwy rinwedd 
marwolaeth Crist. Trwy yr offrymiad o'i angau, dyhuddir 
ein pechodau oran yr euogrwydd o honynt, a thrwy y 
cymhwysiad o hono aítom ni, fe'u darostyngir o ran eu 
grym. Canys cyfrannogaeth yn mendithion ei angau yw 
yrhyn a alwn ni yn gymhwysiad o hono attom ni. Dy- 
wedir fod yr hen ddyn yn cael ei groeshoelio gyda Christ 
ar ddau gyfrif;—(l.) O gydffurfiad. Crist yw pen y gre- 
adigaeth newydd. Pa beth bynnag. a amcanai Duw erom 
ni ynddi, efe a'i harddangosai yn gyntaf ynddo ef, ac yr 


ydym ni wedi ein rhagluniaethu “i fod yr un ffurf a delw 


ei Fabef,” “Trwy ras, fe'n gwneir “yn gydblanbigion i 
gyífelybiaeth ei farwolaeth ef,” fe'n cydffurfir a'i farwol- 
aeth ef; ac felly yn “ feirw gyda Christ.” Y cydffurfiad 
hwn nid yw yn ein marwolaeth naturiol, canys y mae y 
fath beth ag y'n gwneir yn gyfrannogion o hono yn y fuch- 


edd hon; ond bu Crist farw dros ein pechod, yr hyn oedd 
| yrachos o byn, ac efe a fu. byw drachefn drwy allu Duw. 
_ Fe weithia Duw gyffelybiaeth i hyn yn yr holl gredinwyr. 


Y mae bywyd o bechod ynddynt hwy wrth natur; rhaid 
dystrywio y bywyd yma; rhaid i bechod farw ynom, ac i 
ninnau trwy hyny ddyfod yn feirw ì bechod; ac megis y 


| cyíododd efe drachefn, felly y'n bywheir ninnau i newydd- . 


deb buchedd. A'r un Ysbryd ag a weithredodd y pethau. 


hyn yn Nghrist, a wna yr hyn sydd gyfattebol iddynt ma 
ei holl aelodau yn y cyflawniad o'i amcan mawr. 


e o ran edi Biielgwy' a. mae rhinwedd yn deillio ain, 


298 


angau Crist er dinystr i bechod. Nid amcanwyd ei farwol- 
aeth eí i fod yn esampl aneffeithiol; ond fe'i dylynir â 
gallu a'n cydffuríìa ni i'w chyffelybiaeth eì hunan ; dyma 
ordinâad Duw i'r perwyl hyny. Trwy“ gymdeithas,” neu 
gyfrannogiad a'i “ddioddefiadau ef” yn “ cydffurfir nì a'i 
farwolaeth ef.” Mae angau Crist wedi ei amcanu i fod yn 
angau i bechod, gwawdied y rhai ydynt yn feirw mewn 
pechod.a fynont ar hyny. Pe na buasai Orist farw, ni 
buasai farw pechod mewn un pechadur i dragywyddoldeb. 
Os gofynir, Pa fodd y mae angau Crist yn cael ei gym- 
hwyso aítom ni? neu, Pa fodd yr ymwnawn ni âg angau 
Crist i'r perwyl yma? Attebaf, mai trwy ffydd a chariad. 
(l.) Trwy ífydd. Y ffordd i dderbyn rhinwedd o. Grist, 
yw trwy gyffwrdd âg ef. Felly y dywedir am y wraig 
glafyn yr efengyl, iddi bi gyffwrdd âg ymyl eì wisg ef, 
ac i rinwedd fyned allan o honaw ef i'w hiachâu. Nid ci 
chyffyrddiad allanol âg ef, ond ei ffydd a sugnadd rinwedd 
o honaw ef; canys felly y dywaid ein Iachawdwr yn ei 
attebiad iddi,“ Ha ferch, cymmer gysur, dy ffydd a'th iach- 
âodd;” ondiba ddyben y cyífyrddai hi a'i wisg ef? nid 
oedd onid arwydd o'r cymhwysiad neilldnol o rym iaehŵol 
Crist at ei henaid, neu o'i ífydd hi ynddo efi'r perwyl 
hyny; canys yr oedd llawer yn ymwasgu atto ef yr un 
pryd, eto y wraig glaf hon yn unig a dderbyniodd rinwedd 
o honaw ef:—mae hyn yn afwyddd ]un mawr o broffes 
gyffredinol ar un llaw, ac o ffydd neillduol ar y llaw aral. 
Maetorfeydd yn ymwasgu o ddeutu Crist mewn proffes 
gyffredin o ffydd, ond nid oes dim rhinwedd yn myned o 
honaw ef i'w hiachau hwynt; end pan fyddo neb un, er yn 
dlawd ac yn mhell. mewn ymddangosiad, yn cael ond y 
cyffyrddiad lleiaf ag ef trwy 'ffy dd neillduol, fe iadiaeyr 
enaid hwnw. au Madi duu 
. Ond, pa fodd y marweiddir pechod trwy hyn? Minnau 
a ofynaf, Pa fodd yr iachêid y rhai hyny a edrycher 
sarff bres? Onid am mai ordinâad Duw y 


ei nalur, a'r achosion o hono. 299 


fod angau Crist felly gyda golwg ar groeshoeliad pechod, 
pan yr edrychir arno trwy ffydd, oni bydd i rinwedd dwyfol 
ddyfod o hono i'r dyben hwnw? Heblaw byny, y mae 
gan ffydd ei bunan, fel y'i gweithredir ar angau Crist, 
effeithioldeb neillduol i ddarostwng; pechod; canys tra yr 
ydym yn edrych arno eí trwyddi fel mewn drych, y'n 
cyfnewidir i'r unrhyw ddelw. Heblaw hyny, trwy ffydd 
yn unig, y derbyniwn o Grist, y bendithion deilliedig o 
undeb agef. O hono ef yr ydym ni yn cael pob gras, neu 
nid oes y fath beth yn y byd; a thrwy weithrediad ffydd 
yn benaf, yr ydym yn cael derbyn o hono. A phan y byddo 
yn gweithredu gyda golwg ar ei ancau ef, yr ydym yn cael 
gras i ladd pechod, a thrwy hyny yr ydym yn marw gydag 
ef, yn cael ein croeshoelio gydac ef, ac yn cael ein cyd 
gladdu ag ef; a rhaid i'r sawl a ddirmygant y moddion 
yma o farweiddiad, aros dan awdurdod pechod, pa beth 
bynag a ddywedont hwy i'r gwrthwyneb, ac at ba ddych- 
ymycion bynnag y gallont droi am ymwared.—Yn ol fel 
y byddom yn ymhelaethu yn hyn yma, y bydd ein llwydd- 
iant. Ac e ga y sawl ydynt yn ddïofal ac esgeulus o ffydd 
mewn myfyrdod a gweddi, ganfod y bydd i bechod gadw 
ei dir, a chynnal i fynu ei awdurdod yn yr enaid; ond, am 
y rhai ydynt dra chyfarwydd ag angau Crist trwy weith- 
rediadau sanctaidd ffydd, fe'u cyfnewidir i'w gyffelybiaeth 
ef, a phrofant farweiddiad pechod ynddynt eu hunain yn 
barhaus. 
(2.) Yr ydym yn gwneuthur hyn trwy gariad. Crist 
wedi ei groeshoelio yw gwrthddrych mawr ein cariad; 
canys yn hyn y mae efei bechaduriaid, “oll yn hawddgar.” 
— Yn angau Crist, mae ei ras anchwiliadwy, ei ymostyngiad 
anfeidrol, ei ddyoddefgarwch amyneddgar, a'i allu budd- 
| ugoliaethus, yn llewyrchu yn fwyaf ysblenydd. Felly y'i 
'portreiadir yn a thrwy yr efengyl, “ wedi ei groeshoelio o 
flaen ein llygaid;” ac felly y'i golygir gan lygad ffydd, 
fel gwrthddrych prïodol cariad diffuant. Me enaid y 
edadyn yn glynu wrth Grist wedi eì groeshoelio, fel ag 
mae mewn rhyw ystyr yn bresenol ar y groes gyd ag ef 


us GU LA. y... FF YN''Y TE TWFDD' YA 


300 


yn wastadol; ac oddiyma y deillia cyffelybiaeth neu gyd- 
ffurfiad. Mae yn naturiol i gariad gynnyrchu cyffelyb- 
rwydd rhwng y meddwl a fyddo yn caru, a'r gwrthddrych 
a gerir; ac yr wyf yn sicr mai felly y mae yn y peth hyn. 
Bydd i feddwl wedi ei lanw o Grist wedi ei groeshoelio, 
gael ei gyfnewid i'w ddelw a'i gyffelybiaeth, trwy farw- 
eiddiad effeithiol. 

5. Mae yr Ysbryd Glân yn dwyn y gwaith yma yn 
mlaen, trwy wneuthur amlygiadau gwastadol i gredinwyr 
o wir natur, a diwedd sicr pechod ar un llaw, a phrydferth- 
wch, ardderchawgrwydd, a rheidiolrwydd saneteiddrwydd 
ar y llaw arall, yn nghyd a'r berthynas sydd rhwng Orist, 
yr efengyl, a'u heneidiau eu hunain â'r unrhyw. Nid am 
fod yr ystyriaeth resymol o'r pethau hyn yn ddigonol o 
hono ei hunan i farweiddio pechod ; canys y mae cyndyn- 
rwydd yn y galon na's gellir ei orchfygu âg unrhyw 
resymu unigol: ac y mae yr argyhoeddiad o bechod a 
chyfiawnder, ag sydd ffynnadwy i'r perwyl yma, yn cael ei 
weithredu ynom gan yr Ymbryd Glân. Ioan 16. 8. Er ei 
fod yn gwneyd defnydd o'n synhwyrau a'n cydwybodau 
yn byn, eto oni's effeithiola efe y moddion mewn modd ar- 
benig, ni's cyflawnir y gwaith. Pan y gwelo efe yn dda 
Pn udluin defnydd o resymau a chymhelliadau wedi eu 
cymeryd oddiwrth natur a diwedd pechod a sancteiddrwydd 
er marweiddiad poehidb hwy a fyddant yn effeithiol i 
rwymo yr enaid i'r ddyledswydd hon, er pob. rhyw deis 
iynau a fynent ei ddenu oddiwrthi. 

Ac fel hyn yn fyr y darluniais waith yr Yebjgydiog yn 
SANCTEIDDIAD credinwyr. Gellid ymhelaethu ar lawer o 
bethau yn ychwaneg; ond y wyf yn meddwl fod yr hyna 
ddywedwyd yn ddigouol,i'm pwrpas presenol. Nid wyf 
yn ammeu nad yw y casgliadau a wnaed oddiwrth Ys- 
grythyr a rheswm, yn ddigonol i'n cyfarwyddo yn yr ym- 
arferiad o wir saneteiddrwydd efengylaidd; ac i ffynu 
gyda phawb sobr ì ymwrthod â syniadau coegfalch-y rhai | 
hyny a farnant fod y cwbl o saucteiddrwydd efen 

yn gynnwysedig mewn ymarferiad o ymygdAA 


LLYFR V. 


YR ANGENRHEIDRWYDD AM SANCTEIDDRWYDD. 


PEN I. 


Yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd yn cael 
ei ddadleu oddiwrth natur Duw. 


TTerfyna y taethawd hwn â sylwadau er dangos yr angen - 
rheidrwydd am sancteiddrwydd, y rhesymau dros yr angen- 
rbeidrwydd hwnw, a'r prif gymhelliadau atto;—ac er ein 
calonogiad yn hyn; y mae y sancteiddrwydd hwn y cyf- 
ryw ac y mae pob rhyw Gristionocion yn ei addef, yn 
dadleu drosto, ac yn ymhoniiddo. Canys, megys y mae 
yr efengyl mewn modd arbenig, yn cael ei galw “y gwir- 
ionedd, neu yr athrawiaeth sydd yn ol duwioldeb,” neu y 
cyfryw ag sydd yn meddu cyfaddasrwydd i'w chyrhaedd 
a'i hymarfer, ni's gall neb yn brïodol, ommedd i'w hath- 
rawiaethau gael eu profi wrth y tueddrwydd a fyddo idd- 
ynt; ond y maellawer eto heb gyttuno yn nghylch natur 
y sancteiddrwydd yma, ac mewn perthynas i'r hyn a all 
fod yn attalfa i'w gynnydd. Y Sosiniaid a ddadleuant fod 
yr athrawiaeth am Iawn Crist yn dymchwelyd yr angen- 
rheidrwydd am fuchedd sanctaidd. Y Pabyddion a ddy- 

. wedant yr un modd am gyfrifiad o gyfiawnder Crist; ac y 
mae yr un cyhuddiad yn cael eiroddi gan eraill yn erbyn yr 
athrawiaeth am etholedigaeth, effeithioldeb dwyfol ras yn 
nychweliad pechaduriaid, a ffyddlondeb Duw yn nghadw- 
edigaeth credinwyr mewn cyflwr o ras hyd y diwedd. Ar 
y llaw arall, y mae yr Ysgrythyr yn gosod sylfaen pob 
gwir sancteiddrwydd yn y pethau hyn, fel na's goddefa i 
ddim gael eî alw yn sancteiddrwydd gwirioneddol heb 
grediniaeth o'r pethau byn, a phrofiad o'u dylanwad. 

Gan hyny, Yn gyntaf, Y mae natur Duw megys y'i 

« datguddir i ni, yn ngbyd a'n hymddibyniad arno ef, y 


k 
—- Ur 
MU — a. 


302 Yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd 


rhwymedigaeth sydd arnom i fyw iddo, yn nghyda natur 
ein gwynfydedigrwydd yn y mwyn&aad o honaw, yn gofyn 
yn anhebgorol i ni fod yn sanctaidd. Mae sancteiddrwydd 
natur Duw yn cael ei wneuthur yn rheswm sylfaenol yn 
mhob rhan o'r Ysgrythyr, o'r angenrheidrwydd am sanct- 
eiddrwydd ynom ni. “ Byddwch sanctaidd, canys sanct- 
aidd ydwyf fi.”—Ac er dangos tragywyddol uniondeb, a 
pharâad grym y rheswm hwn, fe'i hail grybwyllir dan 
oruchwyliaeth yr Efengyl,-——“ Eithr megys y mae y 
neb a'ch galwodd chwi yn sanctaidd, byddwch chwithau 
hefyd sanctaidd ym mhob ymarweddiad; oblegid y mae yn 
ysgrifenedig, Byddwch sanctaidd; canys sanctaidd ydwyf 
fi,” Lef. 11. 14. a1 Pedr 1. 15,16. Hysbysai Duw hwy 
fod ei natur ef y fath, fel na's gallai fod y fath gymmun- 
deb rhyngddo efa hwy, heb eu bod yn sanctaidd: “Myfi 
yw yr Arglwydd, yr hwn a'ch dug chwi o dir yr Aipht i 
fod yn Dduw i chwi: byddwch chwithau sanctaidd ; canys 
sanctaidd ydwyf fi,” Lef. 11. 45. Ni's gellir cynnal yr 
anrhydedd a fwriedir heb hyn. Pr perwyl yma y rhoddir 
y darluniad yma o'i naturi ni:—“O herwydd nid wyt ti 
Dduw yn ewyllysio anwiredd, a drwg ni thrig gyda thi. 
Ynfydion ni safant yn dy olwg; caseaist holl weithredwyr 
anwiredd. Dyfethi y rhaia ddywedant gelwydd: yr Ar- 
glwydd a ffieiddia y gwr gwaedlyd a'r tywyllodrus,” Salm 
5. 4—6. A chyfattebol i hyn yw y geiriau hyny.o eiddo y 
prophwyd, “ Ydwyt lanach dy lygaid nac y-gelli edrych ar 
ddrwg, ac ni elli edrych ar anwiredd.” Y mae efe y fath 

Dduw, mor bur, mor sanctaidd, fel na's gall ymhyfrydu 

mewii ynfydion, celwyddwyr, neu weithredwyr anwiredd ; 

ac y mae yr apostol yn ymresymu yn yr un modd, & Bydd- 

ed genym ras, trwy yr hwn y gwasnaethwn Dduw wrth ei 

fodd, gyda gwylder a pharchedig ofn, oblegyd ein Duw ni. 
sydd dân ysol,” Efe aseilia eì ddadl am yr angenrheid- | 
rwydd o sancteiddrwydd yn addoliad Duw, yn yr ystyr- 
iaeth o sancteiddrwydd ei natur, yr hon megys MA a 
ddifa ba beth bynnag a fyddo yn sntighddd 


yn cael eì ddadleu uddiwrth natur Duw. 303 


an. Am ba achos, y gorchymynai Duw yn y modd mwyaf 
pendant, na byddai dim affan neu ansanctaidd yn ngwer- 
syll ei bobl, oblegyd ei bresenoldeb ef yn eu plith, yr hwn 
sydd ei hunan yn sanctaidd: ac efe a dystiai oni's byddent 
yn wyliadwrus at hyn yma, y gadawai efe hwy. EF fyddai 
yn well i'r hwn sydd yn penderfynu peidio bod yn sanct- 
aidd, geisio rhyw Dduw arall i'w addoli; ni's derbynir mo 
hono byth gyd a'n Duw ni; ac am hyny yr oedd y cen- 
hedloedd, y rhai a ymroddent j bob halogrwydd, yn dy- 
chymygu y cyfryw dduwiau ag a fyddent ddrygionus ac 
aflan, fel y gallent gydffurfio â hwy yn rhwydd, a'u gwas- 
anaethu yda boddâad ; ac y mae Duw yn tystio ei hunan 
am ddynion o ymarweddiad ysgeler ac anrasol, eu bod yn 
meddu meddyliau dirgelaidd nad yw efe yn sanctaidd; 
ond ei fod yn gwbl fel hwy eu hunain; pe amgen, byddai 
raid iddynt feddwl am ei adael ef neu adael eu pechodau. 
Salm 50. 21. » 
Ond y mae yn rhaid i ni sylwi yn ofalus, nad sancteidd- 
rwydd Duw, a'i noeth ystyried, yn unig fel priodoledd dra- 
gwyddol yn y natur ddwyfol, yw y sail a'r cymhelliad 
union-gyrcholi sancteiddrwydd, ond sancteiddrwydd Duw 
megys y'i hamlygirini yn Nghrist Iesu. Dan yr ystyr- 
iaeth gyntaf, ni's gallwn ni, y rhai ydym bechaduriaid, 
wneyd unrhyw gasgliad oddiwrtho, ond yr eiddo Josuah: 
“ Canys Duw sancteiddiol yw efe, Duw eiddigus yw ; ni 
ddïoddef efe eich anwiredd, na'ch pechodau.” Ni's gellir 
defnyddio unrhyw ddadl yn rhesymol dros yr angenrheid- 
rwydd o sancteiddrwydd, oddieithr ei bod yn cynnwys 
ynddi ei hun gymbelliad annogaethol i hyny. Gosod hyn 
allan fel peth angenrheidiol, ac ar yr un pryd fel peth an- 
mhossibl, nid yw y ffordd debyccaf i beri cynnydd arno. 
Ni's dichon un creadur fod yn feddiannol ar y fath ber- 
ffeithrwydd mewn sancteiddrwydd ag a gyfattebo yn ber- 
ffaith i burdeb anfeidrol y natur ddwyfol, heb ymostyngiad 
eyfammodol ;—Ond sancteiddrwydd Duw fel y mae yn 
Nghrist, ac fel y mae yn cael ei arddangos yn Nghrist i 


304 Yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd a 


ni, a ddengys i ni yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd, 
ac a ddyru i ni y cymhelliad prïodol i hyny. Mae rhagor- 
iaethau gogoneddus Duw yn ymddangos yn fwy ysplenydd 
a thyniadol ynddo ef, nac o'u hystyried wrthynt eu hunain: 
fe roddir goleuni gwybodaeth gogoniant Duw i ni, yn 
wyneb Iesu Grist; hyny yw, fe wneir amlygiadau eglur 
o'i ragoriaethau gogoneddus, y rhai ydynt nid yn unig yn 
gyfarwyddol i sancteiddrwydd, ond hefyd yn gynnyrchiol 
o sancteiddrwydd. _ Ac yn neillduol, y mae sancteiddrwydd 
tanllyd Duw yn cael ei arddangos yn y fath fodd i ni. yn 
Nghrist, fel, er nad yw yn colli dim yn y datganiad o'r 
angenrheidrwydd anhebgorol o sancteiddrwydd yn mhawb 
a nesâont atto ef, eto y mae wedi ei dymheru yn y fath fodd 
â-gras ac ymostyngiad, ag a allo ein calonogi i ymegnïo 
am gydffurfio âc ef. 

Ac yn nghyd ag arddangosiad o sancteiddrwydd Duw 
yn Nghrist, y mae datguddiad yn cael ei wneyd o'r sanct- 
eiddrwydd ynom ni a ofyna, ac a gymeradwya efe. Ar nn 
ystyriaeth, gellir dywedyd na's gofyna ac na's derbynia. 
Duw unrhyw sancteiddrwydd, ond a fyddo yn drwyadl 
berffaith; a lle bo unrhyw ball, bod y cwbl yn gollfarnedig, 
Iago 2.11. Ni's gall byn namyn dyrysu enaid pechadur; 
—ond yn awr, fel y mae Duw yn Nghrist, trwy eì gyf- 
ryngdod ef, y mae efe yn cymerad wyo y cyfryw saneteidd-. 
rwydd ag sydd gymhaeddadwg i ni, fel na's Pysnbu un 
dyn yn ei ymgais i'w gyrhaeddyd. | 

Y mae hefyd yn a thrwy Grist, allu ysbrydol'o ras yn 
cael ei weinyddu, yr hwn a weithia y gras yma ynom ni. 


Gan hyny, nyni a dynwn o'r ffynnon hon, nid yn unig y 


rhesymau dros yr angenrheidrwydd o sancteiddrwydd, ond 

hefyd gy mhelliadau ffyniannus i byny. (aihy0nw 
Nyniaallwn ystyried yn mlia bethau yn neilldnol y 

mae grym y rheswm yma yn cael ei gludoi ni, neu pa rai 


“ ydynt y rhesymau pa ham y dylem ni fod yn sanctaidd am 


fod Duw yn sanctaidd : ac y maent y tri hyn yn bennaf... 
1. Âm mai yn byn y Mag ein holl gya ni sen 


, 


yn cael ei ddadleu oddiwrth natur Duw. 305 


yr hyn yw ein rhagorfraint a'n hanrhydedd ni, yn gynnwys- 
edig. Fe'n crewyd ni ary dechreu yn nelw Duw; ac yn 
hyn y eynnwysid-gwynfydedigrwydd ein cyflwr cyntaf. 


Ond nyni a gollasom hyn trwy ddyfodiad pechod i fewn ;_ 


ac oddieithr bod ffordd i ni i'w gyrhaeddyd drachefn, nyni 
a fyddwn byth yn ol o ogoniant Duw, ac yn fyr o ddyben 
ein crêadigaeth: ac e wneir hyn yn, a thrwy sancteidd- 
ywydd yn unig. Gan byny, nid yw ond ofer i un. dyn 
ddysgwyl rhan yn Nuw, nac mewn dim a fydd er ei lesâad 
íragywyddol, oni bydd yn ymestyn at gydffurfiad âg ef; 
canys y mae y cyfryw ddyn yn dirmygu yr holl ogoniant 
a amcanodd Duw iddo eì hunan yn ein creadigaeth. 

2. Y mae grym y ddadl yn deillio oddiar y berthynas a 
ddwg a'n cymmundeb gweithredol a Duw. Fe'n gelwir 
athyn, a dylem ymgais atto yn yr oll a wnelom gyda 
phob dyledswydd. Oni bydd yn ein holl ddyledswyddau 
gymmuhdeb gwirioneddol â Duw, nid ydynt namym curo. 
awyr ar antur. Ac yn awr, gan fod Duw yn sanctaidd, 
oni byddwn ninnau yn ol ein gradd yn sanctaidd hefyd, 


ni's gall hyn fod ; canys ni's cymeradwya Duw unrhyw 


ddyledswydd oddiwrth ddynion ansanctaidd, ac ni's gogon- 
eddir ef ynddynt; ac am hyny, y mae efe yn eu gwrthod 
yn bendant i'r dybenion hyny. Dyledswydd dda yw preg- 
ethu y gair, “Ond wrth yr annuwiol y dywedodd Duw, 
Beth sydd i ti a fynegych ar fy neddfau, gan dy fod yn 
casau addysg, ac yn taflu fy ngeiriau i'th ol,”—gan dy fod 
yn ansanctaidd? Mae gweddïo yn ddyledswydd dda; 
ond wrth yr halogedig y dywedodd Duw, “ Pan estynoch 
eich dwylaw, mi a guddiaf fy llygaid rhagoch : hefyd, pan 
weddïoch lawer ni wrandawaf;” a'r un modd y gellid dy- 
wedyd am bob dyledswydd arall; onid ydym yn sanctaidd, 
fe'u collir yn dragywyddol o ran eu dybenion prïodol; 

. canys nid oes cymmundeb rhwng goleuni a thywyllwch. 


“Goleuni yw Duw, ac ynddo er nid oes dywyllwch; os 'X 


dywedwn fod i ni gymdeithas âg ef, a rhodio yn y tywyll— 
wch,” fel y mae pawb ansanctaidd yn gwneyd, ““celw dd- 


o Ny 
306 Yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd — 

” 
og ydym, ac nid ydym yn gwneuthur y gwirionedd; eithr 
os rhodiwn yn y goleuni megis y mae efe yn y golenni, y 
mae i ni gymdeithas â'n gilydd ; a'n cymdeithas ni yn wir 
sydd gyd a'r Tad, a chyd a'i Fab ef Iesu Grist.” Yn awr 
gan hyny, pwy gan ystyried y pethau byn, o gariad at un- 
rhyw bechod, neu o gydffurfìad â'r byd, a gollai y budd o'r 
holl gyflawniadau hyny, yn y rhai ond odid y bu efe yn 
llafurio yn helaeth ! 

3. Mae yn deillio oddiar ei berthynas â'n mwynâad dyf- 
odol o Dduw. Dyma ein dyben mawr, ac os yn ôl y bydd- 
wn o'i gyrhaedd, buasai yn well i ni fyrdd o weithiau pe 
na's buasem erïoed; canys heb hyn, y mae trueni tragyw- 
yddol yn anocheladwy. “Heb sancteiddrwydd ni chaiff 
neb weled yr Arglwydd;” y “pur o galon” yn unig, “a 
welant Dduw;” a thrwy hyn yn unig y'n gwneir “ yn 
gymhwys i gael rhan o ettifeddiaeth y saint yn y goleuni.” 
Nid oes un dychymyg wedi ynfydu cymmaint ar ddynol- 
ryw, nac mor niweidiol iddynt, ag yw hyn, y dichon i raì 
heb eu sancteiddio yn y fuchedd hon, gael eu eymeryd 
drachefn i'r cyflwr o wynfydedigrwydd yr hwn sydd gyn- 
nwysedis mewn mwynâad o duw. Ni's gall un medd - 
wl fod yn fwy gwaradwyddas i'w ogoniant ef, nac yn fwy 
annghysson a natur pethau :—canys ni's gallai y cyíryw 
bersonau ei fwynhau ef, ac ni'n mynai Duw ei hunan fod 
yn wobrwy iddynt hwy. Ni's gall eu bod.yn meddu dim 
Gwy yr hyn yr ymlynont wrtho ef fel eu daioni penaf, ac 
ni's gallant weled dim ynddo ef a ddyru iddynt orphw ysfa 
a boddlonrwydd. Gan hŷny, y mae pawb ansanctaidd a 
ymweneithiant iddynt eu hunain â gobaith o'r nefoedd, yn 
gwneuthur hyny yn unig oddiar gamsyniadau am Dduw a 
dedwyddwch, trwy yr hyn y maent yn eu twyllo eu hun- 
ain. Lle yw y nefoedd, yn yr hwn ni's mynant, ac ni's 
gallant fod ; lle na's dymunir ganddynt, ac nad yw yn 
gymhwys iddynt. Gan hyny, nyni a welwn yr angen- 
rheidrwydd amlwg am sancteiddrwydd, wrth ystyried ; nat- 


ur sanctaidd Wa yr hwn y gobeithiwn en HR 


i'e 


7 


— yn cael ei ddadleu oddiwrth natur Duv. 307 


Oddiwrth hyn gwelwn y fath foddion effeithigl er cyfodi 
rhagfarn yn erbyn gwir sancteiddrwydd, a. ddyfeisiodd y 
rhai hyny na's adeiladant ef ar tn sylfaen arall, ac nas an- 
nogant atto trwy unrhyw gymhelliad arall, onid. ei fod yn 
meddu teilyngdod ger bron Duw;—canys, pa un. bynnag 
a gredir ac a gydsynir a'r dychymyg yma a'i peidio, mae 


gwir sancteiddrwydd yn cael ei ddystrywio oddieithr cyf- 


lêu rhyw well rheswm yn anogaethi sancteiddrwydd, na 
hyn. Gwrthoder y cymhelliad yma, ac nid oes angen am 
dano; ac yr wyf yn credu mai felly y mae gyda llawer- 
oedd, y rhai wedi eu dysgu nad oes deilyngdod yn perth- 
ynu ì weithredoedd da, a benderfynasant eu bod yn llwyr 
ddifudd. Cydsynier â'r cymhelliad yma, ac felly dinystrir 
natur gwir sancteiddrwydd, a throir ei holl rith ddyled- 
swyddau, yn ffrwythau balchder ysbrydol, a dallineb coel- 
grefyddol; ond nyni a welwn fod i'r angenrheidrwydd am 
sancteiddrwydd seiliau eraill, cysson a gras yr efengyl.— 
Nid oes un cymhelliad iddo o effeithiolrwydd gwirioneddol, 
nad yw yn cyduno yn berffaith a'r holl athrawiaeth o rad 
ras Duw frwy Íesu Grist; ac nid oes yr un yn rhoddi y 
cefnogaeth lleiaf ìi hunan dyb am haeddiant o'r eiddom ni, 
nac yn ein tynu o ymddibyniad trwyadl ar Grist yn unig 
am fywyd ac iachawdwriaeth. Eto maent y cyfryw ag 
sydd yn ei gwneuthur mor angenrheidiol ì ni fod yn sanct- 
aidd a bod yn gyfiawn. Mae y neb a feddylio y gall foddio 
Duw a'i fwynhau ef heb fod ynsancetaidd, yn ei wneuthur ef 
yn Dduw ansanctaidd, gan roddi y gwarth mwyaf a ellid ei 
ddychymygu arnoef. Duw a waredo eneidiau tlodion o 
afael y twyll hwn! Y gwir yw, mae yn rhaid i ti adael dy 
bechodau neu adael dy Dduw. 

Oddiyma hefyd y gwelwn y ffoledd a'r geudeb o'r cy- 
huddiadau trystfawr, trwy y rhai yr haerir fod gwirionedd- 
au pwysicaf yr efengyl, yn annghyson a sancteiddrwydd, a 
gwrthwyneb iddo. Mae yr athrawiaeth o iawn Crist, medd 
y Sosiniaid, yn dinystrio pob ymgais at fuchedd sanctaidd ; 
canys pan fyddo dynion yn credu fod Orist wedi rhoddi 
jawn i gyfiawnder Duw dros eu pechodau, bwy a fyddant 


A. cu. «RA _ 


308 Yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd 


yn ddïofal yn eu cylch; ïe byddant byw ynddynt:—ond, 
fel y mae y dyb yma yn traws-newid credinwyri anghen- 
filod o annïolchgarwch a ffolineb, felly_ y mae wedi ei ad- 
eilacu ar y sail hon, os tynnodd Crist euogrwydd pechod 
ymaith, nad oes un rheswm yn natur pethau, nac yn yr Ys- 
grythyrau, pa ham y dylem fod yn sanctaidd, neu ymgadw 
rhâg awdurdod a halogrwydd pechod, neu ogoneddu 
Duw yn y byd, yr hyn sydd gasgliad gwan, gau, ac yn- 
fyd. Mae y Pabyddion ac eraill yn rhoddi yr un achwyn- 
iad yn erbyn yr athrawiaeth o gyfiawniâiad trwy gyfrifiad 
o gyfiawnder Crist; ac fel y mae yn syn genym pan ys- 
tyriom y modd gwawdus y defnyddir yr achwyniad yma 
gan y Pabyddion, felly mae yn fwy syn genym feddwl am 
y modd cableddus y ceisia rhai yn ein mysg ni ein hunain, 
waradwyddo y gwirionedd yma, fel pe byddai raid i bawb 
a'i credont, e ganlyniad fod yn esgeulus o sancteiddrwydd 
a gweithredoedd da. Yn awr, er nad wyf yn gwadu y 
gall y cyfryw ddynion ganfod cyssylltiad tra grymmus 
rhwng y pethau hyn yn eu meddyliau eu hunain, gan fod 
egwyddor yn nghalon lygredig dyni “droi gras Duwi 
drythyllwch,” eto y gwirionedd sanctaidd yma, yn athraw- 
iaethol ac ymarferol, yw yr egwyddor fawr a gynnyrcha 
sancteiddrwydd a ffrwythlondeb mewn ufudd-dod, fel y 
ceir profi yn fuan; ond yr hyn oll a ddywedaf yn bresenol 
yw, fod y gwrthddadleuwyr hyn yn llwyr gamgymeryd ein 
golygiadau am y Duw a wasanaethwn. Mae Duw yn 
Nghrist, yr hwn yr ydym ni yn ei wasanaethu wedi dat- 
guddio eymmaint o'i sancteiddrwydd ei hunan i ni, ac o'r 
peth sydd ofynol oddiwrthym ni ar y cyfrif hyny, fel y 
gwyddom mai ynfyd, drygionus, a'chableddus, fyddai i 
neb feddwl rhyngu bodd iddo ef, neu ddyfod i fwynâad o 
hono ef, heb y sancteiddrwydd hwnw y mae efe yn ei ofyn, 
ac na's gall o ran ei natur ei bunan lai na'i ofyn. Dych- 
ymyg afresymol yw, meddwl fod gras, tragaredd, neu gar- 
iad y Duw hwn, yr hwn yw ein Duw ni, yn calonogi y 
rhai ydynt yn ei wir adnabod ef, i esgeuluso ufadd dod 
sanctaidd iddo ef. | "gdr 


, 
r 


yn eael ei ddadleu oddiwrth natur Duw. 309. 


Yn mhellach, oddiwrth yr hyn a ddywedwyd, gwelwn 
fod genym ollle i'n beiaw ein hunain am ein segurdod a'n 
. hesgeulusdra yn y peth yma. Maelle i ofni nad ymdrech- 
odd neb o honom fel y dylasem i gynnyddu yn y cyffelyb- 
rwydd yma i Dduw. Paham yr ydymni mor esgeulus 
yn yr ymestyniad at ein prif les a'n dedwyddwch? Pa 
ham y goddefwn i bob peth, pa ham y goddefwn i ddim, 
lithio ein meddyliau oddiwrth y bwriad yma? Gan hyny, 
fel y cyfranwyf ryw beth tuag at ddeffroi ein diwydrwydd 
yn hyn, crybwyllaf rai cymhelliadau a chyfarwyddiadau, 
fel y'n eaffer yn hŷn yma, yn “perffeithio sancteiddrwydd 
yn ofn yr Arlwydd.” 

Yn gyntaf, Yn ein cyffelybrwydd ìi Dduw y cynnwysir 

ardderchowgrwydd a rhagoriaeth ein natur goruwch holl 
— grêaduriaid eraill y byd, â'n personau, uwchlaw yr eiddo 
dynion eraill, y rhai nid ydynt gyfrannogion o'i ddelw ef. 
Gyda golwg ar bethau craill, dyma, yr ardderchawgrwydd 
goruchelaf y dichon natur grêedig gyfrannogi o honaw- 
Yr oedd pethau eraill yn meddu argraffiadau allanol o'i 
fawredd a'i ddaioni arnynt, ond dyn yw yr unig grêadur 
yn y byd isod a feddai gyfaddasrwydd i dderbyn delw 
Duw ynddo. Trwy golli delw Duw, collodd ein natur, ei 
rhagoriaeth, ac yr ydym wedi ein darostwng mewn gradd, 
megis yn gydwastad a'r “anifeiliaid a_ ddyfethir ;”— 
canys, er fod rhyw weddillion gweiniaid o'r ddelw yma yn 
aros eto ynom, mae yn ddilys fod ynom, o ran ein dyben 
prïodol, fwy o'r natur anifeilaidd, nac o'r ddwyfol. Gan 
hyny, adennilliad y rhagoriaeth hwnw i'n natur, a gollasom 
yn ynfyd, yw ein hadferiad trwy ras Iesu Grist i'r ddelw 
hon. A chan fod Duw wedi dyrchafu ein natur trwy un- 
deb ac ef ei hunan, yn mherson ei Fab, vy mae yn gofyn i 
ni gadw ei hurddas. 

Drachefn: Hyn yw y peth a ddyru y fath mU i 
bersonau rhai uwchlaw eraill; “ Y cyfiawn a ragora ar ei 
gymmydog.” Nid mynych y mae felly o ran doethineb 
cyfoeth, neu awdurdod gwladol ; nid oes dim a all gadarn- 


nae 


310 Yr angenrheidrwydd am senetiddrwy U i 
bau y rhêol gyffredinol hon, ond ey ffelybrwydd i Ddnw: 
am hyny y gelwir y Saint yn “ rhai rhagorol y ddaear;”— 

a pho mwyaf sanctaidd, mwyaf anrhydeddus. Dywedir 
am y drygionus eu bod yn ffiaidd, ac am y cyfiawn, dy- 
wedir eu bod yn werthfawr; a hyn a barodd arswyd lawer 
gwaith ar ysbrydoedd pechaduriaid ysgeler, oddiar ym- 
ddangosiad Duw mewn dynion sanctaidd.  E all annuw- 
iolion, wedi eu cyffroi gan eu llesion amserol, eu rhagfarnau 
a'u chwantau, eu gwaradwyddo a'u herlid ; ond yn ddir- 
gelaidd yn eu calonan, y maent yn arswydo rhag y cyffel- 
ybrwydd i Dduw sydd ynddynt; am ba achos, y maent 
weithiau yn eu harswydo, weithiau yn gwenieithio iddynt, 
ac weithiau yn ewyllysio pe na's byddent, fel yr ymddygant 
at Dduw ei hunan. Gan hyny, pa ham yr ymfliwn yn 
nghylch pethau eraill? Pa ham y treuliwn ein llafur yn 
ofer, a'n nerth am yr hyn nid yw fara? Y cyfryw ydyw 
pob ymdrechion am bob rhagoriaeth arall, fel yr ymdden- 
gys cyn pen hir. 

Yn ail, Yn ol ein cynnydd yn y cyffelybrwydd hwn i 
Dduw, y bydd ein dynesâad i ogoniant.” Yr ydym yn tynu 
bob dydd tua'n diwedd naturiol; ac onid ydym yn tynu 
hefyd yn nes i'n diwedd gornwch-naturiol mewn gogoniant, 
y mae ein cyflwr o'r fath druenusaf. Ac nid yw dynion 
namym eu twyllo eu hunain os ydynt yn tybied eu bod yn 
nesâu i ogoniant mewn amser, ac heb nesâu atto mewn 
gras. Mae yn rhyw arddangosiad o ogoniant dyfodol, Ŷ 
bird ìi ni yn hyny fod yn gyffelyb, neu gydstad âg 
angelion; ond ni chynnwysa hyny namyn darluniad o un 
peth neillduol a berthyna i'r cyflwr hwnw: darluniad 
rhagorach o hono o lawer yw, y byddwn ni yn gyffelyb i 
Dduw; “ Pan ymddangoso-efe, nia fyddwn yn gyffelyb 
iddo; canys ni a gawn ei wcled cf fel ag y mae;” a'r yn- 
fydrwydd mwyaf yw i neb feddwl y carant hwy yn y byd 
hwnw yr hy n a gaseir ganddynt yn y. byd yma: mai yr 


|M MDO N v i d ; Tŷ 


“ 


yn sisÎ ei ddadleu oddiwrth natur Duw. ail 


hyny, pa fodd y gallwn ni agosâu yn ysbrydol at y gogon- 
iant yma, yn gyfattebol i'n hagosâad beunyddiol tia 
diwedd ein heinioes naturiol? Nid oes yr un ffordd arall 
ini, ond trwy gynnyddu yn y cyffelybrwydd hyn i Dduw 
mewn sancteiddrwydd. Trwy hyn yn unig y'n “ cyfnew- 
idir i'w ddelw ef, o ogoniant i ogoniant:”—o un radd 
ogoneddus o ras i un arall, hyd oni byddo i un cyfnewidiad 
mawr arllwys y cwbl o ras a sancteiddrwydd mewn gogon- 
iant tragywyddol: ac yn ein dymuniadau am y nefoedd, 
_ nid ydym yn golygu ein rhyddâad oddiwrth drallod, yn 
gymmaint ag oddiwrth bechod ; ac nid ydym yn amcanu 
cymmaint yn y lle blaenaf at ddedwyddwch trwyadl, ag at 
sancteiddrwydd perffaith. Gan hyny, megis y dymunem 
dynu tua'n gorphwysfa,—megis y dymunem gael gwystlon 
a blaen-brawf o honi yn ein heneidiau ein bunain, dyma yr 
-hyn y dylem ymestyn atto. Ein dyledswydd bob amser 
yw, “perffeithio sancteiddrwydd yn ofn yr Arglwydd.” A 
hyn o'i ddilyn yn brïodol, sydd yn cyfnewid yr enaid yn. 
barhaus î ddelw Dduw. Â 
Yn drydydd. 'Yrwy ein cydffurfiad â Duw yn unig y 
gallwn fod yn wir ddefnyddiol yn y byd. Daioni yw Duw, 
a daioni a wna efe; efe yw Cynhalydd a Chymmwynaswr 
mawr yr holl grêadigaeth: a'r rhai ydynt gyffelyb i Dduw 
yw yr unig rai ydynt ddefnyddiol yn y byd. Mae yn wir 
y gall llawer o ddaioni defnyddiol gael ei wneyd gan eraill, 
— oddiar amryfal argyhoeddiadau, ac i amrywiol ddybenion ; 
” ond y mae rhyw fwlch neu aralì yn eu holl gyflawniadau. 
Mae naill ai coelgrefydd, neu wagogoniant, neu hunanol- 
rwydd, neu ryglyddiant, yn ymwthio i bob peth daa wneir 
gan ddynion ansanctaidd, ac yn dwyn “ angau i'r crochan;” 
fel, er y dichon fod,o ryw les i ryw bersonau unigol, nad 
yw oun llesiiad î ddaioni cyffredinol y cwbl. Yrunig un 
sydd yn wir ddefnyddiol, yw yr hwn sydd yn dwyn delw ^M 
Duw ynddo; yr hwn sydd yn cynnrychioli Duwyynyrhyn 
— a wna, ac heb andwyo ei gyflawniadau â gau dddybenion 


'v'i eiddo ei hunan. Gan hyny, os mynwn gadw rhagor- 


dod. 


ôl2 


iaeth ein natur a'n personau,—os mynwn nesâm beunydd at 


ogoniant a gwynfydedigrwydd,—os mynwn fod o ryw 
fuddioldeb gwirioneddol yn y byd, ein prif ymgais a 
ddylai fod am gynnyddu mwy-fwy i'r cyffelybrwydd yma i 
Dduw, yr hyn sydd gynnwysedig yn ein saneteiddrwydd. 
Efallai y gofynir, Pa beth sydd raid i ni ei wneyd, fel y 
cynnyddom fwy fwy i'r cyffelybrwydd ymai Dduw? At- 
tebaf, Y mae rhai grasau y rhai ydynt yn gynnyrchiol o 
gyffelybrwydd, ac eraill ydynt yn SWYN neu 
ddynodawl o'r cyffelybrwydd hwn. | 
Y rhai o'r rhyw gyntaf ydynt ffydd a — Mae 
ífydd yn rhan o'n sancteiddrwydd, fel y mae yn ras yr Ys- 
bryd sydd yn sancteiddio; ac yn egwyddor o'n santeidd- 
rwydd, fel y mae yn puro y galon. Mae rhagoriaethau 
gogoneddus Duw yn llewyrchu yn wyneb Iesu Grist, ac 
yr ydym ni yn eu gweled trwy ffydd ;—a'r effaith yw, “ein 
cyfnewid i'r unrhyw ddelw.” Dyma lle mae — 
mawr cynnydd sancteiddrwydd. 
Mae yr un tueddiad ac effeithiolrwydd i i gariad hefyd; 
Rhaid i'r sawl a fynno fod yn debyg i Dduw ei garu ef; 
a'r neb a garo Dduw yn ddiffuant, a fydd yn gyffelybiddo 
ef. Mae pob agosïad at Dduw trwy gariad gwresog ac 
ymhyfrydiad, yn drawsnewidiol; ac y mae yn gweithredu 
trwy adfyfyriad,—mawrygiad,—a hyfrydwch mewn ufudd: 


“Mae cariad yn gweithio trwy adfyfyriad. Mae yn nat- 
urioliddo fyfyrio ar ragoriaethau Duw yn Nghrist; ïe,dyma 
yw eifywyd. Bydd alon wedi ei llanw â chariad Duw, 


“ ynmyfyrio nos a dydd ar ei ragoriaethau gogoneddus, gan 


ymlawenychu ynddynt. “Cenwch i'r Arglwydd ei saint. 
ef, a moliennwch wrth goffadwriaeth ei sancteiddrwydd. 
ef.” Ac felly y gwna cariad gyda golwg ar ei holl brïod- 
oliaethau eraill ef. Ac e gynnyrcha hyn gyffelybrwydd. 
ynom nmi iddo ef. Cyfnewidir ein meddyliau imidolwcym— 
hyn y myfyriom amo; ac TMRYODANN nn gadd ein buch- 
eddi wedi eu cydffurfio ag ef. swnd 


Mae cariad yn gweithio trwy fawrygiad hefyd. Dyna 
lais cariad, “ Mor fawr yw ei ddaioni!—mor fawr yw ei 
brydferthwch! Mae yr enaid megis wedi ei orlenwi â'r 
golygiad ar ragoriaethau gogoneddus Duw yn Nghrist, 
heb un llwybr ganddo i ddynodi ei serchiadau ond trwy 
fawrygiad; a'r prydferthwch Dwyfol yma, yw y cymmes- 
uredd sanctaidd a hawddgar hyny o ogoniant (os goddefir 
i mi ymadroddi mor anmhrïodol) yn holl brïodoliaethau 
Duw, y rhai ydynt oll wedi eu cyd-ddyrchafu mewn cyf- 
aftebolrwydd dymunol yn Nghrist, yr hwn yw gwrthddrych 

; priodol cariad. Gweled sancteiddrwydd, purdeb, a chyf- 
iawnder anfeidrol, yn nghyda chariad, daioni, a thrugaredd 
anfeidrol, oll yn cael eu eyd ogoneddu yn a thuag at yr un 
pethau a phersonau, o'r hyn ni's cair un cip olwg yn y byd 
hwn heb Grist,—yw yr hawddgarwch Dwyfol hwnw sydd 
yn sugno cariad enaid crediniol, ac yn ei lanw â mawryg- 
iad sanctaidd; ac y mae hyn y ffordd fwyaf effeithiol i 
berífeithio ein cydffurfiad ag ef. Mae cariad yn peri hyf- 
rydwch mewn ufudd-dod. Yr ydys yn ddigon hysbys'o'r 
engrhaifft yn Jacob; ymddangosai ei saith mlynedd gwas- 
anaeth ef yn fyr, ac o ganlyniad yn esmwyth iddo, o her- 
wydd y eariad oedd ynddo at Rahel. Eíe a wnelai gyda 
hyfrydwch, yr hyn ni's gwnaethai wedi'n am unrhyw gyf- 
log;—ond y mae genym engrhaifft fwy:—Dywedai ein 
Harglwydd Iesu Grist, am yr holl ufudd-dod a ofynid 
ganddo ef, “Da genyf wneuthur dy ewyllys o Dduw, a'th 

. gyfraith sydd ô fewn fy nghalon ;”—ac eto nyni a wydd- 

om mor ofnadwy i natur oedd y pethau a wnaeth ac a ddy- 

oddefodd efe mewn ufudd-dod i'r gyfraith hono: ond ei 
gariad annhraethol at Dduw a dynion, a wnai y cyfan yn 
hyfrydwch iddo. Oddiyma y deillia ymrôad a mynychdod 

_ yn mhob rhyw gyflawniadau crefyddol, a pha le bynnag y 

( byddo hyn, fe ffynna sancteiddrwydd, ac o ganlyniad, 

| ninnau a gynnyddwn yn ein cydffurfiad â Duw. â 

Heblaw hyn: Y mae grasusau ydynt yn brofion o'n cyff “ 
elybrwydd i Dduw. Y cyntaf o'r rbai hyn ydyw daioni, 
' x 


eì natur, a'r achosion o hono. 213 


A O SD. <i 


314 Yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd 


ij 


tiriondeb, eariad; yn nghyda pharodrwydd i wneuthur 
daioni, a maddeu, a hyn tuag at bob dyn, ar bob achlysur : 
a dylem ystyried hyn fel y mae yn wrthwynebol i ddig- 
ofaint, cenfigen, malais, ymddïal, hunanolrwydd,y rhai 
ydynt oll yn llwyr wrthnaws i'r gras o sancteiddrwydd; 
ac.yr ydwyf yn ofni nad yw hyn yn cael yr ystyriaeth a 
weddai; canys y mae yn beth rhy gyffredin i ddynion 
ddadleu yn uchel dros eu tebygolrwydd i Dduw, tra y 
maent yn cynnrychioli y dïafol yn drwyadl yn yr oll a 
wnelont o'r braidd. Gan hyny, os mynem ni fod yn gyffel- 
yb. i'n Tad nefol, os mynem ei arddangos ef i'r byd, rhaid i 
ni wneuthur hyny trwy yr ansawdd ysbryd yma, a gweith- 
redoedd cyfattebol i byny. Mae llawer o'n sancteiddrwydd 
yn. gynnwysedig yn hyn. Rhaid darostwng llawer o 
nwydau afrêolaidd ; ac attal tueddiadau cryfion i ymollwng 
gyda phrofedigaethau ; rhaid bod yn wyliadwrus i amryw 
ddyledswyddau, a ebadw amryfal rasusau i fynu i'w hym- 
arferiad priodol. Rhaid yw gwrthsefyll yr holl haid-o 
demtasiynau, y rhai y mae eu holl rym yn gynnwysedig 
mewn rhith hunanofal. Pan fyddo dynion yn byw iddynt 
eu hunain,ac wrth eu bodd am nad ydynt yn niweidio neb, 
er na byddont yn gwneuthur un daioni;—pan fyddont yn 
ddiogel yn eu tyb eu hunain, yn hunanol, digofus, ac 
afrywiog ; gan gyfyngu eu caredigrwydd i'w penihynosau; 
heb wneuthur nemmawr ddaioni, ond yr hyn y'u gorfodir 
iw wneyd ;—cyfrif pob cymmwynas a wneir i. eraill yn 
golled ; a meddwl mai doethineb yw bod yn ochelgar, ac 
annghredu angenrheidiau dyn; mewn gair, gwneuthur 
Huuau yn eithaf-onod eu bywyd; pa beth bynnag a all 
fod eu proffes, ychydig y maent yn ei gynnrychioli ar 
Dduw yn y byd, nac yn ei ogoneddu arno ef: ond ar:y llaw 
arall, ymae y dyn y byddo ei natur wedi ei huniawni â 
gras; ac o ganlyniad, sydd yn ddyn defnyddiol, 'cym- 
mwynasgar, rhydd oddiwrth. ddichell, cenfigen, a.hunan- 
olrwydd, y cynnrychioliad gorau o Dduw, a.allwn gael ar 
y ddaear. 


nh bb AU Uoeuttip 


/ 


yn eael eì ddadleu oddiwrth natur Duw. 315 


Mae yr ansawdd calon yma yn ofynol oddiwrth y saint 
mewn modd arbenig. Y mae Duw ei hunan yn gweith- 
redu tiriondeb mewn modd neillduol tuag attynt hwy. 
Efe yw Iachawdwr pob dyn, yn enwedig y rhai a gredant; 
ac fe orchymynir ì ninau wneuthur dai bawb, yn enwedig 
y rhai sydd o deulu y ffydd. Dylem gydffurfio â Duw, 
nid yn unig fel y mae yn Dduw Natur, ond fel ein Tad 
Nefol hefyd, yr hwn sydd yn ddaïonus mewn modd arbenig 
i holl deulu ei blant. Yn wir, pan welwyf ddynion yn du- 
eddol i gadw hen amrafaelion ar gôf, ac yn barod i dderbyn 
tramgwyddiadau newyddion, yn annghrediniol o ddiffuant- 
rwydd eraill, y rhai a broffesant hoffder at gariad a hedd- 
wch, yn barod i gymeryd pob peth yn yr ystyr waethaf, yn 
afrywiog a bryntion tuag at y rhyw hyn neu y math arall 
o gredinwyr, ni's gallaf lai na'i olygu yn ystaen mawr ar 
eu proffes, pa beth bynnag arall yw. 

Gwirionedd sydd ras arall o'r un natur; hyny yw, geir- 
wirdeb a diffuantrwydd mewn geiriau. Effaith adnewydd- 
iad o ddelw Duwjyw hyn, a chynnrychioliad o honaw ef i'r 
byd. Nid oes unrhyw ddyledswydd yn cael ei chymhell 
amom yn amlach na hyn: “O herwydd paham, gan fwrw 
ymaith gelwydd, dywedwch y gwir bob un wrth ei gym- 
mydog;” “gan fod yn gywir mewn eariad :”—Ac y mae 
yr ystyriaeth o hyn yn dra angenrheidiol ibawb sydd yn 
ymwneyd mewn masnach; a hyny oblegid yr anfri'n fWr- 
iwyd ar fasnach trwy arferion drwg' llaweroedd,—ace oblegid 
fod enciliad oddiwrth y gwirionedd yn debyg'i ymgymmell 
i feddyliau masnachwyr mewn mil o ffyrdd yn ddïarwybod 
iddynt. “Drwg, drwg, medd y prynwr; ond pan el efe. 
o'r neilldu, efe a ymffrostia:” a “na, da yw,” medd y 
gwerthwr; ond wedi iddo ei werthu, efe a. ymffrostia o'r 
fantais a wnaeth efe trwy ei eiriau. Y mae delw Satan ar 
y pethau hyn; ac y maent yn lÌwyr wrthwyneb i Dduw y 
gwirionedd. Rhaid i mi ddywedyd, am bob lle na's gwneir 
'y gofal mwyaf am eirwirdeb, yn ol gwyliadwriaeth fanylaf 
diffuantrwydd a chariad, fod holl nodau delw Duw yno, 


316 Min Hetholedigaeth dragywyddol yn achos w' 


nid yn unig wedi eu hanmharu, ond wedi eu dilêu, a delw 
Satan yn eithaf amlwg ; ac ni's gallwn lai na gwneuthur y 
sylwadau hyn fel y canlyniad mwyaf naturiol i'r prif 
reswm cyntafa gynnygiais dros yr angenrheidrwydd o 
sancteiddrwydd. 1 


PEN. ÍI. 


Jin hetholedigaeth dragywyddol yn achos o, 
a chymhelliad i sancteiddrwydd. 


Bwriad tragywyddol ac annewidiol Duw yw, fod i'r 
rhai oll a amcanodd efe eu dwyn i ogoniant, gael eu sanct- 
eiddio yn mlaenaf. Ac fel na byddo i ni gam olygu am ein 
cyílwr, nac adeiladu ein gobaith ar seiliau tywodlyd, y 
mae efe wedi amlygu y bwriad ymai ni. Pa beth bynnag 
arall ydym, mewn proffes, gonestrwydd moesol, neu gym- 
meriad yn yr Eglwys, onid. ydym _ yn feddiannol ar.sanct- 
eiddrwydd personol, ysbrydol, ac efengylaidd, nid oes i ni 
un cyfrannogaeth yn y bwriad hwnw o eiddo Duw, trwy 
yr hyn y mae rhai wedi eu trefnu ìi iachawdwriaeth a go- 
goniant; ac ni a gadarnhawn hyn yn fyr. Efe a'n “heth- 
olodd ni yn Nghrist cyn seiliad y byd, fel y byddem yn 
sanctaidd ac yn ddifeïus ger ei fron ef mewn cariad,” Eph. 
La. Y dyben a amcanai Duw yn ei arfaeth o etholedig- 
aeth, yw ein iachawdwriaeth dragy wyddol ni; ac. efea'n 
dewisiodd ni fel y byddem yn sanctaidd, fel y moddion An- 
hebgorol i gyrhaedd y dyben hyny; felly y. dywedir “ ì 


Ra Dduw o'r dechreuad eich ethol chwi i iachawdw riaeth trwy 


sancteiddiad yr Ysbryd,” 2 Thess. 2. 13. Mae grym yr 
ymresymiad yma yn gynnwysedig yn y ddau beth byn; 
(l.) Bod arfaeth Duw y fath o ran ei natur, fel na chyr- 
baeddodd neb erïoed y dyben o ogoniant a MRS 
heb y moddion o ras a wun nieid dewr ydd, Mae yr th. 
dragywyddol am y naill a'r llall; nid ordeinio U bi 
io 


iach awdwriaeth, ond trwy, sancteiddiad yr ad 


a chymhelliad i sancieiddrwydd. 317 


(2.) Gan hyny y mae yn eglur na's gallwn gael un prawf 
o'n cyfrannogaeth yn etholedigaeth Duw, heb sancteidd- 
rwydd. “Y mae cadarn sail Duw yn sefyll, a chanddo y 
selhon, Yr Arglwydd a edwyn y rhai sydd eiddo ef,” 
2 Tim. 2. 19. Yr arfaeth o etholedigaeth oedd mewn golwg 
gan yr apostol; ac y mae yn ci darlunio fel yr unig beth a 
ddïogela rhag gwrthgiliad mewn amser o brofedigaethau 
mawrion. Gan hyny, pa fodd y gwybyddwn ni ein bod 
yn gyfrannog o'r unig ddïogelwch yma rhag gwrthgiliad 
holiol? “ Pob un sydd yn enwi enw Crist, ymadawed oddi- 
wrth anghyfiawnder.” Nid oes un ffordd arall i gael prawf 
o hyn, ond trwy ymadawiad oddiwrth bob anwiredd, trwy 
saneteiddrwydd trwyadl. Am hyny y gorchymynir i ni 
arfer pob diwydrwydd i wneuthur ein galwedigaeth a'n 
hetholedigaeth yn sicr. Y mae yn dragywyddol sicr ynddi 
ei hunan; ond y mae yn ddyledswydd arnom ni eî gwneyd 
yn sicr i ni ein hunain; a'r unig ffordd î wneuthur hyn, 
yw, trwy ganfod ynom eim hunain, ac iawn ymarfer y 
rhestr hyny o rasusau a dyledswyddau efengylaidd a ddar- 
lunir gan yr apostol. 2 Pedr 1. 5—10. 

Mae rhai yn meddwl fod y pethau hyn yn hollol i'r 
gwrthwyneb; canys hwy a ddywedant fod y dybiaeth o 
etholedigaeth bersonol gan Dduw, yn nychlyd i natur 
sancteiddrwydd; ac o dan y rhith yma, y siaradir yn ddrwg 
am yr athrawiaeth hon. _“ Canys,” meddant, “ os yw Duw 
o dragywyddoldeb, wedi dewis dynion iiachawdwriaeth, 
pa angeniddynt fod yn sanctaidd? Hwy a allant fyw 
yn ddïogel yn eu pechodau, a bod yn sicr na's methant y 
nefoedd yn y diwedd; canys ni's gellir gwrthdroi arfaeth 
Duw; ac onid ydynt wedi eu hethol, ofer fydd eu holl 
ymdrechiadau ar lwybrau ufudd-dod sanctaidd; canys ni 
fyddant, ac ni's gallant fod yn dragywyddol gadwedig.” 

Y mae yn ofynol symmud yr wrthddadl yma, nid yn unig 
er mwyn y rhai sydd yn eì defnyddioi yablu yu erbyn y 
gwirionedd, ond yn benaf er mwyn y rhai a allont deimlo 
ei grym fel profedigaeth. Gan byny attebaf, gan ddy- 


bb. 


318 | Ein Hetholedigaeth dragywyddol yn achos o, 


wedyd, Nid yw y cynghor hwn oddiwrth y sawl a'ch 
galwodd;—ni's dysgasant y ffordd yma o ddadlu o'r Ys- 
grythyr; canys yno fe'i darlunir i ni fel y ffynnonell o bob 
sancteiddrwydd, gan eì gwneuthur yn gymhelliad cryf i 
byny. Gan byny, onid yw yn fwy dïogel i ni lynu wrth 
dystiolaethau eglur yr Ysgrythyrau, y rhai a gadarnheir 
can brofiad credinwyr yn gyffredinol, na gwrando ar y 
cyfryw wag siarad balch a chyndyn, gan y rhai a fynent 
lanw eu meddyliau âg anfoddiiad ar Dduw a'i ffyrdd ? 

Heblaw hyny, nyni a ddylem, nid yn unig gredu pob 
datguddiad dwyfol, ond derbyn y cyfan hefyd yn y drefn 
y'i gosodir o'n blaen. Gan hyny, sylwn, (1.) Nid ydyw 
etholedigaeth, o'i hystyried ynddi ei hunan, neu gyda golwg 
ar ei heffeithiau, yn un rhan o ewyllys datguddiedig Duw ; 
hyny yw, ni's datguddiwyd bod y dyn hwn neu y dyn 
arall wedi ei ethol, neu heb ei ethol. Gan hyny, nis gall 
hyn fod yn un ddadl na gwrthddadl yn nghylch dîm sydd 
yn penna i ffydd ac ufudd-dod; canys nid ydym yn ei 
gwybod, ni's gallwn eì gwybod, a phechod ynom fyddai 
fnihOfi iddi. Gall MR Wy i rai, fel y pren gwybodaeth 
i Efa,—da yn fwyd, teg i'r llygaid, a dymunol i wneyd un 
yn ddoetb, fel y mae pob peth gwaharddedig yn ymddang- 
osifeddyliau cnawdol; ond ni's gall dynion gasglu un 
ffrwyth oddiarno ond marwolaeth. Gan hyny, pa wrth- 
ddadleuon bynnag a gyfodir yn erbyn yr arfaeth hon, fel y 
mae ynddi eì hunan ;—pa gasgliadau bynnag â wneir oddi- 
ar y dybiaeth o fod y dyn hwn, neu nad yw, yn etholedig; y 
maent oll yn annghyfiawn ac afresymol; ïe, yn taro yn er- 
byn Duw, yr hwn a drefnodd ffordd araÌli ddynion i ce 
nabod eu cyflwr, fel y dangosir yn ol llaw. 

(2.) Y mae Duw yn anfon yr Efengyl ìi ddynion, yn ol 
ei aríaeth o etholedigaeth, ac er eì chwblhad effeithiol; am 
ba achos y mae ein Hapostol yn dywedyd ei fod ef wrth ei 
phregethu yn “ goddef pob peth er mwyn yr etholedigion, 
fel y gallent hwythau gael yr iachawdwriaeth jsydd yn 
Nghrist Iesu, gyda gogoniant tragywyddol.” 2 Tim. 2. 10, 


a chymhelliad i sancteiddrwydd. 319 


Felly y dywedai Duw wrtho am aros a phregethu yn Cor- 
inth, am fod iddo ef “ bobl lawer yn y ddinas hono;”. hyny 
yw, yn ei fwriad grasol, 

(8.) I ba le bynnag y delo yr efengyl, y mae yn cynnyg 
iachawdwriaeth trwy Iesu Grist i'r rhai oll a gredant, a 
edifarhant, ac a ufuddhant iddo ef. Y mae yn dangos eu 
dyledswydd yn eglur i ddynion, ac yn addaw eu gwobrwyo 
mor eglur. Gan hyny, ni's gall neb, oddieithr.trwy falch- 
der annghrediniaeth i'r eithaf, gynnyg gosod arfaeth ddir- 
gelaidd Duw, yn erbyn ei ddyledswydd adnabyddus ei hun, 
a dywedyd,—“ Ni's gwnaf fi nac edifarhau na. chredu, nac 
ufuddhau, hyd oni's gwybyddwyf pa un a_etholwyd fi ai 
peidio; canys ar hyny yr ymddibynna y cwbl yn y 
diwedd.” Os dyma benderfyniad dyn, e all fyn'd yn 
nghylch rhyw beth arall, ni fedd yr Efengyl ddim i'w 
ddweyd neu i'w gynnyg iddo ef. 

(4.) Yr unig ffordd a drefnodd Duw, trwy yr hon y gall- 
wn ddyfod i adnabod ein hetholedigaeth, yw trwy ei 
ffrwythau yn ein heneidiau ni ein hunain; ac nid yw yn 
gyfreithlawn.i ni ymholi iddi unrhyw ffordd arall. Mae y 
rhwymedigaeth a ddyru yr Efengyl arnom ni i gredu un- 
rhyw beth, yn golygu trefn y pethau a fyddo i'w credu eu 
hunain, a threfn ein hufudd-dod ni; er engrhaifft, pan 
ddywedir fod Orist wedi marw dros bechaduriaid, nid oes 
un dyn dan rwymedigaeth union-gyrchol i gredu fod Crist. 
wedi marw drosto ef yn neillduol, ond, yn unig, ei fod ef 
wedi marw i gadw pechaduriaid, ac i agoryd ffordd iach- 
awdwriaeth iddynt hwy,—yn mysg pa rai y câ ei hunan, 
Ar hyn y mae yr Efengyl yn gofyn ffydd ac ufudd-dod gan 
ddynion; ac y mae dynion dan rwymau i ufuddhau iddi 
yn hyn; ac hyd oni's gwneir hyn, nid oes un dyn dan 
rwymau i gredu fod Crist wedimarw drosto ef yn neilldlou. 
Felly hefyd y mae gyda golwg ar yr etholedigaeth yma; 
mae dyn yn rhwym i gredu yr athrawiaeth am etholedig- 
aeth, oblegid ei bod wedi ei datguddio yn eglur; ond am 
ei etholedigaeth bersonol ei hunan, ni's gall gredu. am 


320. Fin Heaholedigaeth dragywyddol yn achos o, 


hyny, onid fel y gwelo Duw yn dda ddatguddio hyny iddo 
yn ei heffeithiau; ac ni's gall dyn yn gyfiawn ammeu neu 
annghredu ei etholedigaeth ei hun hyd oni's byddo yn y 
fath gyflwr ag y byddo yn anmhossibl i effeithiau ethol- 
edigaeth gael eu gweithredu ynddo byth, (os oes y fath 
gyflwr yn y byd yma.) Canys, fel na's gall dyn tra yn an- 
sanctaidd, feddu prawf o'i fod yn etholedig,—felly ni's gall 
feddu yr un nad yw yn etholedig, tra fyddo yn bossibl iddo 
byth gael ei wneuthur yn sanctaidd. Gan hyny, mae holl 
rym yr wrthddadl yma yn gorwedd yn malchder meddyl- 
iau dynion, yn gommedd ymostwng i drefn Duw yn, ngor- 
uchwyliaeth ei ras; a'i gyfarwyddyd iddynt at eu dyled- 
swydd: ac y mae yn rhaid i ni eu gadael ar hyn; a dych- 
welyd at yr hyn sydd genym mewn golwg. 

Fe osodir yr athrawiaeth am etholedigaeth allan yn mhob 
man yn yr Ysgrythyr er calondid a chysur credinwyr; ac 
i hyrwyddo eu ffordd mewn ufudddod a sancteiddrwydd. 
Eph. 1. 3—10. Rhuf 8. 28, &c. 

1. Mae gras penarglwyddiaethol, a chariad grasol Duw 
yn byn, yn gymhelliad o'r fath gryfafi ni i sancteiddrwydd ; 
canys ni's gallwn ni amlygu ein dïolehgarwch iddo am hyn 
un ffordd, ond trwy ein hufudd-dod sanctaidd. Gan hyny, 
ystyriwn pa ryw rwymedigaeth y mae hyn wedi ei roi arnom 
ni, sef bod Duw o dragywyddoldeb, o'i ras penarglwydd- 
aethol yn unig, wedi ein dewis ni yn gyntafifywyd ac 
iachawdwriaeth trwy Iesu Grist, gan arfaethu yn anghyf- 
newidiol i'n hachub ni allan o'r dyrfa golledig o ddynolryw, 
oddiwrth y rhai ni's gallem beri un gwahaniaeth ynom ein 
hunain? Pa argaff y mae hyn yn ei adael ar ein heneidiau ? 
Pa gasgliad ymarferola wnawn ni oddiwrth hyn? Un a 
ddywaid, “ Os yw Duw wedi fy newis I fel hyn, yna myfi 
a allaf fyw mewn pechod fel y mynwyf; bydd pob peth 
yn dda yn y diwedd, yr hyn yw y cwbl sydd genyf fii 
ofalu yn ei gylch;” ond iaith dïafol ac nid dyn yw y 
cyfryw ymadroddion. Efallai y bydd i'r cyfryw syniadau 
gael eu hergydio i feddwl credadyn, ond y mae y sawl a'u 


a chymhelliad i sancteiddrwydd. 321 


cofleidio, ac a weithredo wrthynt, yn angenfil mor ysgeler 
mewn annuwioldeb, íel na's gall uffern ddangos ei waeth. 
Arferaf beth eofndra yn hyn. Mae yr hwn na's profodd 
fod iawn synied o gariad Duw yn amlygedig mewn ethol- 
edigaeth, yn meddu dylanwad galluog ac effeithiol ar 
eneidiau credinwyr er eu tueddu ìi garu Duw a chyflwyno 
ufudd-dod sanctaidd iddo ef, yn llwyr estronaidd i holl natur 
a gweithrediadau ffydd. A ellir tybied fod credinwyr y 
fath angenfilod dideimlad ac anniolchgar, mor ddiffygiol 
o ddidwyllder sanctaidd, a chariad »mabaidd at Dduw, fel y 
byddai iddynt, yn unig o ddirmyg ar Dduw, fwrw gwen- 
wyn i ffynnon eu holl drugareddau eu hunain? Myfi a ad- 
waenais lawer a gwynent am na's gallent gael sierâad dydd- 
anus o'u hetholedigaeth eu hunain; ond nid adnabum neb 
erïoed, y rhai wedi ei dderbyn ar lwybr prïodol, a faglid 
gan hyny, neu a dueddid o'r herwydd, ifyw mewn pen- 
rhyddid, ansancteiddrwydd, neu ddirmyg ar Dduw. 
Heblaw hyny, fel eymhelliad i ddybenion gwahanol y 
mae yr athrawiaeth yma yn cael ei chynnyg yn yr Ys- 
grythyrau yn wastadol; ac y mae Duw ei hun yn ei ddefn- 
yddio yn aml fel ei brif ddadl i gyffroi dynion i ufudd-dod 
sanctaidd, Deut. 7. 6, &c.—ac ymae tybiaeth o hyn yn 
cael ei ddefnyddio gan yr apostol fel cymhelliad i ufuddhau 
ì'w gynghor gwerthfawr, “Am hyny megis etholedigion 
Duw, gwisgwch am danoch ymysgaroedd trugareddau, cym- 
mwynasgarwch, gostyngeiddrwydd, addfwynder, &c. Col: 
. 3. 12.—Mae y pethau hyn yn gweddu i etholedigion Duw, 
ac yn ofynol ganddynt, ar gyfrif eu cyfrannogiad o'r cariad 
a'r gras a fu yn llunio etholedigaeth. Ond mewn trefn îi 
gadarnbau y gwirionedd yma, rhoddaf engrhaifft mewn 
rhai grasau a dyledswyddau neillduol, neu ranau arbenig 
o sancteiddrwydd, y rhai y mae yr ystyriaeth yma yn dra 
naturiol i'w meithrin. j 
(1.) Gostyngeiddrwydd. Canys pa beth oeddem ni pan 
osododd efe ei galon arnom ni fel hyn, i'n dewis, ac ìi wn- 


euthur daioni i ni dros byth? Drueiniaid colledig oeddym, 


322. Hin Hetholedigaeth dragywyddol yn achos o, 


yn gorwedd dan euogrwydd ein gwrthgiliad oddiwrtho ef! 
Pa beth a ganfu efe ynom i'w gymhelli'n dewis ni? Dim 
ond pechod a thrueni. _ Pa beth a ragwclai efe a wnelem ni 
o honom ein hunain mwy nag eraill, oni's gweithredai efe 
ynom ni trwy ei ras effeithiol? Dim, ond parŵad mewn 
pechod a gwrthryfel i'w erbyn, a hyny am byth. . Pa fodd 
y dylai y meddyliau am hyn gadw ein heneidiau yn was- 
tadol mewn pob gostyngeiddrwydd a hunan-ffieiddiad ! 

(2.) Ymostyngiad i ewyllys penarglwyddiaethol Duw 
yn nhrefniad ein holl amgylchiadau. Mae hyn yn rhan 
arbenig o sancteiddrwydd, a galwad neillduol am dani yn 
y dyddiau hyn.. Mae Duw wedi cymeryd pob achlysur 
gau ddïogelwch o'r ddaear, trwy beth y mae rhai yn eî 
deimlo, ac eraill yn ei ofni. Gan hyny, ibale y trown 
am ddïogelwch a gorphwysfa? ni's gellir cael. y fath beth, 
ond trwy ein rhoddi ein hunain a'n holl amgylchiadau i 
fynu i ewyllys penarglwy ddiaethol Duw; a pha gymhell- 
iad cryfach a gawn nii hyny na hyn? Y weithred gyntaf 
o'r ewyllys Ddwyfol benarglwyddiaethol mewn perthynas 
ini, oedd ein hetholiad er tragywyddoldeb, i saneteidd- 
rwydd a dedwyddwch. Gwnaed hyn pan nad oeddym ni, 
pan na allasai fod genym unrhyw ddyfeisiau o'r eiddom ein 
hunain ;—ac oni roddwn ein holl amgylchiadau tymhorol 
yn awri'run dwylaw? A all yr un ffynnon fwrw allan ddwfr 
melus a chwerw? A all yr un ewyllys Ddwyfol fod yn 
achos hunan-gynhyrfiol o'n holl wynfydedigrwydd; ac a 
all e wneyd yr hyn sydd yn wir niweidiol i ni? Arlwywyd 
gras a gogoniant ar gyfer ein personau yn ewyllys benar- 
glwyddiaethol Duw; ac felly, onid yw yn ymddygiad tra. 
ysgeler o annuwiol, i ni ommedd ymddiried pob Mu arall 
i'r un llaw i'w trefnu yn ddïattalfa. 

(8.) Mae cariad, tiriondeb, a goddefgarwch wrth yr holl 
saint, yn cael ei wneuthur yn angenrheidiol anhebgoroli 
ni, a ninnau yn cael ein cymhell i'r un ymddygiad trwy yr. 
unrhyw ystyriaeth; canys os dewisiodd Duw hwy o dra- 
gywyddoldeb, oni ddylem ninnau eu caru hefyd? Pa fodd: 


a chymhelliad i sancteiddrwydd. 328 


y beiddiwn ni goledd meddyliau anngharedig,, na meithrin 
gelyniaeth yn erbyn neb o'r rhai a ddewisodd Duw o dra- 
gywyddoldebi ras a gogoniant? Mae y cyfryw bethau yn 
cymeryd lle yn rhy fynych, yn wyneb cyffrôadau,a gwrth- 
darawiad ein llesion tymhorol; ond y mae y cyfan yn dra 
gwrthwyneb i'r hyn a ddylai dylanwad yr ystyriaeth o 
gariad Duw yn ethol, adael arnom ni. Nyni a ddylem 
dderbyn yr hwn a dderbyniodd Duw, ac am i Dduw ei 
dderbyn ef; nyni a ddylem ddewis a charu y rhaioll a 
ddewiswyd ac a garwyd gan Dduw. “Yr wyf yn goddef 
pob peth,” medd yr apostol, nid er mwyn yr Iuddewon neu 
y Cenhedloedd ; nid er mwyn y gwan neu y cryfyn y 
ffydd ; nid er mwyn y rhai o'r ffordd yma neu y ffordd ar- 
all, ond “er mwyn yr etholedigion.”—Dylai hyn rêoleiddio 
ein cariad, a'n cymhell yn rymmus at bob gweithred gym- 
mwynasgar a maddeugar. 

(4) Oddiyma fe'n galluogir i ddibrisio y byd. A osod- 
odd Duw ei galon ar ryw rai o dragywyddoldeb? A ddew- 
isodd Duw hwynt i'w gwneyd yn briodoledd iddo ei hun ? 
A yw efe yn amcanu rhoddi ffrwythau gorau ei gariad idd- 
ynt? Os felly, pa beth a wna efe erddynt? A wna efe 
hwynt oll yn Freninoedd ac Amherawdwyr? A wna efe 
hwynt oll yn oludog ac anrhydeddus? Neu, o'r hyn lleiaf, 
a geidw efe hwynt rhag pob cyfyngderau a phrofedigaeth- 
au yn y byd yma? Na; nid oedd dim o'r pethau hyn yn 

. nghalon Duw mewn perthynas iddynt; nid ydynt deilwng 
i'w cystadlu a'r lleiaf o'r pethau y dewisodd Duw ci eiddo 
i'w mwynhau. I'r gwrthwyneb, efe a drefnodd y cyffred- 
im o'i etholedigion i gyflwr tlawd a chystuddiedig yn y byd 
hwn. Gan hyny, dysged y rhai ydynt dlawd a diystyr, 
fod yn dawel i'w cyflwr: pe gwelsai Duw yn dda i'th sef- 
yllfa fod yn wahanol, ni buasai yn esgeuluso hyny pan 
oedd efe yn gweithredu tragywyddol gariad tuag attat; 
ac na fydded i'r rhai goludog osod eu calonnau ar olud an- 
wadal; meddyliwch ynoch eich hunain, nad oedd gan 
Dduw un golwg na bri ar y pethau hyn, pan oedd efe yn: 


A. 


324. Hin Hetholedigaeth dragywyddol yn achos o, 


eich dewis i ras a gogoniant; ac fe gymedrola hyny eich 
gofal am danynt, ac a gymer eich calon oddiarnynt; yr 
hyn yw eich sancteiddiad. 

2. Mae cariad Duw, fel y'i hamlygiir mewnetholedigaeth, 
yn gymhelliad a chalonogiad i sancteiddrwydd, oblegid yr 
arlwyon cynnorthwyol o rasa allwn nì ei ddysgwyl o 
herwydd hyny drwy Iesu Grist. Mae yr anhawsderau a 
gyfarfyddwn ar ffordd sancteiddrwydd yn fawrion a lluosog. 
Mae Satan, pechod, a'r byd, yn ymegnio hyd yr eithaf yma; 
ac y mae y gorau weithiau yn cael eu dyrysu, a'u dig- 
aloni, nes y maent yn barod i lwfrhau. Rhaid cael dewr- 
der ysbrydol da i edrych ar y llewod, y seirff, a'r maglau 
ydynt wedi eu gosod ar ein ffordd:—ond nid ychydig o 
galondid yw na phalla ffynnon gras etholiadol byth, ond ŷ 
parhai weinyddu arlwyon newyddion o nerth ysbrydol ac 
adfywiad. Am ba achos y gallwn ymwroli i gyfodi eilwaith, 
wedi ein maglu; i ddal ein ffordd, pan fyddo dyrnod y 
brofedigaeth yn llym, ac i ddyfal barhau yn y dyledswydd- 
au hyny, ydynt fwyaf blinedig i'r cnawd; ac y mae y 
sawl na's gwyddant mor angenrheidiol yw yr ystyriaeth 
yma er parâad cysurus mewn ufudd-dod sanctaidd, yn 
rhwym o fod yn ddyeithr i natur gwir sancteiddrwydd. 

3. Mae y sicrwydd a dderbyniwn o hyn, na's bydd ì ni 
lwyr ddiffygio, er pob rbyw wrthwynebiadau a gyfarfydd- 
wn, yntueddu i effeithio yn yr un modd. Etholedigaeth Duw 
a'i caiff o'r diwedd , y mae “ cadarn sail Duw yn sefyll ;” 
ei fwriad ef, yr hwn sydd yn ol etholedigaeth, sydd annew- 
idiol; ac am hyny, y mae parâad hyd y diwedd, a phêr- 
ffeithiad iachawdwriaeth y rhai oll a gynnwysir ynddi 
wedi ei sicrhau yn dragywyddol; ac nid oes un calondid 
cryfach i barhau mewn sancteiddrwy dd, na'r sicrâad o der- 
fyniad dedwydd i'r yrfa. 'd 

Meddylia rhai mai ì ddiofalwch yn unig y tuedda y sicr- 
wydd yma; ac mai bod yn wastadol mewn ofn ac ansicr-. 
wydd, yw yr unig ffordd i'n gwneyd yn ' wyliadwrus i ì 
sancteiddrwydd, Mae yn wir, pe na byddai gwahaniaeth 


o 


|a chymhelliad i sancteiddrwydd. 325 


rhwng ffydd a rhyfyg, rhwng ysbryd caethiwed ac ysbryd 
mabwysiad, y gallai fod rhyw beth ynyr wrthddadl yma: 
ond, os yw natur ífydd a'r creadur newydd, gweithrediad- 
au y naill, a íhueddfryd y llall, y cyfryw ag y'u darlunir 
yn yr efengyl, nid. yw dynion namyn amlygu eu hanwy- 
bodaeth, tray dadleuant fod sicrwydd o gariad annewidiol 
Duw yn Nghrist, ar un cyfrif yn gwanhau, ond yn hytrach 
yn cefnogi yn dra_effeithiol, ddiwydrwydd credinwyr yn 
mhob rhyw ddyledswyddau o ufudd-dod. 

'Tybier fod dyn ar ei daith; yn gwybod am dano ei hun- 
an eifod yn y ffordd gywir, ac y bydd e'n sicr o ddyfod i 
ben ei daith, wrth ganlyn arni hi, yn enwedig os cyflyma 
ei gamrau fel y bo achos yn gofyn,—a. ddywedwch chwi y 
byddai hyn yn ddigon i wneyd y cyfryw ddyn yn ddiofal 
ac yn esgeulus, ac y byddai yn llawer gwell iddo fod wedi 
dyrysu, heb wybod i ba le y bydd yn myned, na phaun a 
gyrhaedda efe ddiwedd ci daith byth ai peidio? Mae prof- 
iad cyfiredin yn ein dysgu i'r gwrthwyneb; a befyd mor 
oriawg ac annefnyddiol ydynt yr ebychiadau a ddeilliant 
oddiar ansicrwydd mewn pethau tymhorol ac ysbrydol! Yn 
y cyfiredin, y dyn hwnw sydd yn meddu hyder dyddanus o 
gariad etholedig Duw, ac o ganlyniad, o ddiwedd dedwydd: 
ei yrfa, yr hwn sydd yn myned rhagddo yn ddyfal a gwas- 
tad;yn ffyrdd sancteiddrwydd, gan gyflymu ei gerddediad! 
fel y caffo achlysur oddiwrth brofedigaethau neu gyyfleus- 
derau. 

Mae yn ymddangos oddiwrth y pethau hyn fod cariad 
etholiadol Duw, yn gymhellydd cryf i saneteiddrwy dd; ac 
yn profi yn ddiwrthddadl yr angenrheidrwydd anhebgorol 
am dano i bawb a amcanont gael mwy nâad tragywyddol o 

| Dduw ;—ond, e ddywaid AM rai, os caniatíeir hyn gyda 
golwg g ar gredinwyr, eto ni's gall fod dim yn íwy digalon i'r 
annychweledignae yw yr atbrawiaeth hon am etholedigaeth : 
“A allant hwy wneyd unrbyw gasgliad oddiwrthi heblaw 
yrun a ganlyn; seí, onid ydynt yn etholedig y bydd eu 
Î ABRYSGROon yn ofer; ac os ydynt yn etholedig, yna. 


8326 Ein Hetholedigaeth dragywyddol yn achos o, $c. 
eu bod oll yn ddiangenrhaid?” I hyn yr attebaf, (1.) Nyni 
a ddangosasom eisioes fod yr athrawiaeth hon yn cael ei 
datguddio yn yr Ysgrythyr yn benaf oll er gwneuthur 
credinwyr yn hysbys o'u diogelwch, ac o ffynnon eu cysur- 
on. Ganhyny, wedi profì ei defnyddioldeb iddynt hwy, 
yr ydwyf wedi gwneuthur yr hyn sydd lwyr angenrheidiol 
i'm hamcan presenol; ond, heblaw hyny, dangosaf ei bod 
yn fuddiol i eraill hefyd;—canys, (2.) Tybier fod yr ath- 
rawiaeth am etholedigaeth yn cael ei phregethu; gellir 
gwneuthur dau gasgliad oddiwrthi;—Yn gyntaf, gan fod 
hyn yn dwyn perthynas dragywyddol o'r fath bwysicaf â'n 
beneidiau, ac nad oes un ffordd i ni i fod yn sicr o'n cyf- 
rannogiad ynddi, ond trwy feddiant o'i ffrwythau, a'i heff- 
eithiau, sef ffydd a sancteiddrwydd,—fe'n cymhellir trwy 
byn, i arfer pob egni, fel trwy gyrhaeddyd y pethau hyn, 
y gwelom ein hetholedigaeth yn sicr. Gall eraill gasglu, 
Os ydyw y rhaia achubir wedi eu dewis i hyny er cyn 
sylfaeniad y byd, yna nid yw o les yn y byd i neb gredu 
nac edifarhau, gan y rhaid i bob peth fod, megis y'u rhag- 
ordeiniwyd. Yn awr, gofynaf, pa un o'r casgliadau yma 
yw y mwyaf cyfaddas i egwyddorion hunan-garìad syml, 
a gofal am ein cyflwr anfarwol? Nid oes dim yn sicrach 
nac y bydd i'r penderfyniad olaf fod yn ddinystrïol os y'i 
dylynir; ond y mae yn ddichonadwy o leiaf ar y ffordd 
arall, i ddyn gael allan eì fod yn wrthddrych carïad ethol- 
iadol Duw, ac felly fod yn gadwedig; ond pa ham y dy- 
wedaf mai dichonadwy ydyw, nid oes dim yn fwysicr nac y 
bydd i'r hwn a ddylyno lwybr ffydd ac ufudd-dod yn ddi- 
ffuant, (yr hyn yw ffrwythau etholedigaeth) gyrhaedd 
gwynfydedigrwydd tragywyddol yn y diwedd. Gan hyny, 
y mae hyn ar bob cyfrifon, ac i bob rhyw. bersonau, yn 


jnr 


ddadl o'r fath rymmusaf dros yr angenrheidrwydd 0_ sanet- 
eiddrwydd, ac yn gymhelliad o'r fath effeithiolaf i hyny; 
canys os oes y fath beth ag etholedigaeth bersonol, ac os ei 
ffrwythau yw sancteiddrwydd, ffydd, ac ufudd-dod, y mae ; 
yn wirionedd diwâd, na cha. neb weled, yr. Arglwydd heb 
sancteiddrwydd. 


> cy” 
-. uu — 


PEN. III. 


Sancteiddrwydd yn angenrheidiol oddiwrth 
OrchymynionDuww. 


Nyni a brofasom yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd 
oddiwrth natur ac arfaeth Duw, ein dadl nesaf a gymerir 
oddiwrth ei orchymynion ef. Nid oes eisiau dwyn eng- 
rheifftiau o orchymynion Duwini i fod yn sanctaidd; canys 
dyma yw llais unol Deddf ac Efengyl. 

Ein hymofyniad nia ddylai fod, pa rym sydd yn y 
ddadl hon ? neu Pa fodd y casglwn ni yr angenrheidrwydd 
am sancteiddrwydd oddiwrth orchymynion Duw? I'r dyben 
yma, mae yn angenrheidiol i ni ystyried natur a phriodol- 
iaethau y gorchymynion hyn; dylem ymdrechu i gael ein 
meddyliau a'n cydwybodau i deimlo trwyddynt, nes ymes- 
tyn at sancteiddrwydd o'u herwydd; canys ufudd-dod yw 
ein sancteiddrwydd, ac y mae ufudd-dod yn wastadol yn 
golygu gorchymyn; nid yw gwaith dynion yn ymhoni o 
sancteiddrwydd, oddiar egwyddor oddifewn, heb barch i 
orchymynion Duw yn ei air, namyn gwneuthur Duw o 
honynt eu hunain, ac esgeuluso ufuddhau i'r “hwn sydd 
uwchlaw. pawb yn Dduw bendigedig yn oesoesoedd.” 
Gan hyny yr ydym ni yn weision i Dduw, yn ddysgyblion 
i Grist, pan fyddom yn gwneuthur yr hyn _a_ orchymynir, 
ac am ei fod yn cael ei orchymyn. 

Ond, fel yr agorom cin ffordd yn eglurach, y mae yn 
rhaid i niragnodi y gellir ystyried gorchymynion Duw, 
1. Fel y maent yn perthynu i'r Cyfammod o weithredoedd. 
9. Fel y maent yn perthynu i'r Cyfammod o ras, Mae yr 
un pethau o ran sylwedd yn cael eu gofyn yn y naill am- 
gylchiad a'r llall; ond y mae gwahaniaeth mawr yn y dull 
a'r dyben. 
| Canys, I. Mae gorchymynion Duw fel y maent dan yr 
hen gyfammod, yn gofyn sancteiddrwydd trwyadl ynom 
ni gyd ar fath fanylrwydd, fel ar y diffyg lleiaf na's der- 
'bynia ddim arall a wnelom, ond a'n cyfrifa yn droseddwyr 


"a 


328 San£teriddrwydd yn angenrKeidiol”— 


o'r holl ddeddf. Y dyben a ofynir drwyddynt yw, fel y 
byddont yn gyfiawnder ì ni ger bron Duw, neu fel y'n _ 
iawnhâier drwy hyny, Rhuf. 10. 4, 5. 

2. Ond y mae yn wahanol ar y cyfrifon hyn, gyda gor- 
ehymynion Duw dan y cyfammod newydd, neu yn yr 
Efengyl; canys er fod Duw yn gofyn sancteiddrwydd cyff- 
redinol ynddynt, eto nid yn yr un dull Ìlym a thrwy y 
ddeddf; fel pe pallem mewn un peth, y byddai y cwbl yn 
wrthodedig; ond y mae ei ofyniadau wedi eu eyd dymheru . 
â gras a thrugaredd ; fel os bydd. didwyllder a chywirdeb 
cyffredinol gyda golwg ar ei holl orchymynion, y'i cym- 

' eradwya ar gyfrif cyfryngdod Crist; er hyny nid oes un- 
rhyw Ìaesiad gyda golwg ar unrhyw ddyledswydd o sanct- 
eiddrwydd, nac un tynerwch at y pechod lleiaf: mae y 
rhwymedigaeth at sancteiddrwydd cyffredinol mor rymmas 
ag ydoedd dan y ddeddf, er fod ymwared wediei drefnu yn 
wy neb ein diffyg ni, trwy ddidwyllder ar un llaw, a thru- 
garedd ar y llaw arall. 

Nid yw gorchymynion de efengyl yn gofyn aidd 
rwydd i'r un dyben ac y'i gofynid yn ngorchymynion y, 
ddeddf, sef fel y'u cyfiawnheid drwy byny; ond y maeDuw 
wedi trefnu cyfiawnder arall i'r perwyl byny, yr hwn sydd 
yn cyflawn atteb i'r hyn a ofynai y ddeddf, a thrwy yr hyn 
y dyrchafodd efe anrhydedd ei gyfiawnder a'i sancteidd- 
rwydd ei hun yn fwy nac erioed; ac nid yw hwn yn ddim 

na chyfiawnder Crist yn gyfrifedig i ni; canys efe 

yw “diwedd y ddeddfer cyfiawnderi bob un sydd yn credu.” 

' Ond y mae Duw wedi appwyntio dybenion eraill i'n sanct- 

eiddrwydd, ac felly i'w orchymyn am dano dan yr efengyl, 

cyson â natur yr ufudd-dod hwnw a dderbynia efe genym 

ni, a'r cyfryw ag sydd gyrhaeddadwy i nì trwy rym ei ras 
ef. 

1. Y peth cyntafi'w ystyried yn ngorchymyn Fa ar 
fod o honom yn sanctaidd, yw eì awdurdod. Y mae yn 
angenrheidiol anhebgorol i ni fod. yn suneniìdd, ar gyflif 


awdurdod gorchymyn Duw. Pa le b; ynnag y byddo -j 


ue U 
Bi. * ; 
TM &.: “bi ^Y mna. £ ) _ AM — —— 


oddiwrth Orchymynion Duw. 329 


durdod ynu gyfiawn, y mae yn dwyn i'w chanlyn rwymed- 
izaeth i ufudd-dod: cymererhyn ymaith, a llenwir y byd 
ag annhrefn. Pe na byddai awdnrdod rbïeni, meistri, a 
swyddogion gwladol, yn rhwymo plant, gwasanaethyddion 
a deiliaid i ufudd-dod, syrthiai y byd i ddyryswch uffernol. 
Mae Duw ei hunan yn gwneyd defnydd o'r ddadl ymai 
argyhoeddi dynion o'r angenrheidrwydd o ufudd-dod.— 
“Mab a anrhydedda ei dad, a gwas ei feistr; gan hyny os 
ydwyf fi dad pa le mae fy anrhydedd? os ydwyf fi feistr, 
pa le mae fy ofn?” Os, yn mhob rhyw berthynasau neill- 
duol, lle mae rhyw uchafiaeth, y gofynir ac y dysgwylir 
ufudd-dod ;—onid yw yn ddyledus i mi, yr hwn a feddaf 
bob awdurdod ? 

Mae dau beth yn grymuso y rhwymedigaeth,—Yr hawl 
i orchymyn, a'r gallu i gyflawni yr hyn a addawir neu a 
fygythir; cynnwysir y ddau yn Iago 4. 12. “Un gosodwr 
cyfraith sydd, yr hwn a ddichon gadw a cholli.” 

1. Yr hwn sydd yn gorchymyn i ni fod yn sanctaidd, 
yw ein Deddfwr Penarglwyddiaethol; mae ei orchymyn 
yn deillio o awdurdod drwyadl Deddfwr Goruchaf; a lle 
na's cydffurfir â hyn, y mae holl awdurdod Duw yn cael ei 
dirmygu; felly y mae Duw yn fynych yn galw pechu yn 
ei erbyn ef, ei ddiystyru ef, a dirmygu ei orchymynion ef. 
Yma gan hyny, ni a ganfyddwn yr angenrheidrwydd am 
sancteiddrwydd, wedi ei seilio ar orchymyn Duw. Dylem 
gofio byn, i ba le bynnag yr elom, a pha beth bynnag a 

' wnelom, i gadw ein meddyliau dan ei ddylanwad yn mhob 
rhyw ddyledswydd, ac yn wyneb pob achlysuron i bechod,” 
Pe byddai hyn yn ysgrifenedig ar galonnau dynion, ar eu 

. ffyrdd, yn eu galwedigaethau, yn eu teuluoedd, eu myfyr- 
dodau, o'u dirgelfanau, byddai sancteiddrwydd i'r Ar- 
glwydd ar eu calonnau a'u talcenau hefyd.—2. Mae yr 
apostol yn ein hysbysu yn mhellach, fod Duw yn alluog í 
ladd a bywhau; hyny yw, y mae ei awdurdod fel Deddfwr 
i orebymyn, yn caelei dilyn â gallu, drwy yr hyn y gall 
efe dragywyddol wobrwyo yr ufudd, a chosbi vr anufudd : 

Y 


a; 


* 
Mh 


330 Sancteiddrwydd yn angenrheidiol ” 


canys er na's mynwn gyfyngu y geiriau i'r golygiad yma, 


- eto yr wyf yn barnu mai gwobrwyon neu gosbedigaethau 


tragywyddol yw y prif beth a olygir yma. | 

Mae ein Iachawdwr yn Matt. i0. 28, yn son am ladd, 
yr hwn a wrthgyferbynir â phob drwg tymhorol, ac angau 
ei hunan.“ Nac ofnwch y rhai a laddant y corph, ac nid 
allant ladd yr enaid; eithr yn hytrach ofnwch yr hwn a 
ddichon ddystrywio enaid a chorph yn uffern.” Ac wrth y 
bywhau uchod y golygwn, waredigaeth oddiwrth y dig- 
ofaint sydd ar ddyfod, mewn bywyd tragywyddol; a hyn 
sydd yn peri effeithioldeb anwrthdrôawl i'r gorchymyn. 

Ychydig a ddylanwadir ar feddyliau dynion gan wobr- 
wyon neu gosbedigaethau cyfreithiau dynol, canys y mae 
dynion yn aml yn dewis eu mwyniant presenol o'u blaen ; 
ac y maent yn coledd rhyw ddirgel ddychymyg, na's gwna, 
neu na's gall gwneuthurwyr y gyfraith gyflawni y cosbed- 
igaethau a fygythient; ond y mae hi yn llwyr wahanol 
yn byn gyda golwg ar gyfreithiau Duw ; gan fod y gwobr- 
wyon a'r cosbedigaethau yn dragywyddol, ni's gellir eu 
gwrthbwyso âg ystyriaeth o ddim daearol; ac ni's gallant 


feddu unrhyw sail arall ar gyfrif cyfnewidioldeb, anwy- 


bodaeth, gwendid, nac un rhith arall, i ddysgwyl na's cyf- 
lawnir hwy yn berffaith fanol. Mae yr addewid o fywyd 
tragywyddol ar un llaw, neu y bygythiad o drueni ar y 
llaw arall, yn sicr o'n cyfarfod mi, yn ol fel y'n cair, yn 
sanctaidd neu ansanctaidd. Mae Duw yn gorchymyn i ni 


fod yn sanctaidd ; ond, beth os nad ydym felly? Morsicr 


a bod Duw yn sanctaidd a galluog, fe'n demnir yn dragy- 
wyddol. Beth os ufuddhawn i'r gorchymyn, a bod yn 


sanctaidd? Meddwn yr un sail sicr y'n dygir i fwynâad o” 


ddedwyddwch tragywyddol. b6 
Hwyrach y dywaid rhyw rai, fod ufuddhau i. Dduw 

oddiar olwg ar wobrwyon a chosbedigaethau yn ymddyg- 

ìad caethwasaidd, ac nad ydyw yn gweddu i'r ysbryd 


rhydd a berthyna i blant Duw; ond nid yw hyna namyn 
dychymyg ffol. E all caetbiwed ein hysbrydoedd ni ein 
ì ' í a“ * iM Y * 


y 


NA Mr 


u 


oddiwrth. Orchymynion Duw. 331 


bunain wneuthur pob peth a wnelom yn wasaidd: ond y 
mae iawn ystyriaeth o fygythion ac addewidion Duw, yn 
brif ran o'n rhyddid. Gan hyny, os mynem ni rodio mewn 
ufudd-dod sanctaidd, ein dyledswydd ydyw cadw mewn cof 
awdurdod gorchymyn Duw yn wastadol: ac nyni a allwn 
gymhwyso hyn at bersonau ac amgylchiadau. 

1. At bersonau.— Ystyried gwŷr mawr a phendefigaidd 
hyn yn neillduol, prif demtasiwn pa rai ywi ymddyrchafu 
a diystyru awdurdod Duw. _ Dosbarthai y prophwyd bech- 
aduriaid anfad i ddau fath ; y cyntaf ydynt y tlodion, a'u 
bynfydrwydd a'u chwantau enawdol'hwy a'u cadwai rhag 
parchu y gorchymyn :—“Gwrthodasant dderbyn cerydd, 
gwrthodasant ddychwelyd; a mi a ddywedais, Yn sicr 
tlodion yw y rhai hyn, ynfydion ydynt: canysnid adwaen- 
ant ffordd yr Arglwydd, na barn eu Duw.” Jer. 5.3. Ond 
yr oedd yma ddosbarth arall o bechaduriaid, â'r rhai yr 
ymwnai y prophwyd;—“ Mi a af rhagof at y gwŷr mawr, 
ac a ymddiddanafâ hwynt; canys hwy a wybuant ffordd 
yr Arglwydd,a barn eu Duw.” Mae gwyr mawr, ar gyf- 
rifeu dysgeidiaeth 2'u manteision eraill, wedi cyrhaedd 
gwybodaeth o ewyllys yr Arglwydd; neu, o leiaf, gellid 
meddwl eu bod: gan hyny, nid ydynt hwy yn debyg o fod 
yn gyndyn mewn pechod, yn unig o herwydd anwybodaeth 
ac ynfydrwydd: na, medd y prophwyd, y maent hwy yn 
cymeryd llwybr arall,—“ Y rhaibyn a gyd dorrasant yriau, 
ac a ddrylliasant y rhwymau.” Maent fel mintai o ani- 
feiliaid afreolaidd, y rhai wedi torri en hiau, a redant i 
fynu ac i waered ar hyd. y maesydd, gan fathru yr ŷd, a 
rhwygo y gwrychoedd, a clornio a sathru pob peth o'u 
blaen. Wrth dorri yr iau yma y golygir diystyru awdur- 
dod Duw yn y gorchymyn. _ Am hyny, gan mai dyma brif 
demtasiwn y cyfryw rai, bydded i'r rhai hyny y mae dy- 
muniad gwirioneddol ynddynt am sancteiddrwydd, wylied 
arnynt eu hunain yn ddyfali gadw ystyriaeth ddyledus o 

— awdurdod Duw ar eu meddyliau. Pan fyddoch yn uchder 
eich mawredd, yn nghyflawnder eich mwynderau, yn eich 


332 Sancteiddrwydd yn angenrheidiol 


galwedigaeth fwyaf dyfal, cofiwch yr hwn sydd goruwch 
pawb, ac ystyriwch eich bod chwi yn ddeiliaid mor hollol 
i'w awdurdod ef, a'r tlottaf ar y ddaear. 

2. Ymdrechwni ddwyn yn ein meddyliau ystyriaeth 
wastadol o awdurdod Duw yn ei orchymynion i'r holl ach- 
lysuron, lleoedd, neu gymdeithasau hyny, yn y rhai y 
byddwn yn dueddol i gael ein llithio yn ddiarwybod i un- 
rhyw bechod. (1.) Dygwn hyn gyda ni i'n dirgel leoedd: 
canys esgeulusdra o hyn yw yr achos o'r pechodau dirgel 
hyny ydynt yn heigio drwy y byd yma. Mae dynion yn 
dueddol i feddwl eu bod yn ddigon dircel, pan na's byddo 
llygad neb ond llygad Duw yn eu gweled. Ac felly y 
llithiwyd llawer i ynfydrwydd, yr hwn a brofodd yn ddech- 
reuad gwrthgiliad trwyadl. Bydd arswyd awdurdod Duw 
yn y gorchymyn, yn sicr o'n diogelu yn gyfartal yn mhob 
lle, ac ar bob achlysur.—(2) Dygwn yr ystyriaeth yma 
gyda ni i'n galwedigaethau. Mae y rhan fwyaf o ddynion 
yn dueddol i roddi eu holl fryd ar aeblysuron presenol; ac 
â chanddynt ryw ddyben neillduol mewn golwg, i'w har- 
fer eu hunain i'r ffyrdd i'w geisio; a thra fyddont yn ym- 
wneyd felly, y maellawer o bethau yn dueddol i'w llithio 
hwy o ffyrdd purdeb. Gan hyny, pa bryd bynnag y bydd- 
och chwi yn myned i'r achlysuron lle y gellwch ddysgwyl 
i demtasiynau gyfodi, gelwch i'ch cof fawredd ac awdurdod 
yr hwn a orchymynodd i chwi fod yn sanctaidd. (3.) Dyg- 
wch yr unrhyw ystyriaeth gyda chwi i bob-rhyw gyfeill- 
ach,a chymdeithas; canys y mae gan lawer achlysuron 
amli fod yn y cyfryw gymdeithasau, lle y bydd i'r anghof 
lleiaf o awdurdod benarglwyddiaethol Duw beri iddynt 
ymollwng i ymddiddanion gweigion a llygredig, nes y 
gwrandawont gyda phleser, ac y gwnant â hyfrydwch, y 
cyfryw bethau a dristaont Lân Ysbryd Duw, a haloga eu 
cydwybodau hwythau, ac a ddianrbydedda broffes gref- 
yddol. 

II. Dylem ystyried gorchymyn Duw ar fod o honom yn 
sanctaidd, nid yn unig fel ffrwyth awdurdod, i'r hon y mae 


oddiwrth. Orchymynion Duw. 333 


yn rhaid i ni ymostwng; ond fel ffrwyth doethineb a dai- 
oni anfeidrol hefyd, â'r hyn y byddai yn lles mwyaf i ni 
gydffurfio:—ac yma fe'n harweinir i weled angenrheid- 
rwydd neillduol am sancteiddrwydd, oddiwrth yr ystyriaeth 
o'r hyn sydd resymol ac uniawn, y gwrthwyneb i'r hyn a 
fyddai yn ymddygiad ffol ac anniolchgar, ac anweddus ar 
bob golygiad i greaduriaid rhesymol. Lle na's canfyddir 
dim ond awdurdod noeth yn unig mewn gorchymynion, 
edrychir arnynt fel pe golygent les y sawl a fyddo yn 
gorchymyn yn unig, ac nid yr eiddo y rhai a fyddonti 
ufuddhau, yr hyn sydd yn gwannychu cgwyddor ufudd- 
dod. Ond yn awr, er y gallasai Duw, yr hwn a fedd y 
fath awdurdod drwyadl arnom ni, ein gadael heb. un cym- 
helliad arall arnom i nfudd-dod, eto ni's gwnaeth; ond fe 
y mae efe yn gosod ei gyfraith o'n blaen fel effaith doeth- 
ineb a daioni anfeidrol; felly y mae efe yn dadleu fod e 
holl orchymynion yn gyfiawn ac uniawn ynddynt eu hun- 
ain; yn dda a defnyddiol i ninnau; ac mai mewn cyd- 
ffurfiad â hwy y mae ein dedwyddwch presenol cystal a 
dyfodol: ac y mae yn eglur mai fel hyn y mae, oddiwrth 
bob ystyriaeth a roddom i'r matter. 

1. Edrychwn ar orchymynion Duw o ran y ffurf o hon- 
ynt, fel cyfraith wedi ei rhoddi i ni: ac ni a welwn ei bod 
yn uniawn a manteisiol i ni; ac y mae felly, oblegyd fod 
yr ufudd-dod a ofyna, yn gyfattebol i'r gallu a feddwn ni i 
ufuddhau. Gellir golygu y gorchymyn fel y dangosasom 
o'r blaen, naill ai fel y perthynai i'r hen gyfammod, neu y 
newydd. Yn y golygiad cyntaf, yr oedd y nerth o ras a. 
dderbyniasai dyn ar y dechreu gan Dduw, dan ddeddf 
crêadigaeth yn ddigonol i'w alluogi i gyflawni pob ufudd- 
dod sanctaidd a ofynid; a'n diffyg o wneuthur hyny a 
ddeilliai oddiar wrthryfel gwirfoddol, ac nid oddiar unrhyw 
wendid ynom ni: ac yn y golygiad olaf, y mae trwy rin- 
wedd y cyfammod gras gyflawnder o nerth ysbrydol wed 
eiroddiini trwy yr addewid, trwy yr hyn y galluogir 
credinwyr i gyfatteb i'r gorchymynion i sancteiddrwydd. 


334 Sancteiddrwydd yn angenrheidiol 


Nid oes yr un credadyn yn methu yn y cyflawniad o uf- 
udd-dod, yn unig o herwydd diffyg o nerth ysbrydol; can- 
ys ymae Duw yn rhoddiini bob peth a berthyni fywyd 
a duwioldeb, trwy ei adnabod ef, yr hwn a'n galwodd ni i 
ogoniant a rhinwedd, 2 Pedr 1: 3. 

Mae yn wir fod nerth yn cael eì gyfrannu trwy foddion 
neillduol; yr hyn os esgeulusir ganddynt, a bair eu bod 
hwythau yn fyr o bonaw; ond yn yr arferiad dyfal o'r 
moddion, ni phalla neb o'r gallu hwnw a wna orchymynion 
yr Efengyl yn esmwyth ac nid yn drymion. Dywedai yr 
apostol yn gadarn, ac felly y gallwn ninnau ddywedyd, y 
gallai efe bob peth, hyny yw, yn y drefn, ac i'r dyben a 
ofynid yn yr Efengyl, trwy Grist, yrhwn oedd yn ei 
nerthu ef. 

Trwy yr arlwyaeth o'r gras yma, mae y gorchymyn yn 
dyfod yn deg a chyfiawn, yn gyfaddas ac esmwyth i gyd- 
ffurfio o honom âg ef: canys ni's gall neb ommedd cyd. 
ffurfiad âg ef, na bydd drwy hyny yn gwrthwynebu yr an- 
ian newydd hono a blanodd Duw ynddynt; fel y mae 
pechu ynddynt hwy, nid yn unig yn wrthwyneb i'r ddeddf 
oddiallan iddynt, ond hefyd i'r hyn sydd yn eu tuedd- 
iadau hwy eu hunain, y rhai yn y cyfryw amgylchiadau a 
ormesir yn llym gan rym llygredigaethau a themtasiynau. 
Gan hyny, er fod y gorchymyn i sancteiddrwydd yn ym- 
ddangos yn drwm i rai dîadgenhedledig, oblegid eì fod yn 
erbyn gogwydd a thueddfryd eu holl eneidiau, eto nid yw, 
ac ni's gall fod felly i'r rhai na's gallant fod. yn esgeulus o 
hono heb dreisio tueddiadau y creadur newydd. 

Heblaw hyny, y mae gras yn cael ei weinyddu i ni ar 
gyfer pob dyledswydd a gweithred sanctaidd, yn ol addewid 
yr efengyl. Felly y dywedodd Duw wrth Paul, fod ei ras 
ef yn ddigonol iddo ef; ac efe sydd yn gweithio ynom ni 
ewyllysio a gweithredu, o'i ewyllys da ef. Ac er nad yw 
y gras gweithgar yma yn meddiant ewyllysiau dynion, ond 
ei fod yn ymddibynu ar ffyddlondeb Duw, eto y mae yn 
rhaid imi addef, pa le bynnag y'i ceisir trwy ffydd a gweddî, 


wr 5 a ib 
ey > y i 


oddiwrth. Orehymynion Duw. 955 


na's gommeddir mo hono un amser, I unrhyw gredadyn, 
ond y'i donir âg ef er ei alluogi yn effeithiol i gyflawni yr 
boll ufudd-dod a ofynir ganddo. Gan hyny, mor gyfiawn ' 
atheg yw y gorchymyn i sancteiddrwydd! mor resymol 
yw i ni gydffurfio âg ef; ac mor fawr yw pechadurus- 
rwydd a ffolineb y gwai a'i hesgeulusant! canys y mae nid 
yn unig awdurdod, ond doêthineb a daioni Duw yn rhoddi 
y cylryw orchymyn i ni, yn ein rhwymo i ufudd-dod 
sanctaidd. 

2. Mae y gorchymyn yn uniawn, ac i'w fawrygu oblegid 
ei gynnwys, neu yr hyn a ofyna: nid pethau mawrion na 
thrymion, llawer llai, trawsion, annefnyddiol, neu niweid- 
iol. Nid oes dim yn y sancteiddrwydd y mae y gorchymyn 
yn ei ofyn, ond sydd dda iddo ef yn yr hwn y mae, a defn- 
yddìol i bawb o'i amgylch. E grybwyll yr apostol pa beth 
ydynt yn Phil. 4. 8. Pethau*g rwir, onest, cyfiawn, pur, 
hawddgar, a chanmoladwy ydyditi a pha ddrwg sydd yn y 
pethau hyn, fel y &wrthodem y gorchymyn sydd yn eu 
gofyn? Pa Welâethaf y byddom ynddynt, goreu fydd i'n 
perthynasau, ein teuluoedd, ein Cynin oH yr holl 
genedl, ïe, yr holl fyd; ond o bawb, gorau fydd i ni ein 
bunain. 

Gan hyny, y mae yn ddyledus arnom yn lle cyntaf i ym- 
gais am sancteiddrwydd o herwydd gorchymyn yr“Ar- 
glwydd. Ni's gwn pa ryw ddychymygion gweigion a all 
fod yn meddiannu meddyliau rhai, nad oes un angen 
iddynt hwy olygu y gorchymyn, neu yr ŵddewidioni” a'r 
bygythiadau perthynol iddo, ond ufuddhau yn unig oddiar 
allu ac arweiniad egwyddor dufewnol; ïe, y mae rhai yn 
meddwl y byddai golygu y gorchymyn yn ein hufudd-dod 
yn llygriad ar yr ufudd-dod, gan ei wneuthur yn ddeddfol 
a gwasaidd : ond yr ydwyf yn gobeithio fod y tywyllwch 
a luddiai ddynion i ganfod y cyssondeb sydd rhwng eg- 
wyddor o ras ynom, ac awdurdod y gorchymyn arnom, 
wedi ei symmud oddiar bob crefyddwr diffuant. Ein bod 
yn golygu y gorchymyn yn yr hyn a wnelom sydd yn 


ias. “ 


336 Sancteiddrwydd yn angenrheidiol 


gwneuthur ein cyflawniadau o ran eu ffurf, o natur ufudd- 
dod, ac nid oes un radd o sancteiddrwydd ynom, oddieithr 
bod sylw prïodol genym ar y gorchymyn. Mynnai rhai 
gymeryd goleuni natur yn rhêol; ac nid amcana rhai at 
ddim uwch na'r hyn a_ bair iddynt gael eu cyfrif yn onest 
gan eu cyd-ddynion yn gyffredin; ond, rhaid i'r sawl a. 
fynno fod yn sanctaidd mewn gwirionedd, olygu gorchym- 
yn Duw bob amser, â'r syniadau hyny o barch a serchawg- 
rwydd, ag a weddai feddiannu un y byddo Duw yn 
llefaru wrtho yn ddigyfrwng; ac er mwyn hyn, ystyriwn, 

(l.) Fel y mae Duw wedi lluosogi ei orchymynion, nid 
yn unig er tystiolaethu ei anfeidrol gariad tuag attom, a'i 
ofal am danom, ond hefyd y fath berthynas dragywyddol 
sydd rhwng yr hyn a ofyna efe â ni. Nid rhyw un gor- 
chymyn yn unig a roddes efe i ni; ond “llin ar lin, gor- 
chymyn ar orchymyn.” Mae pob tu dalen o'r Bibl o'r 
bron wedi ei lanw â gorchymynion, neu gyfarwyddiadau i 
sancteiddrwydd, ac nid oes unrhyw ddyledswydd neillduol, 
na changen o sancteiddrwydd, nad yw yn disgyn dan ryw 
orchymyn neillduol o eiddo Duw. Gan hyny, onid ein 
dyledswydd ni ydyw ystyried y gorchymynion hyn yn 
wastadol, a'u rhwymo wrth ein calonnau, fel na's gallo dim 
eu hysgaru ? 

(2.) Byddai yn dda i ni ystyried y gwahanol ffyrdd y 
mae Duw wedi eu defnyddio i gymhell y gorchymynion 
hyn ar ein sylw. Fe'u dilynir âg annogaethau, deisyfiad- 
au, rhesymiadau, ymliwiadau, addewidion a bygythion, y 
rhai a ddefnyddir oll i sicrhau y gorchymyn ar ein 
meddyliau a'n cydwybodau. Gwyr Duw mor anniben 
ydym ni i dderbyn yr argraffiadau prïodol o'i awdurdod ef; 
ac efe a ŵyr trwy ba ífyrdd a moddion y mae egwyddorion 
ein galluoedd tufewnol yn fwyaf tebyg o gael gweithredu 
arnynt; ac am hyny, y mae efe yn defnyddio y peiriannau 
hyny i argraffu ystyriaeth o rym ei orchymyn ar ein medd- 
yliau. Nodaf enghraifft yn unig yn yr addewidion hyny 
a ddefnyddir i gymhell y gorchymyn i sancteiddrwydd ar 
ein meddyliau. î 


oddiwrth. Orchymynion Duw. 337 


Nid yn ofer y dywedir fod gan dduwioldeb addewid o'r 
bywyd sydd yr awr hon, ac o'r hwn a fydd; mae cyfeiriad 
neillduol yn yr holl addewidion at dduwioldeb, neu sanct- 
eiddrwydd, ac y mae yn rhoddiìi bawb a'i meddant, hawl 
arbenig o'r holl addewidion. Dyma oedd y testyn, megis, 
ar yr hwn y pregethai ein Gwaredwr ei bregeth ar y myn- 
ydd; canys yr oedd yr holl fendithion a gyhoeddai efe yn 
cynnwysediv mewn enchreifftiau neillduol o sancteidd- 
rwydd, yn nghyd ag addewid arbenig o fendith wedi ei 
chyssylltu â phob un o honynt. “Gwyn eu byd,” medd 
efe, “yy rhai pur o galon ;” purdeb calon yw ffynnonell pob 
sancteiddrwydd; a pha ham y mae y cyfryw yn wynfyd- 
edig?—“ hwy a welant Dduw::” efea brïodola yr addewid 
o dragywyddol fwynâad o Dduw i'r cymhwysder yma, 
purdebcalon. Felly hefyd y mae yn meddu addewidion 
am y bywyd sydd yr awrhon mewn pethau tymhorol ac 
ysbrydol. Mewn pethau tymhorol gallwn nodi yr eng- 
hraifft hono a ddyru y Salmydd i ni, “Gwyn ei fyd-a 
ystyrio wrth y tlawd.” Mae doeth ystyried y tlawd yn ei 
gyfyngder, i'w gynnorthwyo yn ol ein gallu, yn ddyled- 
swydd dra arbenig mewn sancteiddrwydd. Ac fe ddywaid 
y Salmydd fod y sawl a wnelo hyn yn wynfydedig. Ond 
yn mha ystyr? “ Yr Arglwydd a'i gwared ef yn amser 
adfyd: yr Arglwydd a'i ceidw ac a'i bywha; gwynfydedig 
fydd ar y ddaear; na ddod dithau ef i ewyllys ei elynion; 
yr Arglwydd a'i nertha ef ar ei glaf wely; cyweiri ei holl 
wely ef yn ei glefyd.” Mae llawer o addewidion neillduol 
gyda golwg ar bethau mwyaf pwysiz y bywyd hwn, wedi 
eu cysylltu âc iawn gyflawniad yr un ddyledswydd hon; 
canys y mae can dduwioldeb “acdewid o'r bywyd sydd yr 
awrhon.” Felly hefyd y mae gyda golwg ar bethau ys- 
brydol: am ba achos yr oedd yr apostol Pedr, wedi adrodd 
cadwyn o rasusau, yn ychwanegu y sylw hwn fel cefnog- 
aeth attynt;—“'Tra fyddoch chwi yn gwneuthur y pethau 
hyn, ni lithrwch chwi ddim byth.” Mae yr addewid o 
barâad mewn ufudd-dod, a diogeliad rhag pob cyfryw 


338 Yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd 


lithriadau i bechod ag ydynt yn annghyson a'r cyfammod 
0 ras, wedi ei chyssylltu â diwydrwydd mewn sancteidd- 
rwydd; a phwy na's gŵyr mor luosawg ydynt y cyfryw 
ennghreifftiau yn yr Ysgrythyr! Gan hyny, yr ydym yn 
casglu y dylem ystyried, mid yn unig y gorchymyn,ond 
yr addewidion â pha rai y'i dylynir hefyd, fel calonogiad i'r 
cyflawniad llawen o'r ufudd-dod hwnw, a wneir yn angen- 
rheidiol trwy y gorchymyn ei hunan. 

Gan hyny, y mae grym y rhesymiad yma yn ymddangos 
yn eglur i bawb. Mae Duw wedi datguddio ei ewyllys 
yn bendant, gan gyfryngu ei awdurdod oruchel, a gorchym- 
yn i ni fod yn sanctaidd, a hyny dan berygl ei anfoddlon- 
rwydd eithaf ef; ac y mae wedi rhoddi y sicrwydd helaethaf 
ini, pa beth bynnag a fyddom heb saneteiddrwydd di- 
ffuant, na's addefa efe mo honom, ac na fydd a wnelo efe â 
ni. Boed ein doniau, ein swyddau, ein defnyddioldeb, neu 
ein proffes, yr hyn a fyddo, oddieithr ein bod yn sanctaidd 
mewn gwirionedd, nid ydym, ni's gallwn fod, ac ni's 
byddwn yn gymeradwy gyda Duw. 

Âc y mae yr Ysbryd Glan yn ofalus i warchod rhag 
twyll yn hyn, yr hyn y rhagwelai efe a ymwthiai i feddyl- 
iau dynion; a chan mai ein ffydd yw y sylfaen ar yr hon 
y gorwedda ein iachawdwriaeth, y pegwn ar yr hwn y mae 
ei holl bwysau yn troi,—gallai dynion fod yn dueddol i 
feddwl, os bydd ganddynt ffydd, y bydd pob peth yn dda, 
er na byddont yn sanctaidd. Gan hyny, am fod yr ymhon- 
iad yma i ffydd yn fawr, a dynion yn dueddol i'w twyllo 
eu hunain, gan obeithio 2 dysgwyl am nefoedd er coledd 
eu chwantau, fe'n hysbysir yn yr Ysgrythyr yn eglur, am 
y ffydd hono a fyddo heb sancteiddrwydd, heb weithred- 
oedd, heb ffrwythau, mai ofer ydyw. 


PEN. IV. 
Yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd yn cael ei 
brafi drwy waith Dine. yn anfon Iesu Grist. 


Mae genym resymiadau eto i'w dadleu i'r un perwyl; 
eanys un prif amcan gan Dduw yn anfon eì Fab i'r byd 
â “FN . î 


yn cael eì brofi yn anfoniad Tesu Grist. 339 


oedd, i'n hadferu i gyflwr o sancteiddrwydd, yr hwn a 
gollasom. “I hyn yr ymddangosodd Mab Duw fel y dat- 
todai weithredoedd diafol,” 1 Ioan 3. 8.— Ymddangosodd 
Duw yn ei gnawdoliaeth, mewn trefn i wneyd y gwaith 
oedd ganddo i'w gyflawni yn ein natur: yr hyn oedd din- 
ystrio gweithredoedd y diafol, y penaf o ba raioedd halog- 
iad ein natur âg egwyddor o bechod a gelyniaeth yn er- 
byn Duw, ac ni's gwaredir ein natur oddiwrth hyn, ond 
trwy ddwyn egwyddor o sancteiddrwydd ì fewn. Lle ni's 
gwneir hyn, nid oes creu o newydd, nac adferu pob peth, 
na llawn gyflawniad o yr un o ddybenion cyfryngwriaeth 
Crist:—ond ni a ystyriwn byn ychydig yn fanylach. 

Cyfyngir y gweinyddiad o gyfryngaeth Crist i'w dair 
swydd;—pa beth bynnag a wneir ganddo ef dros yr eg- 
lwys, fe'i gwneir ganddo fel offeiriad, neu fel brenin, neu 
fel proffwyd; ac nyni a allwn ystyried y modd y mae gan 
bob un o'r swyddau hyn ei dylanwad er ein sancteiddiad, 
fel y mae hyn yn dangos yr angenrheidrwydd am sanct- 
eiddrwydd i ni. 

Yn gyntaf. Swydd offeiriadol Crist. Mae gweithred- 

oedd priodol y swydd hon, sef cyflwyno aberth, ac eiriol, 
yn golygu Duw ei bunan yn union-gyrchol; canys un 
wedi ei bennodi i ymwneyd â Duw ar ran eraill yw offeir- 
iad ; ac am hyny nid yw Crist trwy yr un o'r gweithred- 
oedd offeiriadol, yn gweithio sancteiddrwydd yn union- 
gyrchol ynom ni: ond y mae effeithiau y gweithrediadau 
hyn o ddau fath, digyfrwng, a chyfryngiadol.. (1.) Digyf- 
rwng, sef y cyfryw ag a olygant Dduw ei hunan, megis 
iawn, cymmod, boddlonrwydd. Yn hyn y cynnwysid dy- 
ben cyntafa phenaf cyfryngwriaeth Crist; heb yr hyn ni 
buasai pob peth arall ond di les; ni's gellir ein sancteiddio 
na'n hachub trwyddo ef, hebi bechod gael dyhuddiant, a 
Duw gael iawn, yn gyntaf. Ond, 

(2.) Mae effeithiau cyfryngol gweithrediad offeiriadol 
Crist yn dwyn perthynas â ni, sef ein cyfiawnâad, a'n 
sancteiddâad; canys y mae Duw yn cynnyrchu sancteidd- 


- v 
- 
Ts i cat 


940 Y» angenrheidrwydd am sancteiddrwydd 


rwydd yn yr holl gredinwyr, trwy rinwedd aberth ac eir- 
iolaeth Iesu Grist. Efe a'i rhoddes ei hun drosom, i'n 
prynu ni oddiwrth bob anwiredd, ac i'n puro ni iddo ei hun 
yn bobl briodol, awyddus i weithredoedd da.” Ei roddiad 
o hono ei hun drosom, a ddynodai ei waith yn ei offrymmu 
eì hun fel aberth i Dduw; ac efe a wnaeth hyn, nid yn 
unig fel y'n prynai oddiwrth anwiredd, oddiwrth euog- 
rwydd a chosbedigaeth ein pecho-au, ond hefyd fel y purai 
ni iddo ei hun, fel y'n sancteiddiai, ac y'n gwnelai yn 
ffrwythlon, neu awyddus i weithredoedd da. Mae ei waed 
ef yn puro ein cydwybodau ni oddiwrth weithredoedd 
meirwon i wasanaethu y Duw byw. Y mae puredigaeth 
oddiwrth bechod, yr hwn sydd gynnwysedig mewn dy- 
buddiad cyfreithiol oddiwrtho drwy iawn, Heb. 1. 3: ond, 
ymae puredigaeth pechadur, trwy effeithioldeb gwirion- 
eddol yn ein sancteiddâad. Felly lle y dywedir fod Crist 
wedi ein “ golchi ni oddiwrth ein pechodau yn ei waed ei 
hun,” hyny yw, yn y tywalltiad a'r oflrymiad o hono dros- 
om, Dat. 1. 5, y golygir ei fod yn ddyhuddiad i euog- 
rwydd, a hefyd yn buredigaeth oddiwrth halogrwydd. A 
chan mai ein sancteiddiad ni yw un dyben mawr o'i off- 
rymiad ef o hono ei hunan drosom ni, y mae yn anmhossibl 
i ni feddu y prawf lleiaf o'n bod yn meddu hawli unrhyw 
ddyben arall o'i offeiriadaeth ef, heb ein bod yn gyfrannog 
o hyn. 

Yr un dyben hefyd sydd i ail weithred offeiriadol Crist, 
sef ei eiriolaeth; ac y mae yn effeithiol i'r un perwyl. 
Mae yn wir ei fod ef yn eiriol am faddeuant pechod trwy 
rinwedd ei offeiriadaeth; ond nid hyn yw yr holl amcan o 
hono; mae efe yn eiriol hefyd am ras a chyflawnder o 
ddoniau yr Ysbryd, i'n gwneuthur a'n cadw yn sanctaidd, 
loan 17. 15,17. 

Yn ail,—Am swydd brophwydoliaethol Crist; ac y mae 
hon yn gynnwysedig o ddwy ran,—y datguddiad o Dduw. 
yn ei enw, ei gariad, ei ras, ei ddaioni, a'i wirionedd yn ei 
addewidion, fel y credom ynddi; a'r datguddiad o Dduw 


yn cael eì brofi yn anfoniad Iesu Grist. 341. 


yn ei ewyllys a'i orchymynion, fel yr ufuddhaom iddo :—a 
gellir ystyried hyn ddwy ffordd, (1.) Fel y'i hbanfonid mewn 
modd neillduol ìi dy Israel; ac yn (2.) Gyda golwg ar yr 
holl eglwys yn mhob oes. 

Y cyntaf, yr hwn a gymerai i fynu lawer o'i weinidog- 
aeth bersonol, yr hyn a gynnwysid yn y cyhoeddiad, yr 
eglurâad, a'r amddiffyniad o'r gorchymynion dwyfol a 
roddasid o'r blaen; ond y rhai (rwy gnawdolrwydd y bobl 
i'r rhai y'i rhoddid, ni's iawn ddealiid. Efea ddatganai 
ysbrydolrwydd y ddeddf, gyda golwg ar ansoddion dirgel- 
af ein calonnau, a'r afreoleidd-dra lleiaf yn ein nwydau a'n 
serchiadau. Efe a ddatguddiai wir ystyr ei gorchymynion ; 
gan eu hamddiffyn oddiwrth y gau esponiadau a roddid 
arnynt yn gyfiredin yn yr Eglwys yr oes hono. Felly efe 
a adferodd y ddeddf i'w dull coronawg' cynhwynol, fel y 
medda yr Iuddewon draddodiad y gwnelid yn nyddiau y 
Messiah, 

Yr ail ran o'r swydd hon, yn ei pherthynas â'r eglwys 
yn mhob oes (gan gynnwys gweinidogaeth yr apostolion 
ysbrydoledig ganddo ef) oedd yn gynnwysedig yn y dy- 
ledswyddau hyny o sancteiddrwydd y rhai, er eu bod yn 
meddu sail gyffredinol yn y ddeddf, nid adnabuasid byth 
yn eu natur neillduol, ond rwy ei ddysgeidiaeth ef. Ac 
am hyn y'u gelwir Gorchymyn Newydd, a Hen Orchymyn, 
mewn ystyriaethau gwahanol. O'r cyfryw, y mae ffydd 
yn Nuw trwyddo ef, cariad brawdol, hunan-ymwadiad 
' mewn cyfodi y groes, gwneuthur da am ddrwg, a'r cyffelyb. 
Heblaw byny, efe a'n dysg ni yn yr holl ordinhadau hyny 
a berthynant i'n soncteiddrwydd, ac a dueddant i'w 
feithrin. 

Mae tri pheth neillduol i'w ystyried yn yr atbrawiaeth o 
ufudd-dod a ddysgir i ni gan Grist. I. Y mae yn gyflawn 
a pherffaith. (baedd, y galon ei hunan, a'i holl weith- 
rediadau dirgelaf. Nid yw ymarferiad y rhan fwyaf o 
ddynion yn cyrhaedd yn mhellach na gw eithrediadau 
Ss oL oríd, y mae efe yn gyntaf oll yn Gel n adnewydd- 


' 


942 


iad ein holl eneidiau i ddelw Duw. Un effaith arbenig o 
falchder atheistaidd dynion yw, eu bod yn ymwneyd â 
rhyw gyfarwyddiadau eraill yn lle cyfarwyddiadau yr 
Efengyl. Trôna rhai at oleuni natur, a gwasanaeth rheswm 
uniawn (hyny yw, yr eildynt eu hunain) fel eu harwein- 
ydd; at yr hyn yr ychwanega rhai, gyfarwyddiadau y 
philosophyddion. Seddyliant fod mewn dywediad o'r eiddo 
Epictetus, neu Seneca, neu Arianns, (am eu bod yn fwy 
cydnaws a'u dychymygion hwy) fwy o fywyd a grym, nac 
yn ngorchymynion Crist yn yr Efengyl. Mor ddirmygedig 
yn ngolwg dynion, yw Jesu Grist, doethineb Duw, a 
Phrophwyd mawr yr Eglwys, am yr hwn y dywedai Duw, 
“ Hwn yw fy anwyl Fab; gwrandewch arno ef!” 

Tybiwn ermwyn ein Paganiaid diweddar, y rhai a haer- 
ant mai felly y mae, fod ein holl ufudd-dod yn gynnwys- 
edig? mewn moesoldeb ; o ba le y'i dysgwn ? Mae yn ddiau 
mai lle mae yr addysg egluraf, berffeithiaf, a rhyddaf 
oddiwrth gyfeiliornadau ; lle mae y dull o ddysgu yn fwy- 
af galluog ac effeithiol, a lle mae awdurdod yr athraw yn 
fwyaf dïamheuol. Yn yr holl olygiadau hyn, gallwn ddy- 
wedyd am Grist, Pwy sydd yn dysgu felefe? Yna yn 
ddiau y gallwn ddysgwyl cael ein dysgu gan Dduw, pan 
y'n dysgir ganddo ea 

Nid yw yr holl gyfarwyddiadau a gawn gan oleuni 
natur, er maint a gabolir arnynt gan ddynion myfyrgar, 
namyn anmherffaith; canys ni chyrhaeddasant erioed mor 
hyn y mae bywyd sancteiddrwydd yn gynnwysedig yn- 
ddo,—sef adnewyddiad ein natur, Am hyny, y mae holl 
gyfarwyddiadau philosophyddion y byd, wedi bod yn an- 
effeithiol i adnewyddu natur un dyn erioed, pa ryw gyf- 
newidiad bynnag a achly surwyd yn en hymarweddiad 
trwyddynt. Ychydig iawn o gyfarwyddiadau goleuni 
natur ydynt yn sicr, fel y gellir eu cymeryd yn rheol an- 
ffaeledig. Mae rhai gorchymynion cyffredinol yn ddiau 
yn ddigon eglur, megis, bod Duw yn wrthddrych i'w garu, : 
na's dylem aisidiu ein cyd grist EF JN “yie Mw | 


MW | 
ym cael ei brofi yn anfoniad Tesu Grist. 343 


gael yr hyn fyddo ddyledus iddo; ond, ewch ychydig 
yn mhellach, a chwi a ganfyddwch fod prif foes-athrawon 
y byd, yn ymdroi mewn dadleuon di derfyn yn nghylch 
natur rhinwedd, y dyledswyddau perthynol iddi, a rheol eu 
hymarferiad. Treuliodd llawer o honynt eu hoes yn y 
dadleuon hyn, heb ymdrechu nemmawr i arddangos eu 
syniadan eu hunain yn eu bucheddau; ac am yr un rhes- 
wm yr ydwyf yn credu nad yw ein moes-ddysgawdwyr 
presenol yn gofalu nemmawr am ddim heblaw yr enw ;— 
mae rhinwedd ei hunan wedi dyfod yn beth estronaidd a 
lled-chwith. 

Ond, nid oes un lle i betruso yn nghylch yr hyn a 
orchymynir i ni gan Grist Iesu, pa un a ydyw yn rheol an- 
ffaeledig i ni ai peidio. Mae pob gorchymyn am y ddy- 
ledswydd leiaf, mor sicr, ac arddangosiadol o natur y 
ddyledswydd hono a'r angenrheidrwydd am dani, a'r fwyaf 
pwysig, a'r cyfryw ag y mae y prawf egluraf iddynt oddi- 
wrth oleuni natur. Nid oes nac aneglurder na phleidgar- 
wch yn ei orchymynion a'i gyfarwyddiadau ef; maent yn 
gymmesur âg ufudd-dod cyffredinol.  Beiddiaf y dysged- 
iccaf o foes-athrawon y byd i roddi engrhaifft o unrhyw 
ddyledswydd foesol, na's profaf ei bod yn cael ei gofyn yn 
fwy eglur gan Grist yn yr Efengyl, a'u cymhwyso attom 
trwy gymhelliadau llawer grymmusach, na dim adnabydd- 
us iddynt hwy. Gan hyny, y mae yn ynfydrwydd cystal 
a drygioni i'r eithaf, ìi ddynion gymeryd arnynt ddysgu 

— dyledswyddau ufudd-dod gan eraill, yn hytrach na chan 
Grist, Prophwyd yr Eglwys! 

2. Dylem ystyried dull y ddysgeidiaeth hefyd o ran ei 
grym a'i heffeithioldeb, i'r perwyl yma. Ac yn ngwyneb 
hyu hefyd, nyni a allwn ofyn,“ Pwy sydd yn dysgu fel 
efe?” Yroedd y cyfryw odidowgrwydd yn eì weinidog- 
aeth bersonol ef pan oedd ar y ddacar, fel y llenwid ei 

holl wrandawwyrâ syndod. Am byny y dywedid, ei fod ef 
'“ yn dysgu fel un ac awdurdod ganddo, ac nid fel yr Ys- 
| grifenyddion;”—hwy a ryfeddent at y geiriau grasol a. 


344 Yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd 


ddeuent allan o'i enau ef; ac hyd yn nod y swyddogion a 
anfonasid i'w ddal ef, a ddeuent oddiyno wedi eu medd- 
iannu â syndod, gan ddywedyd, “ Ni lefarodd dyn erioed 
fel y dyn hwn.” _ Eto nid byn yw y peth sydd genyf mewn 
golwg; ond ei ddysgeidiaeth barhaus yn ei eglwys trwy 
ei air a'i Ysbryd. Mae yn rhoddi y fath rym ac effeithiol- 
rwydd iddo, fel y mae yn ei brofì ei hunan mai o Dduw y 
mae beunydd. I hyn y mae profiad a bucheddau Ìlawer- 
oedd yn dwyn tystiolaeth yn barhaus. Y maent yn tystio, 
a hwy a dystiant i dragywyddoldeb am rym ei air.i oleuo 
eu meddyliau, i ddarostwng eu chwantau, i adnewyddu eu 
calonnau, eu cynnorthwyo a'u cysuro yn eu profedigaethau 
a'u cyfyngderau, yn nghyd a'r cyffelyb efïeithiau o allu a 
gras. 

Pa fath yw y dull o ddysgu a arferir gan y moes-athraw 
mwyaf, a pha fath ydynt ei effeithiau? Geiriau denu, 
tegwch ymadrodd, wedi eu cyfansoddi yn faglau i'r serch- 
iadau, er hyfrydu y dychymyg, ydyw addurn a bywyd y 
fath yma o ddysgeidiaeth ; am ba achos, boddâad diflan- 
edig, penderfyniadau ansefydlog, ac ychydig ymdrechiad- 
au gweiniaid am ryw gyfnewidiad ar y fuchedd, yw ei 
heffeithiau gorau: ac mor dyner yw ei gweithrediad ar 
feddyliau dynion, fel y mae y pechaduriaid mwyaf ysgeler 
yn cael eu boddhau â hi, fel y maent yn cael hefyd yn 
mhregethau y rhai a weithredant yn yr un Ysbryd, ac oddi 
ar y cyffelyb egwyddorion. ; 

3. Gan mai y peth olaf i'w ystyried yn yrhai y dewiswn 
ein rhoddi ein hunain i'w dysgeidiaeth, yw eu hawdurdod; 
rhaidini adael hyny heb ychwaneg o ddadleuaeth i gyd- 
wybodau dynion i benderfynu pa un ai awdurdod Crist, 
Mab Duw, ynte yr eiddo rhyw rai eraill a fawrygir gan- 
ddynt, sydd uchaf ei bri yn eu golwg; a bydded iddynt 
wneuthur eu dewisiad yn rhydd, ac felly hwy a addefant 
yn ddiragrith pa beth a fyddant yn ei wneuthur. 

Yn drydydd,— Dyma un dyben mawr o awdurdod fren- 
inol Crist; canys fel y cyfryw y mae efe yn darostwng ein 


“- íi 4A Uc. 3 


yn cael ei brofi yn anfoniad Tesu Grist. 345 


gelynion, ac yn cadw ein heneidiau rhag dystryw. Ein 
gelynion yw y rhai a ymladdant yn erbyn diogelwch ein 
eyflwr ysbrydol;—ein chwantau, ein pechodau, a'n temta- 
siynau. Ond y mae ein Harglwydd Iesu Grist yn daros- 
twng y rhai hyn trwy eî awdurdod freninol, gan fywhau, a. 
chadarnhau egwyddorion ufudd-dod sanctaidd ynom trwy 
ei arlwyon o ras. Yn fyr, gellir crynhoi gwaith Crist fel 
brenin i'r penau canlynol :— Rhyddhau ei ddeiliaid :—Eu 
cadw yn ddiogel, gan waredu eu heneidiau rhag twyll a 
thrais :—Rhoddi llwyddiantiddynt, a chynnyddu eu golud: 
— Sefydlu tangnefedd dïogel iddynt:—Peri iddynt garu 
eu gilydd :— Rhoddi lle dwys i les a llwyddiant ei frenin- 
iaeth yn eu holl serchiadau :—Tragywyddol wobrwyo eu 
hufudd-dod. Ac y mae efe yn gwneuthur yr holl bethau 
hyn yn bennaf trwy weithredu gras a_ sancteiddrwydd 
ynddynt, fel y gellid dangos yn hawdd. _ Yr wyf yn medd- 
wl nad oes neb a amheua mai prif waith Orist tuag attom 
fel Pen a Brenin, yw ein gwneuthur a'n cadw yn sanctaidd. 
Gan hyny, nid ymdrôaf yn hwy gyda hyny. Ond y mae 
yn brïodol i ni geisio defnyddio yr ystyriaethau hyn er 
cadarnâad i'n dadl bresenol am yr angenrheidrwydd o 
saneteiddrwydd. 

Yn gyntaf.—Mae yn amlwg oddiyma mor ofer yw i 
ddynion feddwl fod iddynt hawl yn Nghrist, neu y bydd 
iddynt dderbyn unrbyw lesâad oddiwrtho ef, tra yn parhau 
mewn cyflwr ansanctaidd. Dyma y twyll mawr trwy yr 
hwn y mae Satan yn dystrywio y cyffredin o ddynolryw a 
broffesant y grefydd Gristionogol. Mae yr Efengyl yn 
arddangos ffordd bywyd ac iachawdwriaeth yn agored trwy 
Iesu Grist: ac fe addefir hyn mor bell gan y rhai a ym- 
gyfenwant yn Gristionogion, fel na's goddefant i unrhyw 
ffordd arall gael ei gosod yn gyfymrysonawl â hi; ; canys 
nid wyf yn son yma am bechaduriaid celyd, Mah, y rhai 

ni's gofalant am ddim sydd o'u blaen, ond am y cyfryw 
— ydynt yn meddu rhyw ddymuniad cyffredinol i ddïane rhag 


— damnedigaeth uffern, a chyrhaedd anfarwoldeb a gogon- 
z 


$46 Yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd 


iant: ac y maent yn proffesu eu bod yn gwneuthur hyn 
trwy Iesu Grist ; gan dybied fod y pethau gofynol i'r pêrwyl 
yma, a ofynir yn yr Efengyl, yn perthynu iddynt hwy cys- 
tal ag eraill, gan eu bod hwythau hefyd yn Gristionogion: 
ond nid ydynt yn ystwried fod rhyw ffyrdd a moddion 
arbenig, trwy ba rai y mae rhinwedd a lles yr hyn olla 
wnaeth Crist drosom ni yn cael ei gludo i eneidiau dynion; 
heb yr hyn nid oes i ni un gyfran ynddynt. Os dysgwyl- 
iwn gael ein hachub gan Grist, rhaid gwneyd hyny trwy 
yr hyn a wnaeth efe, ac y mae yn ei wneyd drosom ni fel 
Offeiriad, Proffwyd, a Brenin: ond aun o brif ddybenion ei 
holl waith yn y pethau hyn, yw ein saneteiddiad ni; ac 
oni's cynnyrchir hyn ynom, ni's gallwn gael llesâad tragy- 
wyddol trwy ei gyfrwngwriaeth ef. 

Oddiyma gwelwn gyflwr truenus torfeydd a'u galwant 
eu hunain yn Gristionogion; y rhai er byw mewn pechod, 
a obeithiant am achubiaeth trwy yr Efengyl. Canys, 
(1.) Y maent yn twyllo eu heneidiau eu hunain yn druenus, 
gan waeddi “ Heddwch, heddwcb, pan y mae dinystr di- 
symwth yn gorwedd wrth y drws.” Ac yn (2.) Maent yn 
bwrw y dïanrhydedd mwyaf a ellir ar Grist a'r Efengyl ;— 
canys am elynion amlwg Crist, y rhai a'i gwrthodant ef fel 
twyllwr, a'r Efengyl fel gwag chwedl, maent wedi eu con- 
demnio eisoes: ac ni's gall neb feddwl yn waeth am dano 
ef, nac am yr Efengyl ar gyfrif eu gwrthwynebiad hwy; 
ond am y rhai sydd yn proffesu eu bod yn addef y naill a'r 
llall, ac eto yn parhau i fyw mewn pechod, y maent yn 
ymdrechu i ddarlunio Crist fel “ gweinidog pechod ;” fel 
un a ddug oddefiad i ddynion i fyw yn eu pechodau, a'r 
Efengyl fel athrawiaeth penrhyddid a drygioni. Dyma 
beth a fwriodd anfri mawr ar Gristionogaeth, ac a fu yn 
attalfa fwyaf effeithiol i'w llwyddiant yn y byd. Y rhai 
hyn yw y rhai y cwynai yr apostol mor chwerw o'u her- 
w ydd, “ Canys y mae llawer yn rhodio, am y rhaì y dywed-; 
ais i chwi yn fynych, ac yr ydwyf yr awrhon hefyd dan 
wylo yn dywedyd, mai gelynion €roes Crist ydynt; diwedd 


yn cael eì brofi yn anfoniad Iesu Grist. 347 


y rhai yw dystryw, duw y rhai yw eu bol, a'u gogoniant 
yn eu cywilydd, y rhai sydd yn synied pethau daearol.” 
Phil. 3. 18,19. O! gynnifer y mae y nodweddiad yma yn 
gweddu iddynt y dyddiau hyn! A pha beth bynnag a 
feddyliont o honynt eu hunain, gelynion croes Crist ydynt ; 
ac y maent yn mathru dan eu traed “ waed y cyfammod.” 

Yn ail, Bydded crefyddwyr mwy manol, yn dra difrif- 
ddwys yn byn. Wedi i'r apostol sicrhau iachawdwriaeth 
ddïogel pob gwir gredadyn oddiwrth arfaeth amnnewidiol 
Duw, efe a chwanegai yn y fan, “ A phob un sydd yn enwi 
enw Crist, ymadawed oddiwrth annghyfiawnder.” 2 Tim. 
2. 19; gan roddi ar ddeall i ni yn eglur, na's gall neb heb 
sancteiddrwydd, heb ymadawiad trwyadl âg annghyfiawn- 
der, feddu un prawf o'i fod ef yn meddu hawl o'r cyflwr 
diogel hwnw. Yr ydych yn enwi enw Crist,—yn proffesu 
eich bod yn gyfrannogion o hono ef,-——yn dysgwyl iach- 
awdwriaeth drwyddo ef;—pa fodd yr ymwnewch chwi âg 
ef? Oddiwrth ba un o'i swyddau y dysgwyliwch chwi 
gaelllesââd? Ai oddiwrth ei swydd offeiriadol? A bur- 
odd ei waed ef eich cydwybodau chwi oddiwrth weithred- 
oedd meirwon, fel y gwasnaethech y Duw byw? A lan- 
hawyd ac a sancteiddiwyd chwi drwy ei waed ef? A 
_brynwyd chwi oddiwrth y byd, ac oddiwrth eich ofer ym- 
arweddiad ynddo, drwy ei oífeiriadaeth ef? Oni chanfydd- 
wch yr effeithiau hyn o'i waed tywalltedig ef, ni bydd ond 
ofer ìi chwi ddysgwyl cyfrannogi o'r effeithiau eraill, megis 
cymmod â Duw, maddeuant, cyfiawnâad, ac iachawdwr- 
iaeth. Pale bynnag y mae offeiriadaeth Crist yn effeithio 
mewn rhan, ymae hefyd yn effeithio yn gyfan-gwbl. Ni's 
caiff y sawl a ddiystyrant ei ffrwythau mewn sancteidd- 
rwydd, gyfrannogi yu y radd leiaf o'i firwythau mewn 
cyfiawnder. 

Ai oddiwrth ei swydd brophwydoliaethol y dysgwyli 
ymwared? Yna, a ddysgaist ti ganddo ef i “wadu an- 
nuwioldeb a chwantau bydol, a byw yn gyíiawn, yn sobr, 
ae yn dduwiol, yn y byd sydd yr awrhon?” A ddysgodd 


b go 
— i, 


848 Yr angenrheidrwydd am sancieiddrwydd 


efe chwi i fod yn ostyngedig, yn addfwyn, a dioddefgar? 
A ddysgodd efe chwi i fod yn onest yn eich holl ymdrin- 
iaethau â'ch cyd-ddynion? Uwchlaw y cwbl, a ddysgas- 
och chwi ganddo ef i buro eich calonau trwy ffydd, i ddar- 
ostwng eich chwantau ysbrydol a chnawdol, i ymestyn at 
gydffurfiad cyffredinol â'i ddelw ef? A ydych chwi yn 
cael fod ei athrawiaeth ef yn effeithiol i'r dybenion yma; 
ac a yw eich calonnau megis wedi eu bwrw i'w ffurf hi? 
Os yw felly, y mae dy hawl yn mendithion ei swydd bro- 
phwydoliaethol wedi ei sicrhau i ti:—ond, os dywedi dy 
fod wedi clywed ci lais yn ei air yn y darlleniad a'r preg- 
ethiad o honaw, dy fod wedi dysgu llawer o ddirgeledig- 
DN edi cyrhaedd llawer o oleuni a gwybodaeth, fel 
g y gelli siarad am athrawiaethau, a_ chyflawni llawer o 
adei ddau,—ond na's gelli ddywedyd fod yr effeithiau 
rhag-ddywededig yn cael eu gweithredu ynot trwy ei air 
a'i Ysbryd, nid yw ond ofer i ti ddysgwyl meddu hawl 
ynddo ef fel Cyfryngwr, nac unrhyw lesâad oddiwrth 
hyny. 
Ai â swydd Freninol Crist yr ymwnei? Byddai yn dda 
i ti ymofyn pa fodd y mae efe yn rheoli ynot ac arnat ti. 
A ddarostyngodd efe dy chwantau, y gelynion hyny i'w 
freniniaeth, sydd yn rhyfela yn erbyn dy enaid? _ A nerth- 
odd efe dì â'i ras i bob ufudd-dod sanctaidd? Ac a roddaist 
di dy hunan i fynu i'th lywodraethu trwy ei air a'i Ysbryd, 
i ufuddhau iddo yn mhob peth, ac i ymddiried dy holl ach- 
osion tymhorol a thragywyddol i'w ofal, ei ffyddlondeb, a'i 
allu ef? Os yw felly, y mae genyt le i lawenychu, fel un 
sydd yn meddu cyfïannogaeth sicr yn mhethau gwynfyd- 
edig ei freniniaeth ef:—ond os yw dy chwantau gwrthryf- 
elgar eto yn cael eu rhwysg ynot; os ydwyt yn parhau i 
gyflawni chwantau y meddwl a'r cnawd; os ydwyt yn 
rhodio yn ol helynt y byd hwn, ac nid fel deiliad ufudd o'i 
freniniaeth ef, “yr hon nid yw o'r byd hwn,”—na thwylla 
dy hunan,—ni lesâ Crist ddim i ti! 
Dyma swm ein bymresymiad:—Onid yw yr Arglwydd 


yn cael ei brofi yn anfoniad Iesu Grist. 349 


Crist yn gweithredu er ein llesâad un ffordd heblaw yn a 
thrwy ei swyddau bendigedig o Offeiriad, Prophwyd, a 
Brenin; ac os effaith union-gyrchol gras Crist yn gweith- 
redu tuag attom yn yr holl swyddau hyn yw ein sancteidd- 
iad,—nid oes gan y rhai nad yw yr effaith yma wedi ei 
gynnyrchu ynddynt, un llei addaw iddynt eu hunain ran 
yn Nghrist, na'r llesion deilliedig trwy ei gyfryngaeth ef. 
Canys y mae gwaith dynion yn enwi enw Crist, yn proff- 
esu eu bod yn dysgwyl am iachawdwriaeth drwyddo ef:— 
tra ar yr un pryd y maent yn fydol, yn feilchion, yn uchel- 
frydig, yn genfigenus, yn ddialgar, yn cashau dynion da, 
yn gybyddlyd, yn byw mewn amryfal chwantau a phleser- 
au pechadurus, yn waraâwydd i Gristionogaeth, ac yn sier 
o fod yn ddinystriol i'w heneidiau hwythau eu hunain. 


PN. aV 


Yr angenrheidrwydd am sancteiddriwydd yn cael ei 
brofi oddiwrth ein cyflwr ni yn y byd hwn. 


Dadl arall er profi yr angenrheidrwydd am sancteidd- 
rwydd, a ellir ei gyfodi oddiwrthym ni ein hunain, a'n cyf- 
lwr presenol; canys trwy hyn yn unig yr iacheir anhwyl- 
derau niweidiol ein meddyliau. Myfi a brofais yn ddigon 
helaeth o'r blaen fod ein natur wedi ymlygru yn drwyadl 
trwy bechod, ac nid ydwyf yn awr yn myned i'w ystyried 

' fel ymae yn ein hanalluogi i fyw i Dduw, nac ychwaith 
yn ei berthynas â chosbedigaeth ddyfodol; ond amcanaf 
sylwi ar y trueni presenol a achlysurir trwyddo: canys tra 
fyddo meddwl dyn wedi ei feddiannu â thywyllwch, yn- 
fydrwydd, ac anwadalwch ;—yr ewyllys dan awdurdod 
marwolaeth ysbrydol, yn gyndyn ac anhyblyg; a'r holl 
serchiadau yn gnawdol a hunanol ;—yr holl enaid yn cael 
ei hyrddio oddiwrth Dduw, ac felly allan o'i ffordd, yn cael 
ei lanw yn barhaus â dyryswch ac âg annhrefn. Nid yw 
yn annhebyg i'r darluniad a ddyru Job o'r bedd, “Tir 
tywyllwch fel y fagddu, a chysgod angau, heb drefn; 


b. 


260 Yr angenrheidrwydd am sancteiddrwydd 


He mae y goleuni fel y tywyllwch.” _ Pan ymroddes Sol- 
omon i gael allan achosion o'r holl wagedd a'r gorthrymder 
ysbryd sydd yn y byd, dyma swm yr hyn a gafodd efe 
allan; “Wneuthur o Ddaw ddyn yn uniawn, ond hwy a 
ehwiliasant allan lawer o ddychymygion ;” hyny yw, hwy 
a'u bwriasant eu hunain i faglau a_ chyfeiliornadau yn an- 
eirif.. Yr hyn sydd bechod yn ei euogrwydd, sydd gosbed- 
igaeth yn ei awdurdod; ïe, a'r fwyaf y gall dynion fod yn 
ddarostyngedig iddi yn y byd hwn. Felly y mae Duw am 
euogrwydd rhai pechodau yn rhoddi dynion yn gosbawl 
i awdurdod pechodau eraill ;—ac nid oes gaethiwed 
truenusach na bod dan awdurdod pechod. Mae hyn yn 
profi llwgr gwreiddiol ein natur; mae yr holl enaid wedi 
ei lanw â thywyllwch ac annhrefn, a'i ddwyn dan awdur- 
dod amrywiol chwantau a nwydau, gan gaethiwo y medd- 
wl a'r ewyllys dan eu dylanwad, yn y caethwasanaeth 
ffieiddiaf. Can gynted ac y dechreuo y meddwl weithredu 
yn ol y gweddillion bychain o oleuni ynddo, fe'i hattelir 
yn y fan gan chwantau afrêolaidd, a nwydau ffymig, y 
rhai a dywyllant eì gyfarwyddiadau, ac a roddant daw ar 
ei orchymynion. Ac o herwydd hyn y mae yr holl enaid 
yn cael ei lanw âg ymrysoniadau llymion. Gwagedd, 
ynfydrwydd, anwadalwch, syniadau cnawdol, dymuniadau 
afreolaidd, a nwydau aflonydd, ydynt yn EU yn eìn 
natur lygredig. 

Mor drylawn yw y byd o annhrefn, gormes, crib-ddeil- 
iaeth, aflendid, a'r cyffelyb anhwylderau ofnadwy! Ond 
och! nid ydynt namyn cynddrych anmherffaith o'r drygau 
ydynt yn meddyliau dynion anianol; canys fel y mae 
ycwbl yn dyfod o'r galon, felly nid esgorwyd mewn 
gweithrediad ar y filfed ran o'r hyn a ymddygwyd yno 
mewn dychymyg ac amcan. Mae annuwiolion “fel y môr 
yn dygyfor, heb allu bod yn llonydd, yr hwn y mae ei 
ddyfroedd yn bwrw allan dom allaid.” Mae y galon ar : 
waith yn barhaus, yn ddiorphwys yn ei dychmygion, fel 
dyfroedd y môr pan fyddo yn ystormus; ac y maent oll 
“ yn unig yn ddrygionus bob amser,” yn bwrw allan dom 


“a , " ôa J 


yn cael eì brofi oddiwrth ein cyflwr, &c. 351 


allaid. Ac nid yw y rhai y gellid tybied eu bod yn meddu 
manteision a chyfleusdra gwell nac eraill i borthi eu chwant- 
au, namyn cynnyddu eu haflonyddwch eu hunain ; canys 
fel y mae y pethau hyn yn ddrwg ynddynt eu hunain, y 
maent hefyd yn gospawl i'r rhai y maent yn. llywodraethu 
ynddynt; a phe gellid agor eu mynwesau, gellid canfod 
wrth y terfysg a'r dychryn y maent yn byw ynddo, eu bod 
ar gyffiniau Uffern. 

Am hyn y mae oes dyn yn llawn o drallod, siomedigaeth, 
gorthrymder ysbryd, ac anfoddlonrwydd di ball, yr hyn a 
ganfyddodd rhai o'r paganiaid callaf, ac am yr hyn y cwyn- 
ent, gan geisio ymwared, ond yn llwyr ofer. Mae yr holl 
bethau hyn yn deillio oddiar lygredizaeth ein natur ni; as 
oni's gwaredir oddiwrthynt, y maent yn sicr o ddiweddu 
mewn trueni tragywyddol: ac mor wir a hyny y maent yn 
dra gofidus yn bresenol... Mae gwir heddwch a thawelwch 
meddwl yn ddieithriaid i'r cyfryw eneidiau. Och! pa beth 
yw y llesion a'r pleserau darfodedig a ellir gael o'r byd 
presenol! Mor analluog yw y meddwli gael gorphwysdra 
ynddynt! Maent yn diflasu yn y mwynâado honynt: yr 
byn nid yw namyn ychwanegu gwagedd presenol, ac arlwy 
erbyn blinder dyfodol. Gan hyny, nid oes foddi ni ym- 
gymeryd â gorchwyl mwy pwysig yn y byd hwn, nac ym- 
ofyn pa fodd y gellir cael iachâad o'r anhwyldeb yma. 
Gellir gweled fy amcan yn y sylwadau canlynol. 

' ll. Mae yn wir fod rhai dynion o dymher naturiol fwy 
tawel nac eraill; nid ydynt yn cwympo i'r unrhyw rysedd 
o bechodau allanol ac eraill; ac nid yw eu meddyliau yn 
ddarostyngedig i'r unrhyw nwydau cyffrous a'r rhan fwyaf 
o'u cyd-ddynion. Mae y rhai hyn mewn cydmariaeth yn 
dangnefeddus, a defnyddiol i'w perthynasau ac eraill; ond 
eto y mae eu meddyliau a'u calonau yn llawn o dywyllwch 
ac annhrefn ; canys felly mae gyda phawb wrth natur, fel 
y profasom, a pha leiaf cyffrôns y tonnau ar y wyneb yn 
aml, mwyaf y dom a'r llaid a feddant yn y gwaelod yn 
fynych, 


” ge? n> “ 
352 Yr angenrheidrwydd am Sancteiddrwydd 


2. Mae addysg, argyhoeddiadau, cystuddiau, gobaith am 
ennill cyfiawnder o'r eiddynt eu hunain, cariad at enw 
da, cymdeithas â dynion da, penderfyniadau er ymgyr- 
haedd at ryw lesion tymhorol, yn nghydag amryw achlys- 
uron cyffelyb, ydynt yn attalfeydd cryfion ar weithrediadau 
dychymygion drygionus dynion yn aml; a dichon y fuch- 
edd allanol, gael ei chyfnewid iraddau mawrion trwydd- 
ynt. 

9. Er pob peth aall gael ei effeithio trwy y moddion 
hyn, mae y drwg heb ei iachâu, a'r enaideto yn aros yn ei 
anhwylderau a'i ddyryswch tufewnol; canys yr oedd ein 
hiawndrefn cyntefig yn gynnwysedig yn nhueddfryd ein 
meddyliau, GAD a serchiadau, i weithrediad rheol- 
aidd tuag at Dduw, fel eu dyben a'u gwobrwy. Tray 
parhâodd dyn mewn iawn drefn tuag at Dduw, ni's gallas- 
ai fod yn amgenach ynddo ei hunan; ond, gan ein bod 
trwy bechod wedi cwympo oddiwrth Dduw, a cholli ein 
cydffurfiad ag ef, nyni a. gwympasom i'r holl annhrefn a'r 
dyryswch a ddarluniwyd o'r blaen. Gan hyny, 

4. Yr unig feddygyniaeth o'r cyflwr hwn, sydd trwy 
sancteiddrwy dd, trwy adnewyddu delw Duw ymor Trwy 
hyn yr adferir ein heneidi iu mewn rhyw fesur i'w hunion- 
deb dechreuol; ac heb hyn, ofer fydd pob ymgais am hedd- 
wch tufewnol, ac iawn drefn y serchiadau,—Yr enaid 
sanctaidd, y meddwl puredig yn unig sydd wedi ei ddwyn 
dan ddylanwad tueddfryd rêolaidd tuag at fwynâad o 
Dduw; ac am hyny, y mae dadl gymhwys, a chymhelliad 
cryf i sancteiddrwydd, yn deillio oddiar hyn, ì bawb nad 
ydynt yn caru pechod a dystryw. 

Ond, efallai y gwrthddadleuir yn erbyn hyn, eîn bod yn 
addef fod cweddilliou o annhrefn pechadurus mewn dynion 
San beiddi tha ; bod hyny yn achlysuro ymrysoniadau 
mawrion, ïe, eu bod yn gweithio mor rymmus nes eu gwn- 
euthur yn gaethion i ddeddfpechod : gan hyny,nad yw yn 
ymddangos fod y sancteiddrwydd yma yn gwella anhwyl- 
derau pechadurus ein meddyliau fel yr honwn. Ar y llaw 


yn cael eì brofi oddiwrth ein cyflwr ni, &c. 355 


arall, y mae dynion, am y rhai y tybir eu bod hyd yma yn 
amddifaid o'r gras adnewyddol yma, yn ymddangos fel pe 
meddent fwy o dawelwch meddwl, a thangnefedd tufewn- 
ol; nid ydynt yn cwyno gan unrhyw ymrysonfa dufewnol; 
ac y maent yn cael y fath foddhad yn eu chwantau a'u 
pleserau, ag sydd yn eu cysuro yn erbyn trallodion y 
fuchedd hon. 

Attzb. 1. Am yr heddwch a'r trefnusrwydd yr hona dyn- 
ion ansanctaidd eu bod yn feddiannol arno, nid yw yn am- 
genach nac sydd yn uffern, a theyrnas y tywyllwch. Nid 
yw Satan wedi ymranu ynei erbyn ei hunan, ac nid oes y 
fath annhrefn yn ei freniniaeth ef ag a'i dystrywia; oud y 
mae yn cydsefyll yn yr un dyben cyffredin sydd gan bawb 
ynddi, sef gwrthwynebu Duw a'r hyn oll sydd dda. Gall 
y cyfryw heddwch fod mewn meddwl ansaneteiddiedig: 
gan nad oes ynddo unrhyw egwyddor weithgar dros Dduw, 
mae y cwbl yn gweithio yr un ffordd, a'r un cyfeiryd i'w 
holl ffrydiau terfysglyd :—Nid oes yno un heddwch, ond yr 
heddwch drwg hwnw, drwy ba un y mae Satan, y “ cryf 
arfog,” yn cadw ci eiddo, hyd oni ddelo un cryfach nac ef 
arno, a'i rwymo ef; ac os tybia neb fod y dangnefedd a'r 
drefn hono yn ddigonol iddo ef, trwy yr hyn y byddo ei 
feddwl yn ei holl alluoedd yn gweithredu yn unffurf yn er- 
byn Duw, neu dros bechod a'r byd, heb un gwrthdarawiad, 
yna efe a genfydd gymmaint o hyny yn uffern pan ddelo 

. efe yno. 

2. Mae gwahaniaeth rhwng aflywodraeth a gwrthryfel. 
—Lle byddo aflywodraeth mewn gwlad, y mae pob llyw- 
odraeth wedi ei dirymu, a phob peth wedi ei ollwng i'r an- 
nhrefn eithaf: ond lle byddo y llywodraeth yn rymmus, fe 
ddichon fod gwrthryfelau yn aflonyddu rhyw barthau, eto 
heb fod yr holl wladwriaeth yn cael ei thaflu i annhrefn 
trwy hyny. Felly y mae gydag enaid sancteiddâol; gall 
fod gwrthryfel ynddo, ond nid annhrefn aflywodraethol. 
Mae gras yn cadw y llywodraeth yn y galon, fel y mae 
heddwch yn perthynu i holl gyflwr y dyn, er fod chwantau 


J 


354 Yr angenrheidrwydd am Sancteiddrwydd 


a llygredigaethau yn gwrthryfela yn ei erbyn; ond am y 
rhai ansanctaidd, er nad. oes yno wrthryfel, nid oes yno 
ddim ilywodraeth a threfn, a pha mor foddhaol bynnag a 
all cyflwr fel hyn fod gan ddynion dros dymhor, eto nid 
yw yn ddim amgenach nae annhrefn perffaith, gan mai 
gwrthdarawiad parhaus i Dduw ydyw. 

9. Mae enaid y credadyn yn cael y fath foddŵad yn yr 
ymrysonfa yma, fel nad yw ei heddwch yn cael ei aflon- 
yddu yn gyffredin, nac un amser yn cael ei dorri yn hollol 
trwyddo. Mae y cyfryw un yn gwybod fod pechod yn el- 
yn iddo; ac yn adnabyddus o'r cynnorthwyon ydynt wedi 
eu parottoi iddo yn erbyn ei dwyll; a chan ystyried natur 
a dyben yr ymrysonfa hon, y mae yn fuddlawn arni.  Iê, 
nid yw y caledi mwyaf y gall pechod ddarostwng credad- 
yn iddo, namyn peri iddo ymarfer y grasusau hyny, yn y 
rhai y mae efe yn cael mwyaf foddâad; megis ymostyng- 
iad, hunan ffieiddiad, a thaer weddiau am waredigaeth. Ac 
er y gall y pethau hyn ymddangos yn ofidus, eto gan fod 
grasusau yr Ysbryd yn cael eu dwyn i weithrediad yn- 
ddynt, y maent mor gyfaddasedig i natur y creadur newydd, 
fel y mae yn cael dirgel foddâad ynddynt oll; ond am y 
trallodau y mae eraill yn eu cyfarfod ar gyfrif pechod, 
maent yn deillio yn unig oddiaradfyfyrdodau chwerwon eu 
cydwybodau, y rhai ydynt yn rhag nodau sicr o drueni 
tragywyddol. 

4. Mae y dyn sanctaidd wedi cael sicrâad y bydd iddo 
eflwyddo yn yr ymrysonfa yma, yr hyn sydd yn cadw 
trefn a thangnefedd dedwydd yn ei enaid. Tybier fod yr 
ymrysonfa yn erbyn rhyw chwant neillduol, neu demtasiwn 
arbenig meddwn sicrwydd na phallwn a cbyrhaedd llwydd- 
iant trwyadl, ond dyfal barhau yn yr arferiad o'r moddion 
appwyntiedig; ac am lwyddiant cyffredinol yn yr holl ach- 
os,sef na bydd i bechod lwyr ddilêu delw Duw ynom, na 
dystrywio ein heneidiau yn y diwedd, y mae ffyddlondeb 
cyfammodol Duw genym yn sicrad am hyny. Gan hyny, 
er y gwrthwynebiad yma, y mae tangnefedd a threfn yn 


>a 


Aa y , . 
-* h. “ y Mm wr 


yn cael ei brofi oddiwrth ein cyflwr ni, $c. 355 


cael ei gadw yn yr enaid sancteiddiedig 


g, trwy rym sanct- 
eiddrwydd. 


Ond, fe wrthddadleuir yn mhellach, fod llawer o broffes- 
wyr, y thai a ymhonant i radd uchel o sancteiddrwydd, eto 
yn anniddig, afrywiog, ac aflonydd eu meddyliau, yn mysg 
eu perthynasau, ac yn byd; ïe, y mae llawer o annhrefn 
i'w ganfod ynddynt;—gan hyny, pa le y mae y rhagoriaeth 
honedig, a ddylai wneyd sancteiddrwydd mor anhebgorol i 
ni? 

Atteb. Os oes y cyfryw, mwyaf cywilydd iddynthwy; a 
rhaid iddynt ddwyn eu barnedigaeth eu hunain: canys y 
mae y pethau hyn yn llwyr wrthwyneb i waith sancteidd- 
rwydd,a ffrwythau yr Ysbryd. Ac am hyny sylwaf, 
(l.) Fodllawer a gyfrifir yn sanctaidd heb fod felly. Er 
na's mynwn farnu yr un dyn yn neillduol, eto byddai yn 
well genyf farnu am unrhyw ddyn, nad oes gras ganddo, 
na barnu nad yw gras yn cyfnewid ein hanian, ac yn ad- 
newyddu delw Duw ynom. (2.) E ddichon fod llawer o 
rai ydynt yn sanctaidd mewn gwirionedd, dan yr anfantais 
ddwbl, yn gyntaf, o fod dan y cyfryw amgylchiadau ag adŷn 
allan eu gwendidau naturiol yn aml, ac yna i'w mwyhau 
yn ngolwg y rhai y bydd a wnelont â hwy, megis yr oedd 
yn achos Dafydd ei holl ddyddiau, a Hannah. _ Pell fydd- 
wyf o gefnogi anhwylderau pechadurus neb; eto nid wyf 
yn ammeu nad yw gwendidau llaweroedd yn eael eu dar- 
lunio oddiar genfigen, a chasineb at broffes, mewn modd 
annhêg yn aml. (3.) Pa le bynnag y mae hâd gras a 
sancteiddrwydd, y mae yr holl anhwylderau pechadurus 
hyn yn dechreu cael eu meddyginiaethu; ac yr ydwyf yn 
gwasgu yrangenrheidrwydd am sancteiddrwydd, hyny yw, 
am gynydd mewn sancteiddrwydd, fel y dyger y gwaith 
yma yn mlaen i berffeithrwydd; ac megys y dywedir am 
ryw dwyllwr crwydredig, yr hwn a gymerai arno ddarlunio 
bucheddau dynion, a barnu eu moesau wrth eu hwyneb- 
pryd, iddo ddywedyd am Socrates pan y'i canfu, mai dyn 
ysgeler a tbrythyll ydoedd ; y bobl, i'r rhai yr oedd ymar- 

* 


356 Yr angenrheidrwydd am Sancteiddrwydd 


weddiad sobr a rhinweddol yr athronydd yn hysbys, a 
wawdient ei ffolineb; ond Socrates a'i hesgusodai, gan 
ddywedyd mai y cyfryw a fuasai efe, oni buasai iddo 
ffrwyno ei natur trw;> pbilosophi; pa faint mwy priodol y 
gellir dywedyd am laweroedd, na buasent yn enwog am 
ddim ond anhwylderau gofidus meddwl, oni buasai igw hen- 
eidiau gael eu hunioni trwy rym gras a sancteiddrwydd! 

Gwelaf nad oes derfyn ar y rhesymau ydynt yn ymgyn- 
nyg i'r perwyl yma; gan hyny, myfi a adawaf lawer o rai 
tra phwysig o'r neilldu, ac a derfynaf y traethawd hwn âg 
un na's gellir ei gadael allan. 

Yn ein sancteiddrwydd mae y rhan fwyaf o'r deyrnged 
hono o ogoniant ac anrhydedd y mae yr Arglwydd Iesu 
Grist yn ei ofyn ac yn ei ddysgwyl oddiwrth ei ddysgybl- 
ion yn y byd hwn yn gynnwysedig. Mae yn ddiddadl ei 
fod ef yn gofyn hyn genym ni, er fod y rhan fwyaf o'r rhai 
a elwir yn Gristionogion yn byw felpena byddai ganddynt 
un amcan arall ond bwrw gwaradwydd arno ef a'i athraw - 
iaeth; ond os ydym ni yn ddysgyblion iddo ef yn wir, efe 
a'n prynodd ni er gwerth; ac nid ydym eiddom ein hunain, 
ond yr eiddo ef; a hyny i'w ogoneddu ef mewn enaid a 
chorff, am eu bod yn eiddo ef. Ein hymofyniad a ddylai 
fod, Pa fodd y gwnawn ni hyny? a pha beth a gais efe 
genym i'r perwyl hyny? 

Yn awr, swm y cwbl yw, bod i ni fyw yn sanctaidd iddo 
ef, a dyoddef yn amyneddgar drosto ef. Y mae efe yn 
dysgwyl y cyntaf hob amser, ac yn mhob peth; a'r olaf, ar 
achlysuron arbenig. Lle y telir y deyrnged hon o ogon- 
iant iddo ef, nid yw efe yn edifarhau am ei bwrcas, na'r 
pris annhraethol a dalodd efe drosom ni; ïe, y mae efe yn 
dywedyd, “ Y llinynau a syrthiodd i mi mewn lleoedd hyf- 
ryd, y maei mi etifeddiaeth deg.” Yn mysg llawer o 
bethau eraill,ni cbrybwyllwn yn bresenol ond un ffordd 
trwy yr hon y gogoneddwn Grist; a thrwy yr un sylw fe 
welir mor ddirfawr yr ydym yn ei ddiwnsdn ef, — 
yn fyr o hyny. 

Trwy ddyfodiad yr Arglwydd, Iesu i'r byd, he a gyf: 


yn cael eì brofi oddiwrth ein cyflwr ni, &c. 35? 


lawnodd waith mawr yn ein mysg, yr hyn a ellir ei drefnu 
dan dri phen;—(1.) Y fuchedd a arweddodd,—(2.) Yr ath- 
rawiaeth a ddysgodd,—ae yn (93.) Yr angau a ddyoddefodd 
efe. Bu yn wastad, ac y mae yn bresenol, ddadl fawr yn 
nghylch y pethau byn. Bu rhai yn ddi gelu, yn beio ei 
Juchedd fel yn ansanctaidd, ei athrawiaeth fel ffolineb, a'i 
angau fel peth a haeddasai yn gyfiawn; a'r cyfryw oedd 
golygiad y byd paganaidd, a'r Iuddewon annghrediniol am 
dano ef.—Mae eraill yn cymeradwyo y pethau hyn, can 
gymeryd arnynt gredu yr hyn a ddysgir yn yr Efengyl am 
danynt; ond mewn gweithred a gwirionedd yn gwadu y 
grym a'r effeithiolrwydd a_ briodolir iddynt, a_heb yr hyn 
nid ydynt o ddim gwerth; yr hyn yw dull efengylwyr 
cnawdol, a phob addolwyr eilun-addolgar, ofergoelus yn 
mysg Cristionogion.—Yn wrthwynebi hyn, y mae yr Ar- 
glwydd Iesu yn galw ar bob gwir ddysgybl i'w ogoneddu 
ef, trwy dystiolaethu i'r byd ac yn ei erbyn, fod ei fuchedd 
yn sancteiddiaf, ei athrawiaeth yn efengyleiddiaf a phuraf, 
a'i angau yn fwyaf effeithiol a gwerthfawr. Eithr ni's 
gwneir byn oll trwy unrhyw ffordd heblaw trwy ufuddhau 
iddo ef mewn sancteiddrwydd, yr hyn sydd yn weledig a 
ffrwythlawn. 

(1.) Nyni a ddylem broffesu mai ymarweddiad Crist yw 
ein siampl ni. Ni ddichon un dyn gymeryd arno yr enw 
sanctaidd C»istion, nad yw trwy hyny yn arwyddo yn gyn- 
taf oll, ei fod yn cymeryd buchedd Crist yn siampli'w dilyn. 
Gan byny, pa fodd y gallwn ni roddi teyrnged o anrhyd- 
edd iddo ef yn hyn? Pa fodd y gallwn ni ddwyn tystiol- 
aeth i sancteiddrwydd ei fuchedd ef yn erbyn cableddau y 
byd? a ellir gwneuthur hyn ryw ffordd heblaw trwy sanct- 
eiddrwydd calon a buchedd, trwy gydffurfiad â Duw ŷn 
ein heneidiau, a byw iddo ef mewn ufudd-dod ffrwyth- 
Jawn? A ddichon dynion ddyfeisio llwybr mwy effeithiol 
i'w waradwyddo ef na thrwy fyw mewn pechod, (rwy 10ì 
uwch bri ar y byd a'r pethau presenol nac ar dragywydd- 
oldeb, ac eto proffesu mai ymarweddiad Crist yw eu bes- 


i U 
“ * 
: ia « 


358 Yr angenrheidrwydd am Sancteiddrwydd 


ampl? Onid ydys trwy hyn yn dwyn tystiolaeth gyd a'r 
byd yn ei erbyn ef, mai ansanctaidd yn wir oedd ei ymar- 
weddiad ef? Mae yn llawn bryd i'r cyfryw rai, ymwrthod 
â'r enw o Gristionogion, neu â'r fuchedd o bechod. Gan 
hyny, mewn cydffurfiad ag ef yn unig, yn y sancteidd- 
rwydd yr ydym yn ymestyn atto, y gallwn ni roddi un- 
rhyw ogoniant iddo ef ar gyfrif. bod ei ymarweddiad ef yn 
siampl i ni. 

(2.) Ni's gallwn roddi dim gogoniant iddo ef, oddieithr 
ein bod yn dwyn tystiolaeth i'w athrawiaeth ef,—yr hon 
sydd sanctaidd a nefol; ac nid. oes un ffordd i wneyd hyn, 
ond trwy ufudd-dod sanctaidd, yn arddangos ei natur, ei 
dyben, a'i defnyddioldeb: ac yn wir, y mae gwahaniaeth 
trwyadl rhwng ufudd-dod sanctaidd credinwyr, a dim ein 
cyfeirir atto trwy egwyddorion a goleuni natur. Y mae 
yn ysbrydol, a nefol, wedi ei lanw âg egwyddorion a 
gweithrediadau o'r unrhyw â'r rhai y cynhelir ein cym- 
mundeb â Duw mewn gogoniant. tragywyddol trwyddynt. 
Ac er fod bywyd sancteiddrwydd efengylaidd wedi ei gudd- 
io oddiwrth lygaid y byd yn ei egwyddor a'i brif weithred- 
iadau, eto y mae y fath ffrwythau gweledig o honaw bob 
amser ag sydd yn ddigonol i'w hargyhoeddi bod ei reol, yr 
hon yw athrawiaeth Crist yn unig, yn sanctaidd, doeth, a 
nefol !—ac fe ennillwyd torfeydd yn mhob rhyw oes i uf- 
uddhau i'r efengyl, trwy ymarweddiad sanctaidd, ffrwyth- 
lawn, a defnyddiol y rhai a amlygasant awdurdod a phur- 
deb ei athrawiaeth yn y modd yma. 

(3.) Mae grym ac effeithioldeb angau Crist yn ofynol 
heblaw i ddybenion eraill, “i'n puro ni oddiwrth bob an- 
wiredd,” ac “i buro ein cydwybodau oddiwrth weithred- 
oedd meirw i wasanaethu y Duw byw.” Mae yn wir fod y 
byd yn ymgyfodi i'r fath radd o falchder ac atheistiaeth 
weithiau, fel y dirmyga bob ymddangosiad o burdeb; ond 
y gwirionedd yw, oni's glanheir ni oddiwrth ein pechodau 
yn ngwaed Crist,—oni's purir ni oddiwrth bob anwiredd. 
trwyddo ef, yr ydym yn ffieidd-dra i Dduw, ae ni's bydd- 


yn cael eì brofi oddiwrth ein cyflwr ni, ŷc.. 359 


wn namyn gwrthddrychau ei ddigofaint efam byth! Ond 
nid yw yr Arglwydd Crist yn gofyn dim mwy yn hyn gan 
eì ddysgyblion, na phroffesu bod ei waed ef yn eu glanhau 
oddiwrth bob pechod, a phrofi y gwirionedd o hyny trwy y 
moddion a drefnodd yr efengyl i'r perwyl hwnw.  Oni's 
derbynir eu tystiolaeth yn hyn, os €u diystyru a wncir gan 
y byd, ac felly na byddo dim gogoniant amlwg yn deillio 
iddo ef yn hyn yn bresenol; eto y mae efe yn ymfoddloni 
yn hyn, gan wybod fod y dydd yn dyfod, pan y geilw efe 
y pethau byn drosodd drachefn, pan fydd y gwrthodiad o'r 
dystiolaeth hon yn trymhau collfarn y byd annghrediniol. 
Yr ydwyf yn meddwl fod prawf y ddadl olaf hon yn 
ddigon egluri bawb. Hyn ydyw yn fyr: Heb y sancteidd- 
rwydd a ofynir yn yr efengyl, nid ydym yn rhoddi dim o'r 
gogoniant hwnw i Grist y mae efe yn ei ofyn yn anheb- 
gorol genym: ac os bydd dynion mor ffol a dysgwyl cyf- 
rannogi o fendithion ei gyfryngaeth ef, tra y maent yn gom- 
medd rhoddi iddo ef unrhyw deyrnged o ogoniant am yr 
hyn oll a wnaeth efe erddynt,—nyni a allwn gwynfan am 
eu ffolineb, ond ni's gallwn luddias eu dystryw. Y mae 
efe yn ein gwaredu. ni yn rhad trwy ei ras, ond y mae efe 
yn gofyn i ni gydnabod byny trwy briodoli y gogoniant 
dyledus iddo am y gwaith; ac na feddylied neb y gwneir 
hyny trwy eiriau yn unig, ond fo'i gwneir trwy ddylan- 
wad ymarweddiad sanctaidd, yn datgan moliant yr hwn a'n 
. galwodd o dywyllwch i'w ryfeddol oleuni ef. Iê, ac ych- 
waneg; od oes neb yn proífesu ei fod yn ddysgybl i Grist, 
ei fod yn dilyn esampl ei ymarweddiad ef, ei fod yn ufudd- 
hau i'w athrawiaeth, ac yn gosod allan effeithiolrwydd ei 
farwolaeth ef, ac eto yn parhau mewn buchedd ansanctaidd ; 
y mae y cyíryw yn fradwr twyllodrus iddo ef, ac yn 
rhoddi ei dystiolaeth ar du y byd yn ei erbyn ef; ac yn wir, 
bucheddau ysgeler Cristionogion proffesedig addug aih- 
rawiaeth a pherson C>isti waradwydd: ac mi a gynghor- 
wn bawb a ddarllenant neu a glywant y pethau hyn,i 
astudio yr efengyl yn ddyfal, fel y caffont brawf oddiyno 


b: 


w^ 


960. Yr angenrheidrwydd am Sancteiddrwydd, ye. 


o allu, gwirionedd, a gogoniant Orist a'i ffyrdd; eanys 
prin y bydd i'r sawl a gymero ymarweddiad dynion yn ar- 
weinydd, benderfynu pa un addewisa, ai bod yn Bagan, yn 
Fahometan, neu ynte yn Gristion; ac a feiddia y cyfryw 
rai, yn herwydd pa rai y mae enw Crist yn cael ei ddian- 
rhydeddu beunydd, ddysgwyl llesâad trwyddo ef, neu dru- 
garedd oddiwrtho ef? A feddylia dynion eto fyw mewn 
pechôd, a mwynhau bywyd a gogoniant trwy Grist? Pwy 
a ddichon alaru digon uwch ben effeithiau ofnadwy y fath 
wallgofrwydd arswydlawn! Mae Duw yn ein dysgu ni 
oll i ystyried yn ddifrifol fod holl ogoniant ae anrbydedd 
Iesu Grist yn y byd hwn, cân belled ag y perthyna i ni, 
yn ymddibynu ar ein sancteiddrwydd, ac nid ar ddim arall 
ydym, a feddwn, neu a allwn. Gan hyny, od oes genym 
ddim cariad atto ef, unrbyw wreichionen o ddiolchgarwch 
am ei ras annhraethol, ei ymostyngiad, a'i ddyoddefiadau, 
yn nghyd a'r ffrwythau tragywyddol o honynt;—unrhyw 
awydd am iddo ef gael eì ogoneddu a'i anrhydeddu yn y 
byd yma,—os mynwn beidio cael ein hamlygu yn y dydd 
diweddaf y bradwyr casaf i'w goron a'i urddas ;—os ydym 
yn coledd unrhyw ddysgwyliad am ras oddiwrtho, neu les- 
Gad trwyddo ef, yma neu ar ol hyn, llafuriwn am fod yn 
sanctaidd yn mhob ymarweddiad, fel y gallom trwy hyny 
addurno ei athrawiaeth ef, gosod allan ci rinweddau a'i fol- 
iant, a chynnyddu. mewn cydffurfiad âg ef, yr hwn yw y 
Cyntaf-anedig, a Delw y Duw anweledig. 


ARDDAWD 


YN CYNNWYS DETHOLIADAU O DRAETHODAU ERAILL 
A YSGRIFENASID GAN Y DR. OWEN, 
AR WAITH YR YSBRYD GLAN. 


GWAITH YR YSBRYD GLAN MEWN GWEDDI: 
Fr addewid am yr Ysbryd Glan fel Yspryd gweddi. 


Mae gweithredoedd Ysbryd Duw tuag at gredinwyr naill ai yn 
gyffredinol ai yn neillduol: o'r rhyw cyntaf y mae adenedigaeth a 
sancteiddâad:—ac o'r olaf y mae amrywiol weithrediadau, y rhai er 
eu bod yn gynnwysedig mewn sancteidddad, ydynt yn gofyn ystyr- 
ìaeth wahaniaethol; megis, er engrhaifft, y cynnorthwyon y mae efe 
yn ei roddi i ni yn ein gweddïau a'n deisyfiadau ; ac ni's gellir gwadu 
na's gwneir crybwyllion mynychach a mwy pennodol o hyn yn yr 
ysgrythyrau, nac o unrhyw weithrediad arall o'i eiddo. 

Mae genym addewid arbenig ir perwyl yma: “ A thywalltaf ar dy 
Dafydd, ac ar breswylwyr Jerusalem, Ysbryd gras a_ gweddïau 
Zech. 12, 10. Wrth yr hyn yn ddïau y golygir tywalltiad helaeth o'r 
Ysbryd Glan. Y rhai y'i haddawid iddynt, oedd, **tŷ. Dafydd, a 
phreswylwyr Jerusalem ;" hyny yw, holl Eglwys Ysbrydol Dnw, 
megis y'i cynnrychiolid gan deulu Dafydd a thrigolion Jerusalem. 
Efe a elwir yn “ Ysbryd Gras” gyda golwg ar yr achos goruchel o'i 
weinyddiad, yr hyn yw gras Duw yn unig, heb un golwg ar ein teil- 
yngdod ni; ac am mai efe yw awdwr, ffynnon, ac achos effeithiol, 
pob gras ynom ni; ac am fod y rhai y'i tywelltir arnynt. yn meddu 
gras a ffafr gyda Duw ; gan fod “ yn gymeradwy yn yr Anwylyd.” 

Ac fel y mae yn cael ei dywallt fel hyn, y mae efe yn “Ysbryd 
gweddïau,” hyny yw, gweddi am ras a thrugaredd; ac y mae efe felly 
(l.) Trwy weithio tueddiadau grasol ynom at y ddyledswydd hon. 
Yr ydym ni wrth naturiaeth yn llwyr wrthwyneb i bob cymdeithas & 
Duw; ac y mae rhyw duedd ddirgelaidd ynom yn barhausi ymddi. 
eithrio oddiwrth bob dyledswydd o gymmundeb uniongyrehol âg ef . 
efe yn unig a'n tuedda, ac a'n parottôa i weddïo gydag ymhyfrydiad 
grasol. (2.) Trwy roddi modd i ni i weddïo ; cyfranu dawn i feddyl- 
iau dynion, i'w galluogi er eu llesiad eu hunain ac eraill,ì ymarfer 
ei holl rasusau mewn gweddi. 

2a 


362 | Gwaith yr Ysbryd Glan 


Nyni a gawn ddarluniad o gwblâad y brophwydoliaeth hon yn Gal, 
4.6. “ Am eich bod yn feibion yr anfonodd Duw Ysbryd eì Fab i'ch 
calonnau ynllefain Abba Dad.” Y peysonaui'r rhai y'i rhoddir ydynt 
y credinwyr ; neu, y rhai írwy ffydd a dderbyniasant y mabwysiad. 
Efe a elwir “ Ysbryd y Mab,” nid yn unig am ei fod yn y lle cyntaf 
wedi ei roddi iddo ef, a thrwyddo ef i'r credinwyr,—ond hefyd, am ei 
fod yn eu galluogi hwy ì ymddwyn yn addas i'w sefyllfa newydd ; 
nid fel dieithriaid a phererinion, nid fel gweision yn unig; ond fel 
plant ac etifeddion Duw. “ Canys ni roddes Duw i ni yspryd ofn; 
ond yspryd nerth, a chariad, a phwyll. ”—Nid “yspryd caethiwed i 
beri ofn,” ilanw ein meddyliau â dychryn, nes ein cadw yn mhell 
oddiwrtho—ond ysbryd nerth, i'n galluogi i bob dyledswydd, ac ys- 
pryd cariad, i weithredu ynom y fath gariad at Duw, ac ymhyfrydiad 
ynddo, ag sydd yn gweddu i blant tuag at eu tad nefol; ac yspryd 
meddwl sobr, difrifol, a gwylaidd. Mae y credinwyr yn cael eu gallu- 
ogî trwy weithrediad effeithiol yr Ysbryd Glan, i weiddi, “ Abba 
Dap.” Gwrthddrych gweddiyw Duw, sef y Tad. Abba yw yr enw 
Syriaeg, neu Galdueg am Dad, ac yr oedd mewn arferiad cyffredinol 
y pryd hyny yn mysg yr Iuddewon ; a paíer, Tad, oedd yr un enw 
yn mysg y Groegiaid, neu y Cenhedloedd; fel y dichon fod yma ryw 
awgrym at gyd gyfrannogaeth Iuddewon a Groegwyr yn y rhagor 
fraint yma; neu yn hytrach, fe allai fod dyblygiad yr enw yn ar- 
wyddo hyfdra sanctaidd, a hyder gyfeillgar cariad:—ace y mae yr 
Ysbryd yn ein cynnorthwyo nii lefain fel hyn, trwy gyffroi serchiad- 
au grasol, megis ífydd, cariad, ac ymhyfrydiad ; a thrwy eìn galluogi 
nii ymarfer y grasusau a'r serchiadau hyny ewn gweddi, 

Mae y dystiolaeth ddeublyg yma am addewid o'r Ysbryd Glan fel 
ysbryd gweddi, a'r cwbliiad o honi i gredinwyr dan y Testament 
Newydd, yn profi yn amlwg fod gwaith neillduol, neu weithrediad 
grasol arbenig o eiddo yr Ysbryd Glan, yn ngweddïau pobl Dduw, yn. 
eu galluogiihyny. Gan hyny, nyni a awn rhagom yn bresenoli 
ddangos pa beth yw gwaith yr Ysbryd ynddynt i'r perwyl hyny. 

GWAITH YR YSBRYD GYDA GOLWG AR 
u DDEFNYDD GWEDDI. 

Y peth cyntaf a brïodolwn ni i'r Ysbryd yn hyn yw, ei fod yn llanw 
y meddwl â syniad priodol o ddefnydd gweddi, neu y peth y dylai 
weddïo am dano; heb yr hyn ni's gall un dyn weddïo megis ag 


 ydylai. Mae tystiolaeth yr apostol yn bendant i'r perwyl yma:—”. 


«“ A'r un ffunud y mae yr Yspryd hefyd yn cynnorthwyo ein. gwendid 
ni. Canys ni wyddom ni beth a weddïom, megis y dylem: eithr y 
mae yr Yspryd eì hun yn erfyn drosom ni âg ocheneidiau, anrhaethad- 
wy.” Rhuf. 8. 26. a EUR 


mewn gweddi, &c. 363 


Mae yn wir fod yr hyn oll y dylem weddïo am dano yn cael ei 
ddarlunio yn yr Ysgrythyr, a'i gynnwys yn gryn0awl yn ngweddi yr 
Arglwydd; ond un peth yw meddn hyn mewn llyfr, peth arall yw ei 
feddu yn y galon ; heb yr hyn ni's bydd yn ddefnydd gweddiini. 

Heb gynnorthwy yr Ysbryd, nidadwaenom ein angenion ein hunain, 
—na'r arlwyon ar eu cyfer a ddarlunir yn addewidion Duw,—na'r 
dyben prïodol i'r hwn y dylem geisio yr arlwyon hyny. 

I. Ysbryd Duw yn unig sydd abl i beri i ni adnabod ein HANGEN- 
ION. 

(l.) Mae prif ddefnydd ein gweddïau ni yn dwyn perthynas a ffydd 
ac annghrediniaeth ; gweddïai yr apostolion, “ Arglwydd ychwanega 
ein ffydd ;” a'r truan yn ei g yfyngder a lefai, “ Arglwydd, cymhorth 
fy annghrediniaeth.” l'r dyben yma rhaid ein hargyhoeddi o natur 
ac euogrwydd annghrediniaeth, ac o natur a defnyddioldeb ffydd; 
canys ni's gall cylwybod na'r gyfraithein hargyhoeddi o ddrygedd y 
naill, na'n dysgu yn natur y llall; a heb hyny ni's adnabyddwn ein , 
diffygion mwyaf, nac am ba beth y gweddïom megis az y dylem. 

(2.) Mae defnydd ein gweddi yn golygu llwgr ein natur, tywyllwch 
ein deall, cyndynrwydd ein hewyllysiau, eu hunanolrwydd at bethau 
ysbrydol, a gweithrediadau dirgelaidd ein chwantau, yr hyn sydd yn 
lluddias ì'r enaid gydffurfio yn brïodol â sancteiddrwydd Duw. Mae 
gan y credinwyr lygaid neillduol at y pethau hyn yn eu cyffesiadau 
a'u gweddïau; a'u negeseuon mawrion gyda Duw mewn gweddi sydd 
am drugaredd yn eu maddeuant, am ras yn eu symmudiad, a'r adnew- 
yddiad bennyddiol o'i ddelw yn eu heneidiau... Rhaid i mi addef na's 
gwn pa fodd y gall un dyn weddïo heb synied o'r pethau hyn; ae ni's 
meadwn y wybodaeth hon o honom ein hunain. Mae natur yn ddall, 
ac ni's gall eu gweled ; y mae yn falch, ni's myn eu haddef; yn galed 
ac anystyriol o honynt. : 

(3.:) Megis y mae gyda golwg ar bechod, felly y mae gyda golwg ar 
Dduw, a Christ, gras, a sancteiddrwydd, a rhagorfreintiau ysbrydol. 
Sancteiddiad tufewnol ein noll alluoedd, ac arlwyon o ras i'r perwyl 
hyny, ydynt bethau y mae arnom eu heisiau, ac y gweddiwn am dan- 
ynt; ond nid oes genym ni syniadau ysbrydol am y pethau hyn, ond 
yr hyn aroddir i ni gan Ysbryd Duw ; ac heb hyn, pa beth yw ein 
gweddïau, neu pa beth aarwyddocâant? E all dynion heb hyn, ad- 
rodd geiriau gweddi hyd ddiwedd y byd, heb roddi dim gogonïant i 
Ddnw, nac elwa dim lles i'w heneidiau eu hunain, 

(4) Gydagolwg ar bethautymhorol, ni's gwyddom ohonomeinhun- 
ain,am ba beth i weddïo. Pa faint bynag all fod eu syniad o honynt, a'u 
dymuniadau naturiol am danynt, eto pa fodd a pha bryd, dan ba am- 
modau, ac i ba raddau, â pha ansawdd ysbryd, â pha ymostyngiad íî 
ewyllys Duw, y dylent gael eu gwneyd yn ddefnydd ein gweddïau. 


364 Gwaith yr Ysbryd Glan 


ni's gwyddom ;—“ Canys pwy a ŵyr beth sydd ddai ddyn yn y bywyd 
hwn holl ddyddian ei fywyd ofer, y rhai a dreulia efe fel cysgod?”"— 
Mae amom eisiau ein dysgu gan Dduw yn hyn hefyd. 

II. Ysbryd Duw yn unig a ddengys i ni y gras a'r drugaredd sydd 
wedi eu parottoi er ein hymwared yn addewidion Duw. Am yr hyn 
a addawodd Duw y dylem ni weddïo, ac nid am ddim arall, Ni's 
gall fod arnom eisiau dim nad yw Duw wedi ei addaw; ac nid yw ef 
wedi addaw dim, nad oes arnom ni ei eisiau. Gan hyny, y mae yn 
anhebgorol angenrheidiol i ni wybod pa beth a addawodd Duw ; y 
mae efe yn adnabod ein hangenion ni yn anfeidrol well nac yr ad- 
waenom ni hwynt ein hunain; ïe, nid adwaenom nì ddim o honynt, 
ond fel y gwelo efe yn dda_ein dysgu; ac y mae yn haws i ni eu 
dysgn yn sicr o'r addewidion,na thrwy un moddion arall: ac yr yd- 
ym yn haeru mai trwy yr Ysbryd y gwneir hyny; canys nid edwyn 
neb bethau Duw ond trwy Ysbryd Duw ; trwyddo ef yn unig y 
gwyddom y pethau a rad-roddwyd i ni gan Dduw, sef gras, trugaredd, 
cariad, a chymwynasgarwch yr addewidion. 

ITI. Ysbryd Duw yn unig sydd yn dysgu credinwyr ì weddïo, neu i 
ofyn am bethau i ddybenion prïodol neu uniawn. Fe all dynion golli 
holl lesiant gweddi, wrth osod iddynt eu hunain ddybenion anmhrï- 
odol, fel y dywed yr apostol Iago am ryw rai, “ Gofyn yr ydych, ac 
nid ydych yn derbyn, am eich bod yn gofyn ar gam, i'w treulio ar 

eich melus chwantau,” Nid oes dim mor odidog ynddo eì hunan, 
mor ddefnyddiol i ni, ac mor gymeradwy i Dduw, yn nefnydd gweddì, 
na's gellir eì lygru a'i wneyd yn ofer, trwy eì gymhwyso at gau ddy- 
benion ; a'n bod yn cael ein gwaredu gan yr Ysbryd Glan rhag hyn 
sydd amlwg oddiwrth y testyn dan ystyriaeth ; canys gan nerthu ein 
gwendid, a'n dysgu pa beth a weddïom megis ag y dylem, y mae efe 
yn eiriol drosom “ yn ol ewyllys Duw.” Y mae efeyn gwneuthur hyn 
ynom a thrwom ni; neu, y mae efe yn ein galluogi ni ìi wneuthur 
felly. Y maeefe yn ein cyfa?wyddoa'n galluogi i weddïo yn ol meddwl 
Duw; ac am hyny, y dywedir fod Duw yn adwaen meddwl yr Ys- 
pryd, hyny yw, ei amcan a'ì ddyben yn eì ddymuniadau. Mae Duw 
yn adwaen hyn, hyny yw, yn ei gymeradwyo. 

Mae Ysbryd Duw yn cyfarwyddo credinwyr, nid yn unig am ddefn- 
ydd, ond hefyd am ddyben eu holl ddymuniadan. Gam byny, y 
mae efe yn eu harwain hwy i amcanu, 

(l.) Fod i holl lwyddiant eu herfyniadau dueddu yn uniongyrchol i 
ogoneddu Duw. Heb ei gyfarwyddyd neillduol ef, at hunan yn unig 
yr ymestynem, ein lles, ein hesmwythder, a'n boddiiad ein hunain. 

(2.) Y mae yn eu cadw at hyn hefyd fel y byddo dyben eu holl 
weddïau er eynnydd sancteiddrwydd ynddynt, eu cydffurfiad â Duw, 
a dyfodfa nes atto ef. Pan na byddys yn amcanu at y dybenion hyn, 


mewn gweddi, ŷc. 363 


fe ddichon defnydd ein gweddïau fod yn dda, tra nad yw ein gweddïau eu 
hunain ond ffìeidd.dra. 


GWAITH YR YSBRYD GYDA GOLWG AR DDULL 
GWEDDI. 

Mae yr Ysbryd Glan, heblaw arlwyo y meddwl â defnydd gweddi, yn 
gweithio synied prïodol, a gwerthfawrogiad dyledus o'r pethau y gweddïwn 
am danynt ; canys e all y meddw] gael golau i ddirnad y pethau hyny, ac 
eto fod yr ewyllys a'r serchiadau yn farw iddynt, neu ddi afael ynddynt. 
E ddichon dyn gyrhaedd dawn gweddi, trwy yr hon yradeilado eraill, ac 
eto bod ei enaid ef ei hunan heb dderbyn llesŵad trwy hyny : ond pan 
y mae yr Ysbryd Glan yn cwblhau ei waith ynom fel “ ysbryd gras a 
gweddi,” y mae efe yn dwyn yr ewyllys a'r serchiadau i weithredu yn 
ufudd tuag at Dduw yn nefnydd gweddi ; y mae yn llanw credinwyr â 
galar, a duwiol dristwch, i'w hymarfer yn eu gweddïau fel y byddo y 
defnydd yn gofyn ; a dyma ffynonell y gwresawgrwydd, a'r hyfrydwch 
annhraethadwy, yr ym€angiadau meddwl a brofir ganddynt weithiau dan 
ei ddylanwadau anarferol ef. Am hyny y dywedir ei fod ef yn erfyn 
trosom ni âg ocheneidiau annrhaethadwy. Rhuf. 8.26,27. Mae y gair yn 
arwyddoccâu cyfryngiad ychwanegol, fel y gwna dadleuwr dros y truan a 
gynnrychiolir ganddo, gan ddadleu drosto yr hyn ni's gallai efe ei hunan 
ei ddadleu. Dywedir am danom ni yn adn. 23, ein bod yn ocheneidio» 
hyny yw, yn dymuno yn ddifrifol, yn ostyngedig, ac yn alarus; ac yma 
dywedir fod yr Ysbryd “ yn erfyn drosom âg ocheneidiau," yr hyn ni's 
gall fod yn ddim ond ei waith ef yn gweithio ynom ni y cyfryw ehangiad 
calon, y cyfryw ddymuniad sanctaidd, goruwch naturiol am y peth y 
gweddïir am dano, ag na's gall unrhyw eiriau eu traethu yn llawn, Ac 
ychwanegir, “A'r hwn sydd yn chwilio y calonnau a ŵyr beth yw meddwl 
yr Ysbryd; "—nid yw yr hyn a weithredir fel hyn yn nghalonau y cred- 
inwyr yn hysbys i neb ond Duw, “ chwiliwr y calonnau.” Dyma yr an- 
'sawdd meddwl y dylem dynu atti yn awyddus yn ein holl weddïau, yn 
enwedig mewn trallod a phrofedigaeth, pan ydym fynychaf yn fwyaf teim- 
ladwy o'n gwendidau ein hunain; a6 os byddwn yn fŷr o hyn, achosir y 
byrdra hwnw gan ein annghrediniaeth, neu ein hesgeulusdra. Yr wyf yn 
addef y gall fod, ac y bydd, mwy o ddifrifoldeb meddwl yn hyn y naill 
amser na'r llall, fel y byddo amgylchiadau allanol yn achlysuro hyny ; 
felly yr oedd ein Gwaredwr yn ei ing yn gweddïo yn ddyfalach nac arfer- 
ol; nid âg ymarferiad uwch o ras ; ond â bywogrwydd mwy yn ngweith- 
rediad ei alluoedd naturiol. Ac e all fod fel hyn gyda ninnau ar ryw 
dymhorau neillduol; ond er hyny, ein dyledswydd ni bob amser, yw ym- 
drechu am yr unrhyw gynnorthwyon o eiddo yr Ysbryd, a'r unrhyw weith- 
rediadau o eiddo gras, yn mhob cyfryw ddyledswydd. 

Mae yr Ysbryd Glan hefyd yn rhoddi rhyw hyfrydwch mabaidd, sanct, 


366 Gwaith yr Ysbryd Glan 


aidd i'r enaid yn Nuw, fel gwrthddrych gweddi ; ac fe gynnwysir hyn yn 
y darluniad hwnw a ddyru yr apostol o weddi, sef, mai llefain Abba Dad 
ydyw hi :—Ac y mae hyn yn cynnwys, 

1. Olwg ar Dduw, megis a orsedd gras. Dan yr ystyriaeth yma, y mae 
efe yn wrthddrych prïodol ein holl gyfarchiadau.“ Nesawn yn hyderus 
at orseddfainc y gras.” Mae yma gyfeiriad at y drugareddfa ar yr arch, 
yr hon oedd yn cynnry chioli Iesu Grist. Gan hyny, Duw ar orseddfainc 
gras, yw Duw yn barod, trwy Iesu Grist, i weinyddu gras'a thrugaredd i 
bechaduriaid a alwant arno. Fel hyn y mae yr Arglwydd yn dysgwyl ì 
drugarhau, ae yn ymddyrchafu i dosturio. Heb hyn, ni's gallwn nesau 
atto ef â hyfrydwch, fel y gweddai i blant, gan lefain “ Abba Dad :"—Ac 
Ysbryd Duw yn unig sydd yn datguddio Duw fel hyn i ni, ac yn ein 
galluogi ni i'w adnabod ef fel hyn, 

2. Y mae adnabyddiaeth o Dduw yn ei berthynas â nì fel ein Tad, yn 
angenrheidiol er yr hyfrydwch yma. Nyni a allwn ddefnyddio enwau a 
theitlau eraill ar Dduw, ond fel Tad, y mae efe yn wrthddrych eithaf pob 
addoliad efengylaidd,a'n holl weddïan ; ac felly y'i darlunir gan yr apostol, 
“ Trwy Grist, y mae i ni ddyfodfa mewn un Ysbryd at y Tad." Eph, 2.18, 
Ni's gall tafod draethu, na meddwl ddychymygu, y fath dawelwch nefol, a'r 
fath dyddanwch enaid gwerthfawr a gynnwysir yn y geiriau hyn. Heb 
iawn olygiad ar Dduw yn y berthynas yma, ni's gall neb weddïo megis 
ag y dylai; ac ni's gallwn feddu y synied hwnw ond trwy yr Ysbryd 
Glan, yr hwn sydd “yn cyd-dystiolaethu â'n hysbryd ni, ein bod yn blant 
i Dduw,” 

3. Hyfdra yn ein nesiiad at orseddfainc y gras. “ Am hyny frodyr, gan 
fod i ni ryddid i fyned imewn i'r cyssegr trwy waed Iesu, nesawn â chal- 
on gywir, mewn Jlawn hyder ffydd.” Lle mae yspryd caethiwedi beri ofn, 
ni's gall fod yno hyfrydwch mewn nesïiad at Dduw; ond y mae hyn yn 
cael ei symmud ymaith gan ysbryd gras a gweddïau, yr hwn sydd hefyd 
yn ysbryd mabwysiad, yn ein galluogi i lefain “ Abba Dad;" a “lle 
mae Yspryd yr Arglwydd, yno y mae rhyddid;” hyny yw, rhyw ollyng- 
dod ehang, a rhyddid ymadrodd mewn gweddi,—rhyddid i ddweyd y 
cwbl a fyddo i'w ddweyd,—hyder o'r fath ag sydd yn cefnogi dynion i 
arfer »hyddid ymadrodd yn gyfattebol i'r wasgfa y byddont ynddi. Nid 
wyf yn dywedyd fod credinwyr yn meddu y rhyddid yma mewn ymarfer- 
iad yn gyfattebolbob amser; e ddichon gael ei attal gan brofedigaethau, 
anhwylderau ysbrydol, cuddiadau wyneb Duw, neu ein hesgeulusdra ni 
ein hunain o gyffroi gras Duw ; ond y mae credinwyr yn ei feddu yn y 
gwreiddyn a'r egwyddor bob amser, sef pob un a dderbyniodd Ysbryd 
mabwysiad, ag ydynt yn cael cynnorthwyon cyffredinol yn yr arferiad o 
honaw, N 

Mae y rhyddid yma mewn gweddi, yn cynnwys hyder o gymmeradwy- 
aeth, yr hyn a roddir i gredinwyr gan yr Ysbryd Glan; ac nid yw hyn 


-— 


mewn gweddi. yc. 367 


yn golygu attebiad i bob gofyniad neillduol, ond y mae yn gynnwysedig 
mewn darbwylliad sanctaidd fod Duw yn foddlawn i'w dyledswyddau, yn 
cymmeradwyo eu personau, ac yn ymhyfrydu yn eu dynestiad at ei or- 
sedd. Nid ydynt yn cael eu brawychu âg ofn y bydd i Dduw ddywedyd 
wrthynt, “ Pa beth sydd i chwi a gymerech ar fy enw yn eich geneuau?” 
“ A ddadleu efe i'm herbyn â helaethrwydd ei gadernid ? " medd Job, “Na 
wna, ond efe a osodai nerth ynof,” Iê, y maent yn meddu sicrwydd, mai 
po mynychaf y byddont gyda Duw, goreu yw eu cymeradwyaeth. 

4. Mae yr Ysbryd Glan yn cadw eneidiau y credinwyr a'u golwg yn ddy- 
falar Iesu fel yr unig ffordd a'r moddion o gymeradwyaeth gyda Duw. 
Dyma y prif gyfarwyddyd i weddïo dan yr Efengyl, yr ydym i ofyn pob 
peth yn awr yn ei enw ef, yr hyn ni's gwnelid yn bendant dan yr Hen 
Destament. Trwyddo ef yn unig y mae i ni ddyfodfa at y Tad. Yr ydym 
yn myned i fewn i'r cyssegr sancteiddiolaf trwy ffordd newydd a bywiol, 
a gyssegrodd efe i ni; a lle nid yw ffydd mewn gweithrediad 
ymarferol i'r perwyl yma, y mae pob rhyw weddi yn ofer ac anfuddiol, 
Ein galluogi nii hyn yma yw gwaith yr Ysbryd Glan. Y mae hyn yn 
cael ei weithredu mewn modd, arbenig ganddo ef fel “Ysbryd y Mab” 
ac y mae credinwyr yn cael profiad peraidd o hyn ynddynt eu hunain. 
Ac nid oes dim yn gadael chwaeth mwy dymunol ar eu heneidiau na 
phan fyddont wedi cael cadw eu calonnau a'u meddyliau yn gynnes yn yr 
ymarferiad o ffydd yn Nghrist, y Cyfryngwr, yn eu gweddïau. 


DEFNYDD. 


Os ydym yn gwybod y pethau hyn, gwyn ein byd os gwnawn hwynt. 
Gellir casglu oddiwrth yr hyn a ddywedwyd, fod dwy ddyledswydd yn 
orphwysedig arnom. 

1l. Nyni a ddylem ogoneddu Duw yn barhaus am y rhagor-fraint fawr 
hon o “Ysbryd gras a gweddi; ” canys dyma y prif foddion o'n holl ym- 
wneyd â Duw; ac heb hwn ymae dynion yn crwydro yn y tywyllwch, 
heb wybod pa fodd i ymwneyd â Duw. Mae holl waith ffydd yn cael ei 
enwi oddiwrth y ddyledswydd o weddïo; canys dywedir, “ Pwy bynnag 
aalwoar enw yr Arglwydd, cadwedig fydd,” Rhuf. 10. 13. Ni's gall 
calon ddychymygu y fath drysorau o drugaredd a gynnwysir yn y rhagor- 
fraint fawr hon, o feddu gallu a rhycdid i fyned at Dduw bob amser. 
Dyma ymwared, arfau a nodded yr eglwys yn mhob amgylchiad. 

Mae yn destyn moliant neillduol fod y rhagor-fraint hon yn cael ei 
chyfranu mewn gradd helaethach dan yr Efengyl na than y Ddeddf; ac 
y mae y sawl a fu dan y ddeddf a'i chaethiwed, ond a dderbyniodd Ys- 
bryd y mabwysiad, yn gwybod y gwahaniaeth, ac efe a fydd yn ddiolch- 
gar. Mae y rhagor-fraint hon, yr hon gynt ni pherthynai ond ì ychydig, 
yn awr yn agored i dorfeydd mawrion, sef, “ pawb ar sydd yn galw ar 
enw ein Harglwydd Iesu Grist yn mhob man, o'r eiddynt hwy a ninnau," 


368 Gwaith yr Ysbryd Glan 


Yn mhob eynnulleidfa o fynydd Sion trwy y byd, y mae gweddïau a deîs- 
yfiadau yn cael eu hoffrymu i Dduw, trwy nerthol weithrediad yr Ysbryd. 
Mal. 1. 11., ac yn hyn y mae holì ogoniant ein haddoliad yn gorwedd ; cym- 
erwch hyn ymaith, ac yna y'mae y cwbl yn ddirmygus, yn farw, ac yn 
gnawdol. Galluogir pob teulu wrthynt eu hunain i weddïo yn yr Ysbryd. 
Y mae efe yr uni gredinwyr dros yr holl fyd, yn eu hystafelloedd dirgel, 
neu yn eu carcharau. Pa le bynnag y maent, y maent “oll yn cael dy- 
fodfa trwy un Yspryd at y Tad,” acy mae Duw yn disgwyl teyrnged o 
ogoniant am y golud yma o ras. 

2. Ein dyledswydd yw defnyddio y rhodd yma o'r Ysbryd. A rad 
roddir modd i ni i weddïo yn wastadol gan yr Ysbryd Glan,pa ham ynte 
nad ydym yn gweddïo yn wastadol, yn ddirgelaidd, mewn teuluoedd, neu 
fel y byddo cyfleusderau yn ymgynnygini? Mae gweddiy fath ddyled- 
swydd ryfedd, fel y mae pob gras yn cael ei weithredu, pob pechod ei 
wrthwynebu, a phob bendith ei hennill ynddi ; y mae ein holl ufndd-dod 
yn dwyn perthynas â hi, a llawer o'n dedwyddwch presenol a dyfodol yn 
ymddibynu arni. Da y gŵyr pobl Dduw pa anhawsderau, a_ digalondid 
sydd yn cyfodi yn ei herbyn, mor wrthnaws iddi ydyw natur lygredig, a'r 
fath rwystrau mawrion sydd yn fynych ar ein ffordd i ymwneyd â hi ; 
ond i'n cynnorthwyo dan ein mynych wendidau, i roddiiì ni ryddid a 
hyder yn ein dyfodfa at yr orseddfainc; i'n galluogi i lefain megis plant, 
Abba, Dad, mae yr Ysbryd Glan wedi eì roddi i ni, Gan hyny, pwy aall 
ddarlunio y pechod a'r ffolineb o esgeuluso gweddi? Pa fodd y mae yn 
íristâu yr Ysbryd, ac yn niweidio ein heneidiau nî ein hunain! A allwn 
ni drenlio diwrnod ar ol diwrnod yn esgeuluso cyfleusderau ac achlysuron 
i weddïo? Pa fodd yr &ebwn ni y dirmyg yma ar gynnorthwy grasol 
yr Ysbryd? A ydyw dynion anianol yn arfer byw heb weddïo? Och! 
ni's gwyddant hwy pa fodd i weddïo, a gwneyd y gwaith yn hyfrydwch 
ì'r dyn oddi mewn ; byw yn ddìweddi, sydd dra phechadurus.. Yr ydwyf 
yn annog at y ddyledswydd hon o weddïo yn ddwysach, oblegid fod pro- 
fedigaethau a pheryglon yr amser presenol yn galw am hyny yn arbenig. 
Pe byddaii ni siarad llai, a gweddio mwy, e fyddai pethau yn well 
nag ydynt yn y byd, Dyledswydd y rhai a dderbyniasant y ddawn hon, 
yw ei meithrin, ei chyffroi, a'i defnyddio. Fe'i rhoddwyd yn rhad; ond, 
fe ddylid ei chadw yn ofalus, Talentefengylaidd ydyw, wedi eì rhoddìi 
farchnatta â hi, ac felly i'w chynnyddu ;—ac y mae hyn i'w wneyd, 

(1.) Trwy ddwys ystyriaeth o honom ein hunain, a sylw manol ar ein 
calonnau ein hunaìn, a'n cyflwr ysbrydol ein hunain, Mae ein calonnau 
mor dwyllodrus, cyfnewidiadau ein teimladau mor amrywiol, a'r temta- 
siynau a ruthrant arnom mor llymion, fel y cawn nì lawn ddigon o waith 
dros ein holl ddyddiau i chwilio i'n cyflwr ein hunain. Rhan o waith yr 
Ysbryd yw ein cynnorthwyo ni yn hyn; ac os esgeuluswn ni ein dyled- 
awydd tuag atto ef yn hyn, pa fodd y gallwn ni ddysgwyl parŵiad o'i gyn- 


mewn gweddi, &c. 369 


northwyon efini? Mae yr hwn sydd yn gweddio heb iawn ystyriaeth o 
ddechreuad y brofedigaeth, gweithrediadau twyllodrus y pechod tufewnol, 
ymchwyddiadau rhyw lygredigaethau neillduol, yn nghyd a'r achlysuron 
a roddes fantais iddynt, dan orfod i weddïo ar antur, ac ymdrechu ar amcan, 
fel un yn curo awyr; ond am y sawl a fydd yn ofalus fel hyn mewn hun- 
an ymchwil a barn, efe a fedda ddefnydd prïodol gweddi y nbarod yn was- 
tad, fel y bydd efe yn abl i lanw ei enau â rhesymau, ac efe a ffynna nid 
yn unig yn y ddawn, ond hefyd yn nerth a bywyd y ddyledswydd hon. 

(2.) Dyfal chwilio yr Ysgrythyrau :—Dyma y drych yn yr hwn y gall- 
wn gael yrolwg orau arnom ein hunain, oblegyd ei fod yn cynnwys 
darluniad o'r hyn ydym, ac o'r hyn a ddylem fod; o'r hyn ydym ynom ein 
hunain, a'r hyn ydym drwy ras Dnw; pa beth yw ein teimladau, ein 
gweithrediadau, a'n ffyrdd, a pha beth yw eu diffyg yn ei olwg ef ;—ac ni's 
gellir rhoddi gwell addysg i ni am ba beth y dylem weddïo, na pha fodd i 
weddïo :—A phwy a fu ar unrhyw bryd o'r bron yn darllen yr Ysgrythyrau 
gyda pharch i Dduw ac ymostyngiad cydwybod iddo ef, na's datguddiwyd 
rhyw ddefnydd gweddi neu fawl yn effeithioliddo! Ac y mae yn ddi- 
amheuol nad ychydig o les a ddeilliai i Gristionogion o droi yr hyn a 
ddarllenont yn weddi neu fawl yn wastadol ; canys trwy hyny fe gadarn- 
heid addysgiadau yr Efengyl yn fwy effeithiol ar eu meddyliau, ac fe 
rwymid eu calonnau yn fwy effeithiol yn yr ymarferiad o honynt. 

,(8.) Myfyrdod ar ragoriaethau gogoneddus Duw. 'Mae yr esamplau o 
weddi a gawn ni yn yr Ysgrythyrau yn gyffredin yn dechreu gyda. rhyw 
enwau neu deìtlau ar Dduw; at yr hyn y mae y coffadwriaeth o ryw 
weithredoedd grymmus o'i allu yn cael eu chwanegu yn gyffredin. Mae 
Duw wedi datguddio eì enw i ni i'r perwyl yma, fel y gallom alw arno 
wrth yr enw a addefa ac a gymera efe arno ei hunan. Trwy hyn y mae 
parch sanctaidd, ac ofn duwiol yn cael ei gyflroi. Fe'n cyffroir i ddyfod 
yn hyderus at orseddfainc y gras; ar orseddfainc y gras y darlunir Duw 
yn Nghrist i nì : er hyny, gorseddfainc ydyw, ar yr hon y mae mawrhydi 

' a gogoniant yn preswylio: ac fe ddy]ai Duw gael ei ystyried genym ni yn 
wastad fel un ar orseddfainc. Irwy hyn hefyd y cyffroir ffydd a hyder; 
canys trwy weddi yr ydym yn yìnwneyd â Duw, fel ein tarian, ein craig, 
a'n gwobrwy. Gan hyny, rhaid fod myfyrdod mynych ar ragoriaethau 
sanctaidd y natur ddwyfol yn barott6ad mwyaf defnyddiol i weddi. 

(4.) Myfyrdod ar gyfryngdod ac eiriolaeth Crist.—Er mwyn hyn y'i 
gosodir allan o'n blaenu ni fel un yn aros yn barhaus yn y gweinyddiad o'i 
swydd offeiriadol, Heb. 4. 15. a 10. 19; ac y mae hyn nid yn unig yn 
galondid inii weddïo, ond yn foddion hefyd i|gynnyddu a chryfhau y 
gras a'r ddawn o weddi ei hunan : canys trwy hyn y parottoir y meddwl i 
ymarfer mewn myfyrdod ar gyfryngaeth effeithiol yr Arglwydd Iesu Grist 
ar ein rhan wrth orsedd gras. Mae hyn yn meddu lle mawr yn ngweddiau 


370 Gwaith yr Ysbryd 


yr holl gredinwyr; ac nyni a allwn brofi trwy hyn pa un a yw ein 
ffydd ni yn efengylaidd neu beidio. 

(5.) Mynych ymarferiad o'r ddawn hon yw y ffordd i'w gwellhau. Mae 
pob rhyw ddawn yn cael ei chryfhau trwy ymarferiad, a'i gwanhau trwy 
anymarferiad. Bu rhai yn meddu dawn gweddi i radd dda, fel ag i allu 
bod yn adeiladol iddynt eu hunain ac i eraill; ond trwy ei hesgeuluso yn 
gyhoeddus ac yn y dirgel, (yr hyn nid yw yn gyflredin heb fod rhyw ys- 
gelerderau cyhoeddus neu ddirgelaidd yn canlyn hyny,) hwy a'i collasant 
yn llwyr, fel na's gallant agor eu geneuau ar unrhyw achlysur mewn 
gweddi. Ar y llaw arall, bydd i fynych ymarferiad â hi ei chynnyddu 
trwy fendith Duw ar ei osodiad ei hun, Dyma y ddeddf dragywyddol 
gyda golwg ar y cyfraniad o bob dawn efengylaidd; “ I bob un y mae 
ganddo y rhoddir, ac efe a_ gaiff helaethrwydd, ac oddiar yr hwn nid oes 
ganddo y dygir, ïe, yr hyn sydd ganddo.” Matt. 25. 29, 

(6.) Gwresowgrwydd meddwl gwastadol yn y ddyledswydd hon.— Fe all 
dynion luosogi gweddïau ; ond os byddant yn hwyrdrwm, marwaidd, a 
ffurfiol ynddynt, ni's gellir dysgwyl unrhyw lestiad ysbrydol oddiwrthynt, 
Mae gwresowgrwydd ac ymrôad meddwl yn bywiogi ac yn ehangu y 
galluoedd, gan adael argraffiadan dwysion arnynt. Mae yr holl enaid yn 
cael ei fwrw i ffurf yr hyn y gweddïom am dano, a thrwy hyny fe'i parot- 
toir ìi ymdrechiadau newyddion am yr unrhyw. 

Gan hyny, y mae yn ddyledswydd arnom ddefnyddio y ddawn hon o 
weddi i'r dybenion hyny, er mwyn pa rai y'i rhad roddwyd ini. O ber- 
thynas i ni ein hunain, y mae yn foddion bendithiol i gyffroi a bywioceâu 
holl rasusau yr Ysbryd, yn enwedig ffydd, cariad, a llawenydd. Mae 
wedi ei threfnu gan Dduw hefyd i'w defnyddio mewn cymdeithasau, teu- 
luoedd, cynnulliadau eglwysig, ac yn achlysurol er llesŵad neb rhyw un ; 
ac y mae rhwymedigaeth arbenig ar weinidogion yr efengyl, a phennau 
teuluoedd i gyflawni y ddyledswydd hon:—ond, gofalwn nabyddo hon, yn 
unig : canys lle na's byddo onìd dawn gweddi yn unig yn cael ei hymarfer, 
heb yr ymarferiad o ras yn y galon, nid yw ar y gorau ond ffurf duwioldeb, 
ace gydsaif yn eithaf â phob rhyw ffieidd-dra dirgelaidd. 


GWAITH YR YSBRYD FEL DYDDANYDD. 

Pan adawodd ein Hiachawdwr y byd hwn yr oedd efe yn mhell o roddi i 
fynulofalu am ei ddysgyblion. Efearoddes y sicrwydd mwyaf i ni eì fod 
yn parhau yr un gofal, cariad,a gras tuagattom, a phan roddesefe ei fywyd 
ilawr drosom ni:—ond fel yr oedd gwaith dyblyg eto i'w gyflawni ar ein 
rhan, un tuag at Dduw, a'r llall ynom ni, efe a gymerodd ffordd ddyblyg 
i'w gwblhau, Y gwaith tuag at Dduw oedd i gael eì gyflawni ganddo ef 
ei hunan yn ei natur ddynol yn y nef; a'r llall, or hwn y mae credinwyr 
yn wrthddrychau uniongyrchol, a ymddiriedwyd i'r Ysbryd Glan, a'r enw 
neillduol, trwy yr hwn y'i darlunir yn y gwaith hwn, yw y PARACLETE, yr 


. Jel Dyddanydd. 371 


hyn a gyfieithir genym ni, “Y DypnDANYDD.” Gyda golwg ar drallodion 
y dysgyblion y'i haddawyd dan yr enw yma; a'i waith parhaus yw cyn- 
nal, a meithrin, gwaredu, a dyddanu ei eglwys yn ei holl brofedigaethau 
a'i chyfyngderau ; ac yn hyn y mae efe yn amlygu, 

1. Ei ymostyngiad annrhaethol.—Y mae efe wrth naturiaeth uwchlaw 
pawb, yn Dduw bendigedig yn oes oesodd.. Mae yn ymostyngiad yn y 
Duwdod gogoneddus, i fod dim a wnelo âg unrhyw greadur. Efe a'i dar- 
ostwng ei hun i edrych y pethau yn y nefoedd; pa faintmwy yn ei ymos- 
tyngiad i gyflawni y swydd o Ddyddanydd i bryfaid tlodion ar y ddaear ! 

2. Ei gariad anfeidrol,.—Gweddïai yr apostol am bresenoldeb yr Ysbryd 
gyd a'r Corinthiaid, dan yr enw, “ Duw y cariad a'r tangnefedd ;” ac y 
mae y cyfrannogiad o holl gariad Duw i ni, wedi ei ymddiried i'r Ysbryd; 
canys y mae cariad Duw yn cael ei dywallt yn eucalonnau trwy yr Ysbryd ; 
ac am hyny y mae yr un apostol yn bennodol yn son am gariad yr Ysbryd, 
gan gyssylltu â hyny holl effeithiau cyfryngdod Crist : “ Yr wyf yn attolwg 
i chwì frodyr, er mwyn ein Harglwydd Iesu Grist, ac er cariad yr Ysbryd.” 
Rhuf.15.30. Yr holl gariad y mae efe yn ei gyfrannu i chwi, ac yn ei 
roddi ar weithrediad ynoch chwi. Gallai fod o les mawr i ni feddwl fod 
cariad anfeidrol yn amlygedig yn ngwaith yr Ysbryd yn cymeryd y swydd 
hon; ac y mae hyn yn amlwg oddiwrth natur y gwaith ei hunan, gan fod 
cysur y cystuddiedig yn effaith uniongyrchol cariad, Nid oes un dyferyn 
o gysur neu adfywiad ysbrydol yn cael ei weinyddu gan yr Ysbryd Glan, 
ond a ddeillia o'i gariad anfeidrol ef. 

3. Ei nerth hollalluog.—Mae yr apostol yn crybwyll hyn er cyfnerthiad 
credinwyr gweiniaid ;—“Mwy yw yr hwn sydd ynoch clfwi na'r hwn 
sydd yn y byd.” Mae yr Ysbryd Glan, yr hwn sydd yn trigo ynddynt 
hwy, yn fwy a galluoccach na Satan, yr hwn sydd yn ceisio eu dinystrio. 
Pwy a all ddarlunio y digalondid a'r ofnau y mae eredinwyr yn ddaros- 
tyngedig iddynt! nid oes dim ond Hollalluowgrwydd ei hunan yn ddi- 

_ gonoli'w rhyddhau oddiwrthynt! Pe cymerem olwg ar gyflwr yr eglwys 
ynddi ei hunan, ac yn y byd, mor wan yw ffydd y rhan fwyaf o gredin- 
wyr! Mor fawr eu hofnau! mor luosawg yw defnyddiau eu digalondid ! 
mor aml y profedigaethau, yr adfydau, a'r erledigaethau, â'r rhai y'u ham- 
gylchynir! Gan hyny mae yn amlwg mor angenrheidiol oedd bod i'w 
dyddanwch gael ei ymddiried i ofal un yn meddu gallu anfeidrol. 


AM BRESWYLIAD YR YSBRYD. 


Y peth cyntaf, i'r hyn yr addewir y Dyddanydd i'r credinwyr, yw, fel y 
preswyliai ynddynt hwy, Nyni a ddylem gredu hyn yn ddiysgog, er na's 
gallwn ddirnad yn gyflawn pa fodd y mae. Mae lluaws mawr o addewid- 
ion yn yr Hen Destament, y byddai i Dduw roddi yr Ysbryd Glan, yn a 
thrwy rinwedd y cyfammod newydd. Fe'n cyfarwyddir hefyd i weddïo 


372 Preswylitd yr Ysbryd. 


am yr Ysbryd Glan, ac fe'n sicrheir y bydd i Dduw ei roddi i'r sawl a'i 
gofynant ganddo mewn modd prïodol; ac y mae yn debyg nad oes yr un 
deisyfiad y mae credinwyr yn fwy taer a mynych ynddo na hwn. Y pre- 
swyliad yma yw y peth y cyfarwyddai Crist ei ddysgyblion i'w ddysgwyl 
yn yr addewid o honaw ;—' Y mae yn aros gyda chwi, ac ynoch y bydd 
efe.” Ioan 14.17. Felly hefyd y tystiolaethir yn gadarnhâol am y rhai 
oll ydynt yn gyfrannogion o'r addewid hon, Rhuf, 8. 9. “ Chwychwi nid 
ydych yn y cnawd ond yn yr Yspryd, od yw Yspryd Crist yn trigo yn- 
och;" ac yn adn. 11, “ Os Yspryd yr hwn a gyfododd Iesu o feirw sydd 
yn trigo ynoch.” 

Dyma ffynnonell ei weithrediadau grasol ynom ni. Y dwfr a ddyru 
Cristini, sydd ynom ni yn ffynnon o ddwfr yn tarddu i fywyd tragy- 
wyddol. Ioan 4. 14. Y dwfr yw yr Ysbryd Glan, ac y mae hwn ynom ni; 
y mae efe yn aros neu yn preswylio yn y rhai y'i rhoddwyd iddynt. 
Ffynnon ydyw, a ffynnon fywiol, yr hyn ni's gellir ei ddweyd am unrhyw 
dueddfryd rasol. Effeithiau gweithrediad yr Ysbryd yw pob tueddiadau 
grasol, ac nid y ffynnon ei hunan; ac fel y mae yn naturiol a hawdd i 
ffynnon darddu ifynu, felly y mae yn perthyn i gysur y eredinwyr wybod 
mor hawdd yw i'r Ysbryd Glan,—ac mor barod yw efe o herwydd ei bre- 
swyliad grasol,i ddwyn ei waith grasol a sancteiddhaol yn mlaen ynddynt. 

Dyma y ffynnonell a'r achos dirgeledig o'r pellder a'r gwahaniaeth 
annrhaethol hwnw sydd rhwng credinwyr a'r gweddill o'r byd. Ein 
“bywyd a guddiwyd gyda Christ yn Nuw." Medda y credinwyr fywyd 
gwynfydedig tra y maent yma: maent yn feirw yn y byd, acmegis meirw 
i'byd: bywyd a dardda i ogoniant tragywyddol; ond nid oes dim o hyn 
yn ymddangos ì lygaid dynion, Gwir, medd yr apostol, canys y mae wedi 
ei guddio gyda Christ yn Nuw. Mae wedi eì guddio yn ei achosion, ei 
natur, ei weithrediadau, a moddion ei barŵad; ond trwy y bywyd cudd- 
iedig yma y maent yn gwahaniaethu oddiwrth y byd colledig; ac oni's 
caniattâ dynion fod y fath wahâniaeth rhyngddynt yn y byd yma, fe'n 
gorfodir i addef hyny yn y dydd olaf, pan gyhoeddir y ddedfryd “Deuwch 
chwi fendigedig,” ac “ Ewch oddiwrthyf, raì mellligedig.” Y mae gwahan- 
iaeth yn eu gweithredoedd, yr hyn yn wir a ddylai fod yn llawer mwy nac 
ydyw; ond y mae gwahaniaeth llawer mwy yn y dueddfryd rasol dufewn- 
ol, drwy yr hyn y mae meddyìiau dynion yn cael eu newid i ddelw Duw. 
Ond ni's gall hyn ddal pwysau y pellder dirfawr ; y mae yn ymddibynnu 
yn bennaf ar breswyliad yr Ysbryd, Y gwahaniaeth mawr rhwng y ddau 
dŷ a adeiladodd Solomon, oedd, fod Duw yn preswylio yn y naill, ac 
yntau ei hunan yn yllall. Er y gall unrhyw ddau dŷ o ran eu llnniad 
allanol, ymddangos yn dra chyffelyb, eto os bydd y Brenin yn preswylio 
yn y naill, ac yspeilydd yn y llall, fe all un fod yn llys, a'r llall yn ffau, 
neu “ogoflladron.” Gan hyny, ar y preswyliad yma o eiddo yr Ysbryd, 
y mae holl ragor-freintiau y credinwyr, a'u holl ardderchawgrwydd ragor 
dynion y byd, yn ymddibynu. 


Fneiniad yr Ysbryd. 373 


AM ENNEINIAD YR YSBRYD. 


Dywedir am gredinwyr eu bod yn rhai enneiniog, neu wedi derbyn 
enneiniad oddiwrth Y Sanctaidd, 1 Ioan 2. 20 ; ac fe chwanegir yn adn, 
27, “ Y mae yr enneiniad a dderbyniasoch ganddo ef yn aros ynoch chwi 
ac y mae yr un enneiniad yn eich dysgu chwi am bobpeth.” I ddeall 
hyn, y mae yn ofynol i ni gofio fod pob personau a phethau a gyssegrid i 
Dduw dan yr Hen Destament yn cael eu henneìnio âg olew. Breninoedd, 
offeiriaid, a phrophwydi, y cyssegr, yr allor, a holl lestri yr addoliad dwyf- 
olaenneinid; ac yr oedd y pethau hyn i gyd yn gysgodol o'r hyn oedd i 
ddyfod; a chawsant eu cyflawniad llawn a phrïodol yn gyntaf yn mherson 
Iesu Grist;—ac am eì fod efi fod y sancteiddiolaf, ffynnon ac achos pob 
sancteiddrwydd mewn eraill, efe a gafodd ei enwi oddiwrth hyn ; canys y 
MEssIAH yn yr Hen Destament, a CHRIST yn y Newydd, sydd yr un ystyr 
a'r ENNEINIOG. Yr oedd enneiniad Crist yn gynnwysedig yn bennaf yn 
y cyfraniad llawn o'r Ysbryd dano ef, nid wrth fesur, yn ei ddoniau a'i 
holl rasau. 

Mae credinwyr yn cael eu henneiniad yn uniongyrchol oddiwrth Grist, 
““ Y mae genych chwi enneiniad oddiwrth y Sanctaidd hwnw," ac y mae 
yn gynnwysedig yn rhoddiad yr Ysbryd Glan iddynthwy. Nid yr Ys- 
bryd sydd yn ein henneinio ni, ond efe yw yr ennaint âr hwn y'n hen- 
neinir gan y Sanctaidd; ac fe briodolir dau effaith iddo. Y cyntaf yw 
dysgu, yn nghyd a'r wybodaeth sefydlog achubol o'r gwirionedd a_gyn- 
nyrchir drwy hyny yn ein meddyliau :—“ Y mae gennych chwi ŷr eu- 
neiniad, a chwì a wyddoch bob peth; "—holl wirioneddau sylfaenol a 
hanfodol yr efengyl; yr hyn oll sydd eisiau i chwi ei wybod fel y galloch 
ufuddhau i Dduw mewn gwirionedd, a chael eich achub yn anffaeledig ; 
am hyny y'i gelwir yn iro y llygaid âg eli llygaid fel y gwelom, ac felly y 
mae yn atteb i enneiniad Crist â'r Ysbryd, trwy yr hyn y gwnaed ei ddeall 
ef yn fywiog yn ofn yr Arglwydd. 

Hyn hefyd a olvgir yn yr hyn a ddywedir am gredinwyr eu bod yn cael 

“ eu gwneuthur yn freninoedd ac yn offeiriaid i Dduw ; canys cyfeiriad yw 
y geirian at enneiniad y cyfryw bersonau gynt. Pa beth bynnag ydoedd 
gysgodol yn hyny, fe'i cwblhawyd yn llawn yn enneiniad Cristi'w swydd, 
fel Brenin, Offeiriad, a Phrophwyd mawr ei Eglwys. Gan hyny, trwy eu 
cyfrannogiad hwy yn ei enneiniad ef, fe ddywedir eu bod hwy yn cael eu 
gwneuthur yn freninoedd ac yn offeiriaid, neu yn freninol offeiriadaeth ; 
eanys y maent yn cyfrannogi o'r unrhyw Ysbryd â'r hwn yr enneiniwyd 
ef:—felly gan hyny, megis y mae y teitlau hyn yn dynodi nrddas credin- 
wyr yn eu perthynas neillduol â Duw, y maent trwy yr enneiniad yma yn 
cael eu cyssegru mewn modd neillduol iddo ef. 

Ar yr enneiniad yma y mae sicrwydd yr holl gredinwyr yn ymddibynu. 
Dywedir ei fod yn aros ynddynt, wrth yr hyn y golygir eu bod wedi eu 
sefydlu yn ddiysgog yn y gwirionedd yn erbyn pob hudolwyr; ac nid all 


374 Am eneiniad 


dim arall fod yn ddigonolihyn yma. Fe all profedigaethau ddyfod fel 
ystorm, yr hon a ŷr ddynion yn fuan o'u llochesau cnawdol gorau. Am 
ba achos, y gwelir yn fynych, mai y rhai ydynt barottafi ddywedyd, pe 
gwadai pawb y gwirionedd, na's gwnaent hwy, ydynt y rhai blaenaf yn 
wyneb profedigaethau i wneuthur hyny. Ac nid digon yw meur dynion, 
a'u galluoedd dadlyddol i'w diogelu rhdg cael eu llithio âg ymddangosiad- 
au teg, neu eu maglu â dichellion twyllodrus, y rhai ydynt yn gwylied i 
dwyllo. Ae ni's gall diffyniadau gorau cig agwaed sefyll yn ddiysgog yn 
erbyn hudoliaethau grymmus ar un llaw, ac erledigaethau Jlymion ar y 
law arall; ond fe sicrheir credinwyr gan yr apostol, na phalla yr ennein- 
iad yma ac na's pallant hwytbau o'i herwydd, 

Ac i'r perwyl yma nyni a allwn ystyried (1.) Natur y ddysgeidiaeth a 
gawn ni trwy yr enneinial yma:—“Yr enneiniad a'ch dysg chwi.” Nid 
rhyw ddysgeidiaeth athrawiaethol, allanol yn unig yw y ddysgeidiaeth 
hon; ond gweithrediad tufewnol effeithiol yr Ysbryd Glan. Mae yn wir 
ei fod ef yn defnyddio y moddion allanol o addysg trwy y gair, ac nad yw 
efe yn dysgu dim ond sydd yn ddatguddiedig ynddo; ond y mae efe yn 
rhoddi i ni ddeall fel yr adnabyddom yr hwn sydd gywir; ac yn agoryd 
ein llygaid fel y gwelom yn eglur ac yn ysbrydol y pethau rhyfedd ydynt 
yn y gyfraith ; ac nid oes dysgeidiaeth fel yr eiddo ef;—yr un mor arhos- 
ol, yr un mor effgithiol. Pan ganfyddir pethau ysbrydol trwy yr enneiniad 
yma mewn modd ysbrydol, maent yn cymeryd gafael ddisigl yn meddyl- 
iau dynion. Megis y bydd i Dduw ddistrywio pob iau ormesol o herwydd 
enneiniad Crist, felly efe a dŷr bob magl o hudoliaeth trwy enneiniad 
Cristionogion. Felly yr addewir mai doethineb a gwybodaeth fydd sicr- 
wydd yr amserau dan yr efengyl. Ni rydd dim sicrwydd yn mhob rhyw 
amserau, ond y ddoethineb a'r wybodaeth ydynt effaith y ddysgeidiaeth 
yma, pan rydd Duw Ysbryd doethineb o datguddiad mewn adnabyddiaeth 
o honaw ei hun i ni. 

(2.) Pa beth y mae efe yn ei ddysgu; a hyny yw,—“pob peth.” Felly 
yr oedd yr addewid, y byddai i'r Ysbryd ddysgu i ni bob peth, dwyn ar 
gof y pethau a fynegodd Cristini; a'n tywys nii bob gwirionedd, Nid 
pob peth, yn hollawl a olygir, canys mewn rhan y gwyddom yn y byd 
hwn ; ond pob peth, a phob gwirionedd, gyda golwg ar ddyben yr addew- 
id a'r ddysgeidiaeth yma, sef holl fywyd ffydd, a'r llawenydd a'r cysur 
cysylltiedig â hyny, yn nghyd a'r cyfryw sicrwydd ag a ddiogela gredin- 
wyr rhag pob ymgais i'w tynu'î gyfeiliornad, 

(9.) Mae y ddysgeidiaeth yma yn cael ei dilyn yn wastadol â chariad 
aty gwirionedd yn yr hwn y'n dysgir,a phleser yn ufuddhau i'r hyn a 
ofyna ; a dyma brif brawf yr enneiniad yma. Heb hyn, pa mor odidog 
bynnag a fyddo ein syniadau, pa mor gywir bynnag ein hymadroddion, 
eto o ran grym a lles crefydd, nid ydym namyn cyffelyb i efydd yn seinio, 
neu symbal yn tincìan ; ond pan fyddo i'r Ysbryd Glan yn a thrwy eì 


7 Me A 


yr Ysbryd. 375 


ddysgeidiaeth, anadlu i'n calonnau gariad dwyfol at, ac ymhyfrydiad yn 
y pethau y'n dysgir ynddynt,—pan y mae yn ein galluogi i brofi mor 
ddaionus yw yr Arglwydd ynddynt, gan eu gwneuthur yn felusach na'r 
mêl i ni, ac na dyferiad diliau mêl,—pan y mae yn eu gwneuthur yn 
llawenydd a hyfrydwch i ni, gan gyffroi a bywioccâu egwyddorion ymar- 
ferol ein meddyliau i gydffurfiad â hwy mewn sanctaidd ufudd-dod, yna 
yr ydym wedi derbyn yr enneiniad oddiwrth y Sanctaidd hwnw, trwy yr 
hyn y sancteiddir acy sicrheir ein heneidiau hyd y diwedd. 

Yr unig sylw a ychwanegaf yw, gan ein bod yn priodoli yr enneiniad 
hwn mewn modd neillduol i'r Ysbryd fel Dyddanydd yr Eglwys, mae yn 
hawdd i ni ddirnad yn mha beth y mae y cysur a dderbyniwn ni ganddo cf 
yn gynnwysedig ;—canys pwy a ddichon draethu y boddhad, yr adfyw- 
iad, a'r llawenydd, sydd yn dylenwi y meddwl trwy y ddysgeidiaeth ys- 
brydol effeithiol, sydd yn rhoddì golwg eglur iddoar y gwirionedd achub- 
ol, yn ei natur a'i degwch ei hunan, gan ehangu y galon â chariad ato, ac 
âg ymhyfrydiad ynddo! Mae yn wir fod y rhan fwyaf o gredinwyr yn 
barod ìi ddyrysu weithiau gyda golwg ar eu cyflwr ysbrydol; neu yn cael 
eu hanhwyluso gymmaint gan brofedigaethau, fel nad ydynt yn derbyn 
profiad adfywiadol o'r cysuron a'r llawenydd hyny sydd yn anysgaredig 
oddiwrth yr enneiniad yma: eto hyn ynddo ei hunan yw y ffynnon o'r 
hon y mae eu holl adfywiadau a'u cynhaliaeth ddirgelaidd yn deillio; ac 
y maent yn alluog i ddeall pa fodd y mae eu prif lawenydd a'u cysuron, 
dan eu trallodau trymmaf i'w holrhain i'w hadnabyddiaeth ysbrydol o 
ddirgeledigaethau gras a chariad dwyfol yn Nghrist, yn nghyd a'r hyfryd- 
wch a'r boddâad annrhaethadwy hyny y maent yn ei gael ynddynt, trwy yr 
hyn y mae eu hewyllysiau yn cael eu rhwymo mewn dianwadalwch an- 
orchfygol yn eu dewisiad ; ac nid ychydig o gysur sydd mewn iawn am- 
gyffrediaul o'r urddas ysbrydol sydd yn gyssylltiedig â hyn ; canys pan 
gyfarfyddant â'r trallod a'r dirmyg mwyaf yn y byd hwn, y mae profiad 
o'u cymeradwyaeth gyda Duw, fel rhai wedi eu gwneyd yn freninoedd ac 
yn offeiriaididdo ef, yn gweinyddu cysur iddynt, na's gŵyr y byd am 
ddim o'i fath, a'r cyfryw na's gallant hwythau ei adarlunio. 

YR YSBRYD YN SEL. 

Effaith arall o eiddo yr Ysbryd Glan fel Dyddanydd yr Eglwys yw, 
mai trwyddo ef y mae credinwyr yn cael eu SELro: “ Yr hwn a'n henein- 
iodd ni yw Duw, yr hwn hefyd a'n seliodd ni,” 2 Cor. 1.21,22... A pha 
fodd y gwneir hyn, y mae yr un apostol yn tystio; “Yn yr hwn hefyd 
wedi i chwi gredu, y'ch seliwyd, trwy Lan Yspryd yr addewid.” Eph.l, 
13. a phen. 4. 30, Na thristewch Lan Yspryd Duw, trwy yr hwn y'ch 
seliwyd hyd ddydd prynedigaeth.” Yn y lle cyntaf dywedir yn bennodol 
ein bod ni wedi ein selio â'r Ysbryd, trwy yr hyn y dynodir yr Ysbryd eì 
hunan fel y sêl hon, ac nid dim o'i weithrediadau, megis y dywedir yn 
bennodol hefyd am dano ef, ei fod yn ernes ein hettifeddiaeth. Yn yr 


376 Yr Ysbryd fel sêl. Ni 


olaf, y geiriau ydynt, (EN O ESPHRAGISTHETE) “Yn yr hwn;" yn, a 
thrwy dderbyn yr hwn, “ y'ch seliwyd.” Gan hyny, nid unrhyw weithred 
neillduol o eiddo yr Ysbryd, ond effaith neillduol o'r rhoddiad o hono i 
ni a. olygir, debygid, yn y geiriau hyn. 

Yr esponiad cyffredin ar y selio hwn a gymerir oddiwrth natur a defn- 
ydd selio yn mysg dynion ; swm yrhwn yw hyn,—Gellir ystyried selio 
fel gweithred naturiol neu foesol; hyny yw, gyda golwg ar y weithred o 
selio fel gweithred ; neu, gyda golwg ar ei defnydd a'i dyben. Yn y ffordd 
gyntaf rhoddiad yr argraff neu y ddelw sydd ar y sêl, ar y peth seliedig 
ydyw: ac felly dylai seliad yr Ysbryd fod yn gynnwysedig mewn rhoddi 
ei ddelw ei hun i'r enaid, â'i waith yn selio a fyddai yr un. a'n sancteidd- 
iad ni. Mae dyben a defnydd selio yn mysg dynion yn ddeublyg, (1.) I 
roddi sicrwydd am gyflawniad gweithredoedd, ewyllysiau, &c.: ac fel hyn 
gellir dywedyd ein bod yn cael ein selio pan fyddo addewidion Duw yn 
” cael eu cadarnhan i'n heneidiau, a phan y'n sicrheir o honynt gan yr Ys- 
bryd Glan; ond y gwirionedd yw, mai selio eddewidion Duw a fyddai 
hyn, ac nid credinwyr; ond am bersonau ac nid addewidion y dywedir 
eu selio. (2.) Er diogeliad yr hyn aselir. Fel hyn y selir pethau gwerth- 
fawr, fel y'u cadwer yn ddiogel: ac felly y gallu hwnw a ddefnyddia yr 
Ysbryd Glan er diogeliad credinwyr yw yr hyn a olygir; ac yn y golyg- 
iad yma y dywedir eu bod wedi eu “ selio hyd ddydd prynedigneth,” 

Ymhelaethir ar hyn yn aml, ac y mae yr hyn a ddywedir yn gyfiredin 
i'r perwyl yma, yn dda a buddiol o ran y sylwedd o hono; ond ni's galluf 
fì gydsynio yn y deongliad yma; canys nid ydwyf wedi fy moddloni fod 
y fath gyfeiriad yma at selio yn mysg dynion ag a feddylir yn gyffredinol, 
ac os oes, gan fod cynnifer o ystyriaethau o selio, y mae yn anhawdd pen- 
derfynu pa un a olygir; ac os cymerwch chwi fwy nac un ì fewn, ynn 
priodolir y gwahanol effeithiau i'r Ysbryd Glan dan y gyffelybiaeth o 
Selio ; ac felly ni's gallwn byth wybod pa beth yw yr un weithred a rhag- 
orfraint bennodol hono a olygir. Eeblaw hyny, yr holl bethau a briodolir 
i'r selio yma yn gyflredin, ydynt weithrediadau, neu effeithiau yr Ysbryd 
Glan arnom ni; tra na's dywedir fod yr Ysbryd Glan yn ein selio trwyddo, 
neu ag ef: efe yw sel Duw i ni. 

Megis y mae ein holl ragorfreintiau ysbrydol yn cael eu gweinyddn i 
ni trwy Grtst, felly y maent yn gynnwysedig yn ein cyfrannogiad o'r 
cyflawnder hwnw o honynt sydd ynddo ef: ac fel y maent yn deillio o'n 
hundeb âg ef, felly eu prif ddyben yw cydfîurfiad âg ef: ac ynddo ef, yn 
.yvr hwn y mae pob peth yn amlwg, y gallwn ni ddysgu natur y pethau 
hyny, o'r rhai, mewn mesur llai, a llawer dywyllwch, y'n gwneir ni yn 
gyfrannogion. Felly y dysgwn ein henneiniad ynddo ef; ac felly y mae 
yn rhaid i ni ymofyn i natur ein seliad yn eì seliad ef; canys megis ag y 
dywedir, mai yr hwn a'n seliodd nì yw Duw; felly y dywedir, yn ben- 
nodol am dano ef, “Hwn a.seliodd Duw Dad," Ioan 6.27. Ac os gallwn 


Yr Ysbryd fel sêl. 377 


nì ddysgu yn gywìr pa fodd y seliwyd Crist, nyni a allwn ddysgu pa fodd 
y'n selir ninnau. 

Seliad Crist gan eî Dad, yw y cyfraniad o'r Ysbryd Glan yn ei holl 
gyflawnder iddo ef, gan ei awdurdodi i, ac amlygu ei ddwyfol allu mewn 
gweithrediad yn holl weithrediadau a dyledswyddau ei swydd, er prawf o 
bresenoldeb Duw gydag ef, ai gymmeradwyaeth o hono ef; canys fe 
brofwyd yn eglur trwy nerthol weithrediadau yr Ysbryd Glan ynddoa 
thrwyddo ei fod ef wedi ei alw a'i ordeinio gan Dduw, ai arddelwi a'i 
gymeradwyo ganddo ef. Am hyny yr oedd pechod y rhai a ddirmygent 
y sêl hon o eiddo Duw yn anfaddeuol; canys ni fŷn,ac ni's galì Duw 
roddi tystiolaeth fwy o'i gymeradwyaeth i neb un, na thrwy sêl fawr ei 
Ysbryd, ac fe roddwyd hyn i Grist yn y cyflawnder o hono. Efe a eg- 
lurwyd yn Fab Duw mewn gallu, yn ol Ysbryd sancteiddiad, Rhuf.l.4: 
ac efe agyfiawnhawyd yn yr Ysbryd, neu, fe brofwyd trwy ei allu ef, fod 
Duw gyd ag ef, I Tim. 8. 16.—Fel hyn y seliodd Duw Ben yr Eglwys 
â&'r Ysbryd Glan ; ac yn hyn y gallwn ni ddysgu orau pa fodd y selir yr 
aelodau. 

Gan hyny, seliad credinwyr gan Dduw, yw ei waith grasol yn 1ì Â 
yr Ysbryd Glan iddynt, i weithredu ei allu dwyfol ynddynt hwy yn y 
fodd, ag i'w galluogi hwy yn holl ddyledswyddau eu galw! edigaeth. i 
aidd, gan roddi prawf o'u cymeradwyaeth gydag ef, iddynt hwy, ac i cr-. 
aill,a'u nodi fel etifeddion iachawdwriaeth dragywyddol. Effeithiau y 
seliad hwn yw, gweithrediadau grasol yr Ysbryd yn ac ar gredinwyr; ond 
y seliad ei hunan yw y rhoddiad o'r Ysbryd iddynt hwy, Er egluro natur 
y rhagorfraint hon yn mhellach, nyni a allwn sylwi, 


Pan elwir rhyw rai yn effeithiol, en bod ar yr un pryd yn cael eu dwyn 
î lawer o berthynasau newyddion,—â Duw ei hunan fel ei blant,—âg Iesu 
Grist, fel ei aelodau,—â saint ac angelion fel teuln Duw; fe'u gelwir hef- 
yd at wasanaeth a dyledswyddau newyddion, am y rhai ni's gwyddent 
hwy ddim o'r blaen. Mewn gair, maent yn cael etdwyni fyd newydd; 
' yrhwn a wnaed trwy y greedigaeth newydd; ac ar ba law bynnag yt 
edrychant maent yn gorfod dywedyd, “Yr hen bethau a aethant heibio, 
wele, gwnaethpwyd pob peth o newydd.” Pa fodd yr ymddygant yn 
gymhwys yn y cyflwr yma, gan gyfatteb i'r sefyllfa sanctaidd yn yr hon 
y'u gosodwyd? Ni's gall neb wneuthur hyn o honaw ei hun, canys pwy 
sydd ddigonol i'r pethau hyn ? 

Gan hyny y mae Duw yn eu harddelwi yn y cyflwr yma, gan roddi eî 
Ysbryd Sanctaidd i'w cymhwyso i'w perthynasau, i'w galluogi i'w dyled- 
swyddau, i roddi eu hegwyddorion newyddion ar weithrediad, ac yn mhob 
modd i gyflawni y gwaith y'u galwyd atto; y mae efe yn rhoddi Ysbryd 
nerth, a chariad, a meddwl uniawn iddynt, ae felly y mae Duw yn eu 
selio hwy :— canys, 

Fel hyn y mae efe yn rhoddi ei nyg iddynt hwy, eu bod hwy yn 

2B 


378 Yr Ysbryd fel sêl. 


eiddo ef, yn arddelwedig ganddo ef, a chymeradwy gyd ag ef,—ei feibion, 
neu eu blant ef; yr hyn yw ei sêl: canys pe na buasent y cyfryw, ni 
roisai efe ei Ysbryd iddynt hwy: ac yn hyn y cynnwysir y dystiolaeth 
fwyaf y mae Duw yn ei roddi, a'r unig sêl y mae efe yn ei osod ar neb yn 
y byd hwn. Hyn a brofai yr apostol Pedr, Act. 16. 8, 9; canys ar y ddadl- 
yddiaeth hôno, pa un a gymeradwyai Duw y credinwyr hyny, y rhai ni's 
cyflawnent ddefodau Moses, efe a brofai ei fod yn eu cymeradwyo, trwy 
iddo “ddwyn tystiolaeth” iddynt;—a pha fodd y gwnaeth efe hyny? 
“Trwy roddi iddynt yr Ysbryd Glan;” a hyny nid trwy weithrediadau 
gwyrthiol yn unig, ond trwy ei weithrediadau grasol, “ gan buro eu calon- 
au trwy ffydd !" t 

Trwy hyn y mae efe yn rhoddi i gredinwyr sicrhad o'u perthynas ag ef» 
o'u rhan ynddo ef, o'i gariad a'i «afr iddynt.  Meddylid yn gyflredin mai 
y seliad yma yw yr hyn sydd yn rhoddi sicrwydd i gredinwyr; ac felly y 
mae; er fod llawer wedi camsynied am y ffordd trwy ba un y mae yn 
gwneyd hyny; ac am hyny ni's gallodd neb ddarlunio natur arbenìg y 
weithred hôno o eiddo yr Ysbryd trwy ba un y mae efe yn ein selio, oddiar 
yr hyn y deillia y vyfryw sicrwydd. Ond y gwirionedd yw, nad unrhyw. 
weithred o eiddo yr Ysbryd ynom ni yw sail ein sicrwydd, ond rhoddiad 
yr Ysbryd ini. Ac y mae hyn yn cael ei ddatgan yn eglur gan yr apostol, 
— “Wrth hyn,y gwyddom ei fod ef yn aros ynom, sef o'r Yspryd a roddes 
efeini.” I Ioan 3. 24. A thrachefn, yn pen. 4. 18, “Wrth hyn y gwydd- 
om ein bod yn trigo ynddo ef, ac yntau ynom ninnau, am ddarfod iddo 
roddiini o'i Ysbryd.” Dyma y prawf mawr, sail fawr y sicrwydd a fedd- 
wn, o fod Duw wedi ein cymeryd i undeb agos ac anwyl ag ef ei hunan, 
oblegid ei fod ef wedi rhoddi ei Ysbryd i ni,—y rhodd nefol fawr hôno» 
na's dyru i neb arall:—ac yn wir ar y pegwn yma y mae yr holl sicrwydd 
aally credinwyr gyrhaeddyd yn gorphwys. Os ydyw Ysbryd Duw yn 
trigo ynom, eiddo ef ydym ; ond, “od oes neb heb Ysbryd Crist ganddo, 
nid yw hwnw yn eiddo ef.” ; 

Trwy hyn y mae Duw yn eu dangosi'r byd: y mae yn eu nodi yn eiddo 
iddo ei hun; fel na's gall y byd lai na chymeryd sylw o honynt. Lle y gesyd 
Daw ei sêl, fe gynnyrchir y fath effeithiau, ag a dynant sylw y byd. Er 
fod y byd wedi ei ddallu trwy ragfarn, a than ddylanwad gelyniaeth yn 
erbyn pethau ysbrydol, eto ni's galllai na gweled y fath gyfnewidiad a 
wneir yn y rhai y mae Duw yn eu selio fel hyn, a pha fodd y maent yn 
gwahaniaethu oddiwrth ddynion eraill trwy ddoniau a grasau yr Ysbryd, 
y rhai a gaseir ganddynt hwy; ac y mae hyn yn cadw i fynu yr elyniaeth 
sydd rhwng y ddau had yn y byd: canys y mae gwaith Duw yn selio 
eredinwyr yn dangos ei gymeradwyaeth neillduol efo honynt, yr hyn sydd 
yn llanw calonnau y rhai ydynt o ysbryd Cain, â chasineb nc âg ymddïa), 
Fe ellir tawelu pob achos arall o amrafael, ond yr amrafael yma yn 
nghylch sêl Duw, ni's gellir byth eì liniaru; a'r canlyniad yw, na's gall y 
rhai a seliwyd fel hyn, lai nac ymneillduo oddiwrth y rhan fwyaf o'r byd, 
trwy yr hyn y mae yn eglurach fyth i bwy y maent yn perthynu. 


Yr Ysbryd yn ernes. 3ŷ9 


Trwy hyn y mae Duw yn selio credinwyr hyd ddydd prynedigaeth, 
neu iachawdwriaeth dragywyddol; canys y mae yr Ysbryd a roddwyd 
iddynt fel hyn, megis y dangosasom eisoes, i aros ynddynt yn dragywydd 
fel “ffynnon o ddwfr ynddynt, yn tarddu i fywyd tragywyddol,” 

YR YSBRYD YN ERNES. 


Dywedir fod yr Ysbryd Glan yn ermes.. Nid unrhyw weithred o eiddo 
yr Ysbryd ynom nen arnom; ond efe eì hunan yw yr ernes. Dynodir 
hyn yn mhob lle y'i erybwyllir, 2 Cor.1.22,—“ernes yr Yspryd :" yr ernes 
hôno, yr hon yw yr Ysbryd, neu yr Ysbryd fel ernes. Ac yn Eph. 1. 14, 
dywedir yn hendant mai yr Ysbryd Glan yw “ernes ein hetifeddiaeth.” 
Mae Duw yn rhoddi ei Ysbryd sanctaidd i breswylio ynom ac i drigo 
gyda ni fel ernes ein hetifeddiaeth ddyfodol. 

Cyfeirir yn yr enw yma ar yr Ysbryd at ddyben cyffredinol ernes neu 
wystl; sef rhoddi sicrwydd o rywbeth sydd yn ddyfodol. Mae Duw yn 
ei ras penarglwyddiaethol a'i haelioni yn rhoddi ei Ysbryd Sanctaidd i 
gredinwyr, a chyda hyny yn gadaeliddynt wybod ei fod yn rhoddi hyny 
iddynt yn awr, gan fwriadu rhoddi llawer chwaneg iddynt yn ei amser 
appwyntiedig, sef eu holl eufeddiaeth: ac yna nyni a geisiwn ddangos 
yn fyr pa fodd y mae yr Ysbryd yn ernes o'r etifeddiaeth hôno. 

Crist, yn ei berson ei hunan yw etifedd pobpeth; felly y'i trefnwyd gan 
Dduw, ac am hyny y mae yr holl etifeddiaeth yn eiddo trwyadl iddo ei 
hunan. Yr oedd dyn trwy ei bechod wedi torri ymaith ei hawl i holl 
ddybenion ei greadigaeth, ar y ddaear ac yn y nef. Angau ac uffern yw 
yr oll y medd dynolryw hawl iddynt mewn canlyniad: ond er hyny nid 
ydoedd yr holl bethau daionus a ddarparasai Duw i'w bwrw ymaith ;— 
yr oedd yn rhaid darparu etifedd iddynt. Pan gollodd dyn ei hawl, ni's 
attafaelodd Duw yn yr holl etifeddiaeth â dwylaw cyfiawnder i'w dys- 
trywio; ond efe a'i cyfleodd oll yn ei Fab. Yr oedd yr etifeddiaeth hon o 
ran ein hawl ni o honi wedi ei fforffedu; ac o'n rhan ni, rhaid ei phrynu 
cyn y gellir ein gwneyd ni yn gyfrannogion o honi, Gan hyny yr oedd yr 


— yr Arglwydd Crist, yr hwn a feddai hawl yn ei berson ei hun i'r cwbl, i'w 


-” 


phrynu odditan y fforffetiad, a phwrcasu y meddiant o honii ni; ac am 
hyny y'i gelwir y pwrcas, neu y meddiant pwrcasol, ac fel hyn y daeth 
ef i fod yn Ymddiriedolwr mawr i'r holl eglwys, ac y trosglwyddwyd en 
hawl hwy i'r etifeddiaeth hon iddo ef. Gan hyny, ni's gall un dyn feddu 
unrhyw hawl iddi, ond trwy ran yn Nghrist, ac undeb âg ef. 

Y ffordd trwy yr hon y deuwn ni i gael rhan yn Nghrist, a thrwy hyny 
hawl i'r etifeddiaeth, sydd trwy gyfrannogiad o Ysbryd Crist; canys trwy 
Ysbryd y Mabwysiad, Ysbryd y Mab, y'n gwneir ni yn blant; “ Osplant,” 
medd yr apostol, “ etifeddion hefyd, sef etifeddion i Dduw, a chyd etifedd- 
ion â Christ.” 

Wrth hyn y mae yn eglur pa fodd y mae yr Ysbryd Sanctaidd hwn yn 
dyfod yn emes ein hetifeddiaeth ni; canys trwyddo ef, hyny yw, trwy y 


380 Yr Ysbryd yn ernes. 


eymmundeb o hono ef i ni, y'n gwneir ni yn gyd etifeddion â Christ, yr 
hyn sydd yn rhoddi ì ni ein hawl a'n teitl, trwy yr hyn y mae ein natur 
megis yn cael eì gosod yn y trosglwyddiad o'r etifeddiaeth fawr a chyflawn 
orasa gogoniant: ac y mae efei fod yn ernes hyd bryniad y pwrcas; 
canys e ddichon dyn wedi ennill teitl da i etifeddiaeth, fod yn hir cyn cael 
derbyniad ì feddiant gweithredol o honi, ac efallai y bydd raid iddo ym- 
ryson â llawer o gyfyngderau yn y cyfamser. Felly y mae yn y peth yma. 
Mae emnes yr Ysbryd a roddir i ni, trwy yr hyn yr ydym yn dyfod.yn gyd- 
etifeddion â Christ, Ysbryd yr hwn sydd ynom, yn diogelu ein hawl o'r 
etifeddiaeth: ond y mae genym ni lawer o brofedigaethau ysbrydoli ym- 
ryson â hwy, ac heblaw hyny y mae ein cyrph yn ddarostyngedig i farw- 
olaeth a llygredigaeth, cyn y gallwn ni ddyfod i gyflawn feddiant o honi. 
Gan hyny, pa ernes bynag a allwn ni ei fwynhau, ni's gallwn gyrhaedd 
meddiant gweithredol o'r holl etifeddiaeth, hyd nes byddo ein heneidiau 
wedi eu gwaredu oddiwrth bob pechod a_themtasiynau, a'n cyrph hefyd 
wedi eu rhyddhau o lwch y bedd; a hyn a elwir mewn modd arbenig 
“prynedigaeth y corph.” 

Yr un modd hefyd y dywedir ein bod yn derbyn blaenffrwyth yr Ysbryd, 
Rhuf.8.28 ; hyny yw, yr Ysbryd ei hunan. fel dechrenad gwystl o ogoniant 
dyfodol. Mae'rapostol yn ymdrin am rydddad yr holl grêadigaeth o'i chyflwr 
presenol o gaethiwed; gvda golwg ar yr hyn y dywaid nad yw credinwyr 
eu hunain eto wedi derbyn gwaredigaeth gyflawn, ond eu bod yn ochen- 
eidio am ei chyflawniad perffaith: etto, medd efe, yr ydym yn meddu ei 
dechreuad, y blaenffrwyth o honi, yn y gweinyddiad o'r Ysbryd ini, 
« canys lle y mae Ysbryd Duw yno y mae rhyddid;” ac er nad ydym eto 
yn gyfaddas i dderbyn y rhyddid cyflawn a pherffatth sydd wedi ei ddar- 
paru i blant Duw, tra yr ydym yn y byd hwn yn ymladd â gweddillion 
pechod, eto lle mae Ysbryd Duw, yr ydym yno yn meddu y blaenffrwyth 
o'r cyflawnder hwnw o'n prynedigaeth, y mae yno ryddid, yn y dechreuad 
gwirioneddol o honaw, a chysur sicr, am y bydd iddo gael eî berffeithio 
yn yr amser gosodedig. Uw 

Dyma rai o'r llesion a'r rhagorfreintiau ysbrydol y mae y credinwyr yn 
fwynhau oddiwrth yr Ysbryd Glan fel Dyddanydd: a gallwn sylwi, (ly 
Bod yr holl ragorfreintiau efengylaidd a fwynheir gan gredinwyr yn y byd 
hwn, yn cyfarfod yn mherson yr Ysbryd Glan. _ Efe yw yr addewid fawr 
a wnaeth Crist i'w ddysgyblion, y gymmnn-rodd fawr a addawodd efe idd- 
ynt. Yr hyn a roddes y Tad iddo ef wedi ìddo ef gyflawni eî holl ewyllys 
ef oedd yr Ysbryd Glan, i'w gyfrannu ganddo ef i'r eglwys. Efe a dder- 
byniodd hyn gan y Tad, fel cyflawniad ei wobrwy, trwy yr hyn y gwel- 
odd efe o lafur ei enaid ac y'i diwallwyd._ Ae y maeefe yn rhoddi yr 
Ysbryd hwn yn awr ì gredinwyr, ac ni's gall tafod draethu y llesion a 
dderbynianthwy trwy hyny. Trwy hyn y'u henneinir ac y'u selir,— 
trwy hyn y maent yn derbyn ernes a blaenffrwyth anfarwoldeb a gogon- 
iant. Mewn gair, trwy hyn y'u dygir i gyd gyfrannogi â Christ ei hunan 


Y Cymhwysiad. 381 


yn ei holl anrhydedd a'i ogoniant. Fel hyn y gwneir en cyflwr yn an- 
rhydeddus, diogel, a dedwydd; ac y sicrheir yr holl etifeddiaeth iddynt 
yn annewidiol. Gan hyny, y mae pob rhagorfraint arall yn gynnwysedig 
yn yr un ragorfraint yma, o dderbyn yr Ysbryd. (2.) Ni's gall dim un 
ffordd, neu beth, neu gyffelybiaeth, ddarlunio mawredd y rhagorfraint 
hon, Enneinio ydyw, selio ydyw, ernes a blaenffrwyth ydyw;—îïe, pob 
peth, trwy yr hyn y gellir darlunio neu roddi awgrym i ni o gariad. Duw 
a diogelwch dedwydd ein cyflwr ;—canys pa wystl mwy a allwn ni ei gael 
o ffafr Duw,—pa nrddas mwy a allwn ni ei fwynhau,—pa sicrwydd mwy a 
allwn ni ei feddu o ogoniant dyfodol, na bod Duw yn rhoddi ei Ysbryd sanct- 
aiddini? Ac (3.) Oddiyma hefyd y gwelir yn eglur mor dra_ewyllysgar 
yw efe fodi etifeddion yr addewid dderbyn cysur cryf yn eu holl wasg- 
feuon, pan fyddont yn ffoi am noddfa at y gobaith a osodwyd o'u blaen. 
Y CYMHWYSIAD. 

“Nathristewch Lan Ysbryd Duw." Ystyriwch pwy yw, pa beth a wnaeth 
efe eroch chwi, mor angenrheidiol i chwi yw ei arhosiad gyda chwi; 
a chofiwch mai gweithredydd rhydd, anfeidrol ddoeth, a sanctaidd yw efe 
yn yr hyn oll a wnelo,—yr hwn a ddaeth attoch yn rhydd, ac aall gilio 
oddiwrthych,—gan hyny, na thristewch ef. 

Prïodolir tristwch i'r YsbrydGlan yma yn allegawl, er rhoddi y cyfryw 
ddirnadaeth o bethau i ni ag a allwn ni ei dderbyn. Defnyddir yr hyn a 
all yn gyfiawn dristau dyn da, ar hyn a wna y cyfryw pan y'i tristeir yn 
ddïachos, er darlunio ein cyflwr nì gyda. golwg ar yr Ysbryd Glan, pan y 
dywedir ei fod ef yn cael ei dristau genym ni. A thristwch, yn yr ystyr a 
amcenir yma yw trallod meddwl yn deillio oddiar amgyffred o annghared- 
igrwydd anhaeddiannol,—o siommedigaethau annysgwyliadwy, ar gyfrif 
rhyw berthynas agos yn yrhai y'n tristeir ganddynt. Ac oddiwrth hyn 
nyni a allwn ganfod pa beth yw yr hyn y'n rhybuddir rhagddo pan y 
gorchymynir i ni ochelyd tristau yr Ysbryd Glan. Oblegid, 

1. Rhaid fod anngharedigrwydd yn yr hyn a wnelom. Y mae i bechod 
eì amrywiol olygddrychau tuag at Dduw,—o euogrwydd, halogrwydd, a'r 
cyffelyb; ond y mae ei dristau yn dynodi anngharedigrwydd, neu ddiffyg 
o gariad, cyfattebol i'r tystiolaethau a dderbyniasom ni o'i gariad ef tuag 
attom ni. Ysbryd cariad yw efe;—ïe, “ Cariad yw.” Ffrwythau ei gariad 
yw ei holl weithrediadau tuag attom ac ynom ni; mae ein holl lawenydd 
a'n cysuron ni yn deillio oddiar synied o gariad Duw, a weinyddir yn 
ffordd anwyl cariad i'n heneidiau. Mae hyn yn gofyn adchweliad o gariad, 
ac ymhyfrydiad mewn pob rhyw ddyledswyddau o'n tu ninnau. A phan 
yn lle hyny, y byddwn ni trwy ein hesgeulusdra a'n dïofalwch, neu ryw 
ffordd arall yn cwympo i'r pethau hyny a_gaseìr ganddo ef, y mae efe yn 
sylwi ar yr anngharedigrwydd a'r anniolchgarwch sydd yn hyny, ac am 
hyny y dywedir ei fod ef yn cael eì dristau genym. 

2, Siommedigaeth mewn dysgwyliad. Mae siommedigaeth, a llefaru, 


382 Y Cymhwysiad. 


yn briodol, yn llwyr annghyson â rhagwelediad a hollwybodaeth Ysbryd 
Duw: ond fe'n siommir pan fyddo pethau yn dygwydd yn wrthwyneb íï 
ddysgwyliadau, ac i'r moddion a ddefnyddid er eu cyílawniad; a phan 
na's byddo y moddion a ddefnyddia Duw tuag attom ni, yn cynnyrchu yr 
effaith priodol iddynt, o herwydd ein pechodau ni, y mae Duw yn llefaru 
am dano ei hunan fel un wedi cael ei siommi: ac y mae siommedigaeth 
yn peri tristwch; megis pan fyddo tad wedi defnyddio pob moddion er 
addysg plentyn, a threulio llawer o'i etifeddiaeth ar hyny, os bydd i 
hwnw wedi'n trwy afradlonrwydd neu segurdod, siommi ei ddysgwyliad» 
y mae hyny yn eilanw â thristwch. Mae Ysbryd Duw wedi gwneuthur 
pethau mawrion erom ni, ac y mae y cwbl a wnaeth yn tueddu ì feithrin 
eynnydd mewn saneteiddrwydd, goleuni, a chariad; a lle nad ydynt yn 
cael yr effaith priodol, y mae yno siommedigaeth sydd yn peri tristwch. 

3. Mae gafael yr Ysbryd Glan ynom ni yn cyduno i beri iddo dristan; 
eanys fe'n tristeir gan y rhai y teimlwn yr afael fwyaf ynddynt,—y rhai y 
byddom yn eu caru, neu i'r rhai y byddom yn perthynu. Nyni a awn 
heibio i gamymddygiadau rhai eraill heb y cyfryw drallod. Y mae yr 
Ysbryd Glan wedi cymeryd arno y swydd o Ddyddanydd, ac yn sefyll yn 
y berthynas hôno âni; a'i gariad tuag attom yn barod. Am hyny y mae 
ganddo y fath afael ynom ni, fel y dywedir ei fod ef yn cael ei dristau â'n 
pechodau nî, pan nad yw felly gan bechodau rhai eraill, â'r rhai nid yw 
yn sefyll mewn perthynas neillduol, 

Fe ellir dywedyd ein bod yn tristau yr Ysbryd (1.) Pan na's dylanwadir ni 
trwy ei gariad a'i gymmwynasgarwch i atteb i'w feddwl a'i ewyllys ef 
mewn pob ufudd-dod sanctaidd, yn nghyda llawenydd, cariad, a hyfryd- 
wch. Y mae efeyn teilyngu hyn ar ein dwylaw ni, ac yn dysgwyl hyn 
oddiwrthym ; ond pan y'i hesgeulusir, pan fyddom yn ymwneyd â dyled- 
swyddau â meddwl anfoddog, neu âg agwedd gaethwasaidd, fe ddywedir 
ein bod yn ei dristau ef. | 

(2.) Pan fyddom yn colli y teimlad a'r argraff o'r tragareddau. nodedig a 
dderbyniasom ganddo ef,—pan yr annghofiom y gras, y tiriondeb, a'r ym 
ostyngiad a amlygodd yr Ysbryd Glan yn ei breswyliad ynom ni, a'ì 
weinyddiad o gariad a gras Duwi ni, gellir dywedyd yn gymhwys ein bod 
yn eì dristau ef. 

(3.) Mae rhyw bechodau, y rhai ydynt yn ei dristau ef mewn modd ar- 
arbenig; am ba rai yr ymdrinia yr apostol yn 1 Cor. 3. 15—20, a gellid 
meddwl wrth gyssylltiad y geiriau, ei fod eyn golygu ymddiddanion 
llygredig, y rhai ydynt bob amser yn tueddu i beri ymarweddiad llygredig 
yn bechod o'r natur yma, Ephes. 4, 29, 30, 

Pan fyddo rhyw rai yn parhan yn y ffyrdd hyny trwy y rhai ei tristeir, 
fe ddywedir eì fod yn cael ei ofidio; felly y dywedid am ryw rai gynt, eu 
bod yn wrthryfelgar, a gofidio o honynt ei Ysbryd Sanctaidd ef, am hyny 
y trodd efe yn elyn iddynt, ac yr ymladdodd yn eu herbyn, Esa. 63. lO. 


Y eymhwysiad. 383 


Dyma ddull mynediad y pethau hyn yn mlaen. Os bydd i'r rhaì y mae 
genym ni afael ynddynt, megis plant, neu berthynasau eraill, gwympo i 
ffyrdd drygionus, fe'n tristeir ar y cyntal: ac y mae y tristwch hwn yn 
cael ei ddilyn a thosturi, yn nghydag ymdrech difrifol i'w hadferu; ond 
os, er ein holl ymdrechiadau y byddant hwy yn ymgyndynu yn eu ffyrdd 
eildynus, yna yr ydym yn gofidio o'u herwydd, ac y mae digter yn cael ei 
chwanegu at ein tristwch a'n trallod blaenorol. Eto, pan y mae pethau 
fel hyn, nid ydym yn ymattal rhag ceisio eu gwellau dros dymhor, ond 
oni's llwydda hyny, yna yr ydym yn penderfynu nad ymwnawn â hwy 
mwy, ond eu gadael iddynt eu hunain; ac fel hyn y mae gyda golwg ar 
ymdriniaethau yr Ysbryd â ni ; a gwae fydd i ni pan ymadawo efe âni! 
Felly pan na's mynnai yr hen fyd gael ei ddwyni edifeirwch trwy oruch- 
wyliaeth Ysbryd Crist yn mhregethiad Noah, l Pedr 3. 19,20. Dywed. 
odd Duw, “Nid ymrysona fy Ysbryd i â dyn yn dragywydd,” Gen, 6. 9. 
—Y mae yr attaliad ar eì weithrediadau ef yn cynnwys tri pheth;— 
1. Symmudiad hollol o foddion gras, o ran pob ffordd o ddatguddio medd- 
wl Duw, neu o ran effeithiolrwydd y gair, hyd yn nod lle y parheir y 
weinidogaeth allanol o honaw, fel “ gan glywed y clywant, ond na's deall- 
ant; —canys trwy y gair y mae efe yn ymryson â dynion, 2. Attal pob 
ceryddon a ddeilliai oddiar amcan grasol i'w hiachau a'u hadferu. 3. Eu 
rhoddi i fynu iddynt eu hunain, neu eu gadael i'w ffyrdd eu hunain. 

Mae yn ddyledus arnom ni ystyried y pethau hyn. Ein doethineb a'n 
dyledswydd ni yw ystyried ffyrdd, a graddau ymadawiad yr Ysbryd oddi: 
wrth bechaduriaid cildyn, cystal ag o'i agostad ef attom ni mewn cariad 
agras. Nid oedd Dafydd pan bechodd yn ofni dim yn fwy, na bod i 
Dduw gymeryd ei Ysbryd Sanctaidd oddiwrtho; ac e ddylai yr ofn yma 
ein cynhyrfu ninnau i'r gwyliadwriaeth mwyaf yn erbyn pechod;.-canys pe 
na's byddai iddo ein llwyr adael ni, yr hyn gyda golwg ar wir gredinwyr 
a fyddai yn wrthwyneb i natur, addewid, a gras y cyfammod newydd, eto 
efe a all eneilio oddiwrthym o ran ei bresenoldeb yn y fath fodd, fel ag y 
gallom dreulio gweddill ein dyddiau mewn tywyllwch a thrallod. Gan 
hyny, “yr hwn sydd yn sefyll edryched na syrthio.” 

Gochelwn ddechreuad cyntaf yr yrfa, a ddarluniwyd. A gaed ynom ni 
unrhyw ddrygau o'r fath ag a dristaent yr Ysbryd ?—os ydym yn caru ein 
heneidiau, gochelwn ei ofidio ef trwy aros ynddynt. A dristawyd ef trwy 
ein hesgeulusdra o ddyledswyddau,—trwy ein coleddiad o unrhyw chwanv 
neu trwy ein cydffurfiad â'r byd? na fydded i'n parâad yn yr unrhyw 
droi ei dristwch yn gythruddiant. Cofiwch,tra nad yw ond wedi ei drist- 
au, ymae efe yn parhau i arlwy ì ni bob moddion prïodol er ein hadfer- 
iad, efe a wna hyny hefyd hyd. yn nod pan yn cael ei ofidio, ond â'r fath 
gymmysgedd o ddigofaint ag a bair i ni wybod mai drwg a chwerw oedd y 
peth a wnaethom; ond, os oes neb wedi myned yn mhellach, a pharhau 
i'w hir ofidio ef, gan wrthod ei addysgiadau pan y'u dylynid efallai â chys- 


384 Ar Ddoniau ysbrydol. 


tuddiau llymion, neu wasgfaeon tufewnol; O ymgynhyrfed y cyfryw 
eneidiau i ymaflyd ynddo, canys y mae efe yn barod i ymadael, a hyny am 
byth efallai! A da y gwnawn fod yn ystyried cyflwr truenus y rhai a lwyr 
adawwyd fel hyn ganddo ef. Pan y gwelom ddyn a fu mewn llawnder, 
wedi ei ddwyn i gyfyngder dirfawr, ì geisio eì fara o ddrws i ddrws mewn 
earpiau, y mae yr olygfa yn un drist, er y gwyddom iddo ddwyn y trueni 
hwn arno ei hunan trwy afradlonrwydd; ond mor alarus yw meddwl am 
ddyn a fu unwaith yn meddu goleuni mawr, yn gwneyd proffes odidog, 
wedi ei addurno â doniau defnyddiol, ac yn uchel ei fri ar gyfrif hyny,— 
yn awr wedi ei yspeilio o'i holl addurniadau, wedi collì goleuni, a bywyd, 
a doniau, a phroffes, ac yn gorwedd fel cangen wywedig ar domen y byd ! 
— Ac e welir fod y trueni yn fwy eto, pan ystyriom fod Ysbryd Duw, nid 
yn unig wedi ymadael oddi wrtho, ond wedi dyfod yn elyn iddo, ac yn 
ymladd yn ei erbyn, trwy yr hyn y mae efe wedi eì nodi i ddinystr anoch- 
eladwy. 
AR DDONIAU YSBRYDOL. 


Yrail ran o weinidogaeth yr Ysbryd er adeiladaeth yr egÌwys, sydd gyn- 
nwysedig yn ei weinyddiad o ddoniau ysbrydol i'w haelodau, fel y byddo 
eu lleoedd a'u sefyllfeydd yn galw. Trwy ei waith o ras achnbol y mae 
efe yn gwneuthur yr holl etholedigion yn feini bywiol; a thrwy ei wein- 
yddiad o ddoniau ysbrydol, y mae efe yn adeiladu y meini hyny yn deml 
i'r Duw byw breswylio ynddi:—y mae efe yn eu huno yn un corff dirgel- 
edig dan yr Arglwydd Crist, fel pen. dylanwadol trwy ffydd achariad; ac 
y mae yn eu huno fel corff eymdeithasol dano ef fel pen awdurdodol, trwy 
ddoniau a galluoedd ysbrydol. Mae eu natur yr un a'r unrhyw, trwy ras; 
ond y mae eu defnydd yn amrywiol trwy ddoniau. Y mae pob un yn 
rhan o gorff Crist, trwy yr un Ysbryd bywiacceâiol o ras: ond y mae un yn 
llygad, araìl ynllaw, arall yn draed yn y corff, trwy rinwedd doniau arbenig: 
—“ Canys i bob un o honom y rhoddwyd gras, yn ol mesur dawn Crist.” 
Eph. 4.7. 

Mae yn wir am y doniau hyn, nad grasusau achubol, sancteiddhaol yd- 
ynt, ac nid oedd. y doniau gwyrthiol rhyfeddaf, gyfryw ychwaith; eto, 
nid ydynt i'w diystyru :—“ nerthoedd y byd a ddaw” ydynt, trwy y rhaì 
y mae breniniaeth Crist i'w chadw a'i chynnyddu; ac er nad ydynt ras. 
eto y maent y moddion, trwy ba rai y maepob gras yn cael ei genhedlu 
a'i roi ar weithrediad, ac am hyny fe'u crybwyllir yn yr Pe yn 
aml fel rhagorfraint neillduol i'r Testament Newydd, ac fen nogir 
yn ddifrifol i'w chwennych, yn enwedig y cyfryw ag a fyddont yn fwyaf 
tueddol i adeiladaeth. l Cor,12.31, 

Mae yr addewid arbenig o weinyddiad y doniau hyn yn Salm 68. 18. 
“ Dyrchefaist i'r uchelder, caethgludaist gaethiwed: derbyniaist roddion ìî 
ddynion;" ac fe gynhwysir y geiriau hyn gan yr apostol aty gweinyddiad 
hyny o ddoniau ysbrydol oddiwrth Grist, trwy y rhaî y sylfaenwyd ac yr 


Y NI & 


Stwyddau a_ Doniau annghyfjredinol. 385 


adeiladwyd yr eglwys, Eph. 4.8. Ac megis y rhagfynegid yn y Salm y 
byddai i Grist dderbyn rhoddion, hyny yw, i'w cyfrannu i ddynion, felly y 
bu, trwy iddo dderbyn yr Fsbryd, yrhwn yw yr Awdwr nniongyrchol o 
honynt oll, fel y dywaid Pedr, Act 2, 33. “Am hyny, wedi eì ddyrchafu ef 
trwy ddeheulaw Duw, ac iddo dderbyn gan y Tad yr addewid o'r Ysbryd 
Glan, efe a dywalltodd y peth yma yr ydych chwi yr awrhon yn ei weled 
ac yn ei glywed ;” sef y doniau. gwyrthiol a roisid i'r apostolion ar ddydd 
y Pentecost. 

Enw cyffredinol y rhoddion hyn yw DoNara, roddion neu ddoniau, 
hyny yw, effeithiau rhad ac anhaeddiannol haelioni Dwyfol; a elwir am 
hyny “ Dawn Duw,” loan 4. 10 ;—“ Dawn yr Ysbryd Glan,” Act.l0.46; 
—“Dawn Crist.” Eph,4.7. “Rhodd nefol.” Heb. 6. 4; yr holl ymad- 
roddion uchod ydynt yn cyd ddangos rhadlonrwydd y gweinyddiad o 
honynt ar ran y Tad, y Mab, a'r Ysbryd. EU 

Gyda golwg ar eu natur neillduol, fe'u gelwir “doniau ysbrydol,” 1 
l4.1,a12.31. Nid cynnysgaeddiadau naturiol neu foesol mo honynt, 
ond ysbrydol; yr Ysbryd Glan yw eu hawdwr, ysbrydol yw eu natur, a 
phethau ysbrydol yw y gwrthddrychau â pha raì yr ymwnant. 

Gyda golwg ar y dull o'u cyfrannu, fe'u gelwir yn Heb. 2. 4, “Doniau,” 
neu gyfraniadau “ yr Yspryd Glan,” am eu bod yn amrywiol, heb fod yn 
cael eu cyfrannu ar unrhyw bryd i un person; ond eu cyfrannu yn am- 
rywiol i ddynion er llesiiad yr eglwys, “ Pe yr holl gorph fyddailygad, 
pa le y byddai y clywed?” &c. 1 Cor. 12. 16, &c, 


SWYDDAU A DONIAU ANNGHYFFREDOL. 

Mae pedwar peth yn gwneyd i fynu swyddog annghyffredinol yn eglwys 
Dduw ;- 1. Galwad annghyflredinol i swydd, y fath na's gall neb arall gael 
trwy unrhyw ddeddf'na chyfansoddiad yn y byd,-—2. Gallu annghyffred- 
inol wedi ei roddi i'r cyfryw bersonau a alwyd felly, i'w galluogi i gyf- 
lawni y dyledswyddau y'u gelwir attynt.—83. Doniau annghyffredinoli 
ddefnyddio y gallu hwnw.—4. Gorchwyl annghyfíredinol o ran ei gylch 
a'i fesur, yn gofyn zel, llafur, a hunan ymwadiad annghyffredinol. Rhaid 
ì'r holl bethau hyn gyd-gyfarfod yn y swyddau hyny a alwn ni Annghyff- 
redinol. 

Fel hyn yr oedd hi gyd a'r apostolion, y prophwydi, a'r efengylwyr ar y 
dechreu: yr oeddynt hwy yn swyddogion annghyflredinol, 1 Cor. 12. 28. 
ac Eph.4. 11. Yr oedd hefyd rai wedi eu cynnysgaeddu â donian gwyrth- 
iol, ì iachau, i lefaru â thafodau; ac heblaw y rhai hyn, yr oedd proph- 
wydi hefyd yn meddu gweinidogaeth annghyffredinol dros amser yn yr eg- 
lwys, Eph.4.ll, Ac fe ddarlunir eu gweinidogaeth hwy yn Act. 13,1. 
Gosodid y rhai hyn yn yr ail radd o swyddwyr, yn nesaf i'r apostolion, a 
rhyngddynt hwy a'r efengylwyr. _ Yr oeddynt hwy yn derbyn datguddiadau 
digyfrwng oddiwrth yr Ysbryd Glan mewn pethau yn perthynu i ddyled- 


o 


386 Swyddau a Doniau annghyfjredinol. 


swydd bresenol yr eglwys, fel yn Act 13.2. Rhagfynegent amgylchiadau 
dyfodol hefyd; fel Agabus, Act. 21. 10,11. Caniattaodd Iesu Grist y 
swyddogion hyn i'w eglwys am dymhor, pan y'i planwyd gyntaf, a gwaith 
yr Ysbryd Glan oedd eu holl gyfaddasiad hwy â doniau ysbrydol i'w swydd; 
Yr oeddwn wedi amcanu dangos mor wag yw ymhonïad rhai i fath o ol- 
yniad i'r swyddogion hyn, y rhai ni's meddant na galwad, na. doniau, na 
gorchwylion annghyffredinol, ond ydynt yn dewis cymeryd iddynt eu 
hunain awdurdod annghyffredinol ar eglwysi a dysgyblion OCrist,y fath 
nad ymhonodd efengylwyr, na phrophwydi. nac apostolion ynddi erioed ; 
sf y mae yr awdurdod grybwylledig yn danwydd cyfaddasi feddyliau 
ì€ chelfrydig y Dïotrephiaid, ac yn ol amgylchiadau presenol, y mae yn 
wasanaethgar i chwantau llygredig dynion: am hyny nid yw yn rhyfedd 
bod rhai yn ymhoni o'r uchafiaeth hon, ac yn dra awyddus yn ei cheisio, 
er na chawsant erioed alwad i'r weinidogaeth na'u doniaw erddi :—ond y 
mae yn rhaidini ddychwelyd at yr ystyriaeth o ddoniau ysbrydol an- 
nghyffredinol, 

Yr oedd y rhai hyn o ddau fath:—Fn gyntaf, Y cyfryw a dra ragorent 
ar holl alluoedd meddyliau dynion:—megys y doniau gwyrthiol, i iachau, 
a'r cyffelyb. Nid oedd y rhai hyn yn gynnwysedig mewn unrhyw allu- 
oedd oeddynt yn arosol yn wastadol yn y personau a'u meddent; ond yr 
oeddyntyn effaith dylanwad uniongyrchol ac annghyffredinol ar eu medd- 
yliau: ac yr oedd pob rhyw swyddogion annghyffredinol yn meddu y 
doniau hyn. 

Fn ail,—Y cyfryw ag oeddynt yn gynnwysedig mewn defnyddiad an- 
nghyflredinol o al]uoedd meddyliau dynion; megys doeihineb, gwybodaeth, 
ymadrodd, &c. A phan gynnysgaeddid rhyw rai â'r rhai hyn, megis yr 
apostolion, a'r efengylwyr, nid oeddynt yn gwahaniaethu ond mewn gradd 
yn unig oddiwrth ddoniau cyffredinol, y rhai ydynt yn parhau eto, Fe 
grybwyllir yr holl ddoniau hyn, o'r ddau fath a nodwyd yn yr un fan gan 
yr apostol, 1 Cor. 12. 7-—11._ “Eithr eglurâad yr Yspryd a roddir i bob 
un er lleshad; canys i un trwy yr Yspryd y rhoddir ymadrodd doethineb, 
ac i arall ymadrodd gwybodaeth, trwy yr un Yspryd; aci arall, ffydd trwy 
yr un Yspryd, ac i arall ddawn i iachau, trwy yr un Yspryd; ac i arall 
wneuthur gwyrthiau; aci arall brophwydoliaeth; ac i arall wahaniaeth 
ysprydoedd; ac ìi arall, amryw dafodau; ac ì arall gyfieithiad tafodau; a'r 
holl bethau hyn y mae yr un a'r unrhyw Yspryd yn eu gweithredu, gan 
rannu i bob un o'r neilllu megys y mae yn ewyllysio.” 

Yr oedd y naw rhyw yma o ddoniau yn blodeno yn oes gyntaf 'yreglwys, 
a hyn oedd bywyd ei gweinidogaeth annghyffredinol. Nid oedd unrhyw 

* amser gosodedig i'r doniau hyn ii derfynu. Y rhai a berthynent yn neill- 
duol i'r apostolion, oeddynt i gyfoesi â hwynt; ac ni bu neb ar ol eu marw- 
olaeth hwy yn meddu swydd, awdurdod, na doniau apostolaidd. Gellid 
dywedyd yr un modd am yr efengylwyr: ac ni's meddwn un dystiolaeth 


Doniau cyffredinol. 387 


ddïamH€nol fod unrhyw ddoniau gwir wyrthiol, ac yn mhob modd uwch- 

]aw galluoedd dynol, ar ol terfyn einioes y tô hwnw a_welsent Grist yn y 
cnawd, ac a ymddiddanasent ag ef, neu y rhai a dderbyniasent yr Ysbryd 

Glan trwy eu gweinidogaeth hwy. _ Hwyrach y gallai Duw ar ryw ach- 
lysuron dros yspaid meithach, amlygu ei allu mewn rhyw weithrediadau 
gwyrthiol; ac efe a all fod yn gwneuthur hyny eto weithiau; ond y mae 

yn ddiameu fod coel grefydd yr oesoedd dylynol, trwy yr hyn y dyfeisid . 

ac y cyhoeddid gwyrthiau afrifol, gau ae ynfyd, wedi bod yn dra niweidiol 

i'r efengyl, ac agoryd y ffordd ìi dwyllo Cristionogion â chyfeiliornadau 
diddiwedd; ond, er fod yr holl ddoniau a gweithrediadau hyn wedi dar- 

fod mewn rhyw ystyr, rhai o honynt yn hollol, ac eraìllo ran dull eu yi 
gweinyddiad, a gradd eu godidawgrwydd; eto can belled ag yr oedd adeil- 
adaeth yr eglwys yn gyssylltiedig â hwy, yr oedd, ac y mae rhyw beth 
cyfattebol iddynt i'w cael yn barhaus yn yr eglwys. Yrhwn a roddes 
rai yn apostolion, a rhai yn brophwydi, a rhai yn efengylwyr, a roddes rai 
hefyd yn fugeiliaid ac yn athrawon; ac megys y cymhwysodd efe y rhai 
cyntaf trwy ddoniau annghyffredinol, can belled ag y mae dim o'r fath yn 
angenrheidiol er adeiladaeth barhaus yr eglwys, efe a gynnysgaedda yr 
olaf â'r unrhyw. 


DONIAU CYFFREDINOL. 

Gelwir y rhai hyn yn gyffredinol, nid am eu bod yn gyffredinol hollol i 
bawb, neu am nad oes bri uchel i'w roddi arnynt; ond wrth yr enw yma 
y'u gwahaniaethir oddiwrth y rhai a grybwyllwyd eisoes, y rhaì oeddynt 
yn tra rhagori ar holl alluoedd dynion; ac am eu bod yn parhau yn sef. 
yllfa gyffredinol yr eglwys, ac i fod felly hyd ddiwedd amser. 

Cyfeiriasom eisoes at Eph. 4. 7, &c., lle y darlunir ar un golwg sefydl. 
iad, llesiad, a pharïiad y weinidogaeth Gristionogol yn eglur a chyflawn ; 
ac amcan y traethawd hwn yw dangos fod y ddawn o'r weinidogaeth, a'r 
gweinidogion, y swydd a'r rhai a'i cyflawnent, yn ffrwyth tra arbenig o 
awdurdod gyfryngol Crist, yn nghyd a'i gariad at, a'i ofal am yr eglwys; 
a'r rhai hyny, 2m ba raì y sonia yr apostol, “ Eilhr i bob un o honom,” 
ydynt y swyddogion, neu y gweinidogion a roddir wedi hyny. ddyn 
hwy “y rhoed gras; ”"—nid gras sancteiddhiiol a olygir yma, ond cyfran- 
nogiad o ffafr rasol gyda golwg ar ryw ddyben neillduol, Y mae yr ym- 
ddiried yma wedi ei gyflwyno i ni mewn flordd oras, a hyny “yn ol mesur 
dawn Crist,"—fel y gwelo efe yn dda fesur y ddawn. . 

Efe a roddes rai, adn. 11. Dyma sylfaen pob trefn, awdurdod, ac addol- 
iad eglwysig, mai dawn Crist yw gwreiddyn y weinidogaeth. Pe na 
buasai wedi ei rhoddi felly ganddo ef, ni buasai yn gyfreithlawn i neb o 
feibion dynion sefydlu y fath swydd ;—ac am hyny ymae cyfodi swyddog. 
ion yn yr eglwys na's ordeiniwyd ganddo ef, yn weithred o wrthwynebiad 
i'w awdurdod, a dirmyg ar ei ofal a'i haelfrydedd ef; a phe goddefid 
prawf wrth y rheol hon, (fel y bydd un dydd, pa un bynnag a fyno dynion 


388 Doniau cyffredinol. 


ai peidio) prin y byddai rhai enwau mawr yn yr eglwys yn bresenol yn 
abl[i gadw eu sefyllfa ; tybiai Pabau, Cardinaliaid, Archesgobion, Esgobion 
taleithiol, Arehddïaconiaid, Rhaglawiaid, ac ni's gwn pa gynnyrchion 
anweddaidd eraill o gyssylltiad anmhrïodol :hwng balchder gwladol, a 
llygredigaeth eglwysig, eu bod yn cael eu trin yn arw wrth y rheol hon ; 
ond felly y rhaid iddi fod yn y diwedd, a hyny yn anocheladwy. Mae 
godidowgrwydd y ddawn yma yn ymddangos wrth ystyried y gogoniant 
cyssylltiedig â'r rhoddiad o honi. Fe'i rhoddwyd gan Grist, pan “ ddyrch- 
afodd efe i'r uchelder, gan gaethgludo caethiwed,” adn. 8. Mae y geiriau 
wedi en cymeryd o Salm 68. 17, yn yr hwn ymadrodd y cyfeirir at ym - 
ddangosiad gogoneddus Duw ar Sinai, i roddi ei ddeddf;—y pryd hyny 
eaethgludodd Duw gaethiwed, yn ninystr Pharaoh a'r Aiphtiaid, y rhai a 
gadwasent ei bobl ef mewn caethiwed creulawn yn hir;—ond fe gym- 
hwysir y geiriau at Grist, yr hwn a esgynodd yn ogoneddus “ goruwch yr 
holl nefoedd, fel y cyflawnai bob peth,” adn. 10; wedi gorchfygu Satan a'i 
holl alluoedd yn effeithiol. Y pryd hyny efe a “dderbyniodd roddion í 
ddynion,” neu “ yn nyn, —yn y natur ddynol, fely gellid cyfieithu y geir- 
iau Hebraeg. Derbyniodd Crist y rhoddion hyn yn y natur ddynol, i'w 
rhoddii eraill. Yn awr i ba ddyben y gwnaed yr holl barottôadau gogon- 
eddus hyn? onid i arddangos mawredd y ddawn a roddai efe, a gogoniant 
y gwaith a wnelai ; yr hyn oedd, arlwyo yr Eglwys a Gweinidogion, a'r 
Gweinidogion â doniau er cyflawni eu swydd a'u dyledswydd; ac e welir 
un diwrnod, fod mwy o ogoniant ac ardderchawgrwydd, mewn rhoddi 
un gweinidog tlawd i gynnulleidfa, trwy ei addurno â doniau ysbrydol i 
gyflawni ei swydd,nac yn urddiad rhwysgfawr mil o Babau, Cardinaliaid, 
&c, &c. ; 

Efe a roddes roddion. Rhodd Crist yw y weinidogaeth; a'i bywyd yw 
y doniau ysbrydol a berthynant iddi, ac ydynt yn anysgaredig oddiwrth y 
bod o honi. Nid yw gweinidogaeth heb ddoniau, yn weinidogaeth o rodd- 
iad Crist; ac nid yw gosod y fath weinidogaeth i fynu, namyn diystyru 
Crist, gwrthdaro dybenion y weinidogaeth, a thwyllo eneidiau dynion, 
Nid yw sefyllfa gweinidogaeth, yr hon y gellir eì chadw i fynu trwy ffurf- 
iau allanol, a gosodiadau dynol yn unig, heb dderbyn doniau gan Grist, 
yn ddim amgen na diystyru eì awdurdod a'i ofal ef. Amcan mawr y 
weinidogaeth yw “perffeithiad y saint,—adeilad corph Crist; ond ni's 
gellir gwneyd hyn heb ddoniau ysbrydol; gan hyny gwawd-weinidogaeth 
yw un amddifad o hyn ac nid ordiniiad Crist. 

Y mae godidowgrwydd y ddawn hon i'w chanfod hefyd yn amrywiaeth 
y swyddi a'r swyddogion a osododd Crist. Efe a wyddai y byddai dau 
ryw gyflwr i'r Eglwys;—Y cyntaf, ar ei sylfaeniad, pan fyddai ymosodiad 
annghyffredinol i gael ei wneyd ar deyrnas Satan yn y byd, a phan y 
byddai i ffurf a rheol newydd o addoliad gael ei sylfaenu dros wyneb yr 
holl ddaear. I'r perwyl yma efe a roddes apostolion, prophwydi, ac efeng- 


Doniau cyffredinol. 389 


ylwyr. Yr oedd yn angenrheidiol i'r rhaì hyn gael eu galwad a'n hawdur- 
dod oddiwrth Grist, cyn pob trefniad ac awdurdod yn yr Eglwys; canys 
yr oedd bodoliaeth yr Eglwys yn ymddibynu ar eu hawl hwy o'n swydd ; 
ond ni's gall nn dyn ymhoni i'r hawl hon, heb ei derbyn gan Grist; a'r 
hyn a wnaed ar y dechreu ganddynt hwy yn bersonol, a wneir yn bresen- 
ol trwy eu gair a'u hathrawiaeth ; canys y mae yr Eglwys yn cael ei had- 
eiludu “ar sail yr apostolion a'r prophwydi; ac Iesu Grist ei hun yn ben 
conglfaen.” 

Y mae hefyd ail ansawdd i'r Eglwys yn ei hadeiladaeth, yr hyn sydd 
i'w ddwyn yn mlaen yn ol y rhtolau rhoddedig gan Grist ei hunan yn y 
gweinyddiad arferol o osodiadau yr efengyl. [I'r perwyl yma y rhoddes 
Crist swyddogion, bugeiliaid, ac athrawon cyffredinol, y rhai oeddynt i 
gael eu hordeinio yn ol ei gyfarwyddyd ef yn mhob Eglwys, Act. 14. 23, 
24, Ond, gan fod swyddogion annghyffredinol wedi eu rhoddi gan Grist 
trwy ei alwad a'i gyfraniad o awdurdod iddynt hwy yn ddigyfrwng ; nid 
yw yn ymddangospa fodd y mae efe yn rhoddi y swyddogion cyffredinol hyn 
iddi. I hyn yr attebaf, ddarfod iddo wneuthur hyny ar y dechreu, a'i fod 
ef yn parhan i wnenthur hyny trwy ddeddf a rhêol yr efengyl yn mha un 
yr appwyntiodd efe y weinidogaeth i fod yn eì Eglwys yn barhaus. Onid 
oes ordinŵad i'r perwyl yma wedi ei gosod gan Grist, neu os ydyw ei grym 
wedi darfod yn bresenol, yna rhaid i nì addef nad yw yr holl swydd ond 
traws.feddiant: ond os rhoddes efefngeiliaid ac athrawon i'w Eglwys,i 
barau ynddi hyd oni byddo ei holl saint yn mhob oes wedi dyfod yn 
“ wr perffaith, at fesur oedran cyflawnder Crist,” Ephes. 4. 12; ac addaw 
o hono fod gyda hwy bob amser hyd ddiwedd y byd, Matt. 28. 18, 20; os 
ordeiniodd yr apostolion henuriaid yn mhob dinas, Act. 14. 23. Tit. 1. 
ô, y rhai a wnelid yn olygwyr neu esgobion y praidd gan yr Ysbryd Glan, 
Act, 20. 28; ac os yw credinwyr yn rhwym o ufuddhau iddynt hwy, 
Heb. I3. 7, 17; yna y mae y sylfaen hun yn sefyll yn ddiysgog fel or- 

_ deiniadau y nefoedd; a chan nad oes un crybwylliad yn yr Ysgrythyrau 
am unrhyw gyflwr ar yr Eglwys yn yr hwn y gall, neu y dylai dysgyblion 
Crist fyw heb hyfforddiant y gweinidogion, y mae yn ofer dychymygu y 
dichon unrhyw ddiffyg mewn dynion eraill, nac unrhyw wrthgiliad ar 
eglwysi gweledig, eu hannghyfaddasu i gyfodi gweinidogaeth r6olaidd 


arnynt. pyr Wi meddwl gan fod Eglwys Rhufain a'i hymlynwyr trwy 


eu gwrthgiliad wedi colli gweinidogaeth efengylaidd o'u plith; am hyny 
nad oes gan eraill, at y rhaî y daeth gair Duw, ac y bu yn effeithiol er eu 
hiachawdwriaeth, hawl ddigonol o'r gair ìi ufuddhau i orchymynion Crist, 
neu na's byddoiddo ef gymeradwyo y cyfryw ufudd-dod ganddynt, yn 
deilwng o neb ond y sawl a wnânt fasnach o grefydd er elw personol 
iddynt eu hunain. 

Mae Iesu Grist ynparhau y swydd hon, trwy roddi doniau a chym- 
hwysderau ysbrydol i ddynion i'w galluogi i gyflawniei dyledswyddau. 


390 Doniau cyffredinol. 


Mae yn wirnad yw doniau ysbrydol o honynt eu hunain yn gwneuthur un 
dyn yn weinidog; etoni's gall un dyn fod yn weinidog yn ol meddwl Crist, 
hebddynt. Gan hyny, a chymeryd yn ganiattaol bardad y sefydliad, pe 
byddai i Grist ar unrhyw le, ballu a chyfrannu doniau ysbrydol, yma, ac 
yn y fan hôno, rhaid i'r weinidogaeth ei hunan ballu. Nid yw cyfodi 
gweinidogaeth trwy rym ffurf a defodau allanol, heb ddoniau er adeilad. 
aeth yr Eglwys, yn ddim amgenach na naddu cŷíf â bwyill, a'i osod i fynu 
yn ddelw i'w addoli. Nid yw gwneuthur dyn yn weinidog, yr hwn ni's 
gall wneuthur dim o waith neillluol y weinidogaeth,—dim tuag at yr 
unig ddyben o honi yn yr Eglwys, yn ddim amgen na gosod ysgerbwd 
marw i fynu,ei rwymo wrth bawl, a dysgwyl iddo wneuthur ein gwasanaeth, 

Mae Iesu Grist yn parhau y swydd hon trwy roddi awdurdod i'w Eg. 
]wys yn mhob oes, i alw a neillduo i waith y weinidogaeth, y rhai a gym- 
hwysodd efe â donian i'r gwaith. Nid awdurdod dra arglwyddiaethol yw 
hon yn yr Eglwys; ond y mae yn gynnwysedig mewn hawl a chymhwys- 
der i weithredu yn y peth hyn mewn ufudd-dod i orchymynion Crist. 
Gan hyny nid yw gweithred yr Eglwys namyn y moddion gosodedig í 
gludo awdurdod a swydd oddiwrth Grist i'r personau a elwir i hyny. Nid 
yw yr Eglwys yn rhoddi iddynt unrhyw awdurdod o'r eiddi ei hunan, neu 
arosedig ynddi ei hunan, ond yn unig mewn ufudd-dod i Grist, y maent 
yn trosglwyddo yr awdnrdod o honaw ef i'r personau a elwir felly, Felly 
y maent yn dyfod yn weinidogion i Grist,ac nid i'r esgobion, neu yr 
eglwysi neu ddynion; gan ddal eu swydd oddiwrth Grist yn unig, wrth 
ddeddf a rhêol yr efengyl; fel y mae pwy bynnag a'u dirmygo hwy, yn ei 
ddirmygu yntau hefyd ynddynt hwy. Mynai rhaì fod gweinidogion yr 
efengyl yn derbyn eu holl awdurdod oddiwrth y bobl a'u dewisant; a 
rhai, oddiwrth yr esgobion a'u hordeiniant; ond nìd yw hyn namyn eu 
gwneuthur yn weinidogion dynion,a gosod meistri eraill rhyngddynt a 
Christ, i 

Nid oes gan yr Eglwys un awdurdod i alw neb i swydd y weinidogaeth, 
lle na byddo Crist wedi myned o'i blaen yn neillduad y dyn hwnw trwy 
ei gynnysgaeddu â doniau ysbrydol; canys os yw holl awdurdod y wein- 
idogaeth o Grist, ac nid yw efe byth yn ei rhoddi ond lle y cynnysgaeddo 
â doniau gweinidogaethol, yna nid yw galw neb at unrhyw waith i'r hyn 
nid yw wedi ei ddoniaw yn flaenorawl,yn ddim amgen p neillduo, a 

* gweithredu yn ol ein hawdurdod ein hunain. 

Y drefn yn mha un y gall Eglwys alw unrhyw berson i swydd y wein- 
idogaeth yn eu plith ac arnynt, yw trwy eu cydgnu MM difrifol iddo 
yn yr Arglwydd, o ran holl awdurdodau a dyledswyddau eu swydd, yrhyn 
a sicrïant trwy eu hetholiad o honaw ef. 

Mae y byd wediei lanw â dadleuon yn nghylch y drefn allanol yma 
o alw dynion i'r weinidogaeth; ond pa drefn bynnag a gymeradwyir, oddi- 


bn Ss”, 


Doniau cyffredinol. 391 


eithr bôd sylw ar y pethau a. grybwyllwyd yn flaenorol ni bydd na grym 
nac awdurdod yn yr alwad; ar y llaw arall, caniattawn fod. awdurdod y 
weinidogaeth yn ymddibynu ar osodiad Crist; ei fod ef yn galw dynion 
i'rswydd hon trwy eu cynnysgaeddu â doniau ysbrydol; ac nad yw 
gweithrediad yr Eglwys yn hyn namyn y moddion moesol gosodedig i 
gyfrannuawdurdod swyddol trwyddo o Grist i'r cyfryw bersonau,—yna nid 
rhaid ymryson llawer yn nghylch y dull allanol. 

Gellid profi hyn yn belydr o wirionedd o oleuni natur, na's dylai neb ym- 
osod ar Eglwys heb eu cydsynied; pan ystyriom fod eì holl waith i ym- 
gydnabod â'u deall, eu barnau, eu hewyllysiau, a'u serchiadau ; ac y dylai 
hyn gael ei wneyd yn ol eu dewisiad hwy eu hunain, fel y tystir yn yr 
Ysgrythyrau, Num. 8.9,10. Act.1.23,26. Act. 6. 35. Act. 14. 23, Ac 
ni's gellir gwadu yn deg, bod y drefn hon yn cael eu dilyn yn fanol yn y 
eyn-eglwysi. 

Mae yr Arglwydd yn parhau i gynnysgaeddu eì Eglwys â dawn y weini- 
dogaeth, trwy yr ordinŵad ddifrifol o neillduad y rhai a elwir fel hyn, 
trwy ympryd, gweddi, ac arddodiad dwylaw, Act. 14. 23. pen. 13.2. 1 Tim. 
4 14. Trwy y moddion hyn, meddaf, y mae yr Arglwydd Crist yn par- 
hau i ddywedyd ei fod yn cyfrif dynion yn ffyddlawn, ac yn eu dodi yn y 
weinidogaeth. 

Swm y peth a haerwn yw hyn; bod gan yr Ysbryd waith neillduol yn 
mharottoad gweinidogion cymhwys y Testament Newydd er adeiladaeth 
yr Eglwys; a'i fod ef yn amlygu ei allu a'i awdurdod yn y cyfranniad o 
ddoniau ysbrydol, heb gyfrannogiad o'r hyn ni's gall un dyn yn gyfiawn, 
feddu rhan na chyfran yn y weinidogaeth hon. 

Mae Iesu Grist wedi addaw bod gyda'i Eglwys hyd ddiwedd y byd ; 
a'r presenoldeb hwn o'i eiddo, sydd yn gwneuthur yr Eglwys yn gynnull- 
eidfa hanfodol wahaniaethol oddiwrth bob rhyw gymdeithasau a chynnull- 
iadau dynol eraill. Ffurfier dynion wrth y rheol a fynnech,a hônont eu 
hawdurdod ar y sail a ddewisont, eto os na bydd Crist yn bresenol gyda 
hwy nid ydynt yn Eglwys, ac ni's gall yr holl alluoedd dan y nef eu 
gwneuthur felly, Matt. 18. 20. Dat, 21. 3. 

Y presenoldeb addawedig yma o eiddo Crist, sydd trwy ei Ysbryd. Nid 
am ei bresenoldeb hanfodol, gyda golwg ar anfeidroldeb ei natur Ddwy**ol, 
yr ydym yn son yma; ac nid ei ddynoliaeth chwaith a olygid: canys llv 
yr addawai y presenoldeb hwn i'w ddysgyblion, efea ddywedai wrthynt 
hefyd fod yn rhaid iddo ef ymadael â hwynt; ar yr hyn y'u llanwyd â 
thrallod, hyd oni dd&allasant y byddai efe yn sicr o gyflawni ei addcwid 
o fod yn bresenol gyda hwynt; a phwy, neu ba beth ydoedd yr hyn a 
wnelai i fynu y diífyg o'i bresenoldeb corphorol ef; sef ei Yspryd Sanct- 
aidd, yr hwn a anfonai efe yn ei enw a'i le, ì wneuthur iddynt ac erddynt 
yr hyn oedd ganddo ef i'w wneuthur iddynt ac erddynt eto. Gwel Ioan 
14.26, &c. a.15. 6, &c, 


. 


392 Doniau cyfjredinol. 


Fe sicrheir y presenoldeb yma o eiddo yr Ysbryd i'r Eglwys trwy gyf- 
aminod tragywyddol annewidiol;—“ A minnau, dyma fy nghyfammod â 
hwynt, medd yr Arglwydd; Fy Yspryd yr hwn sydd arnat, a'm geiriau y 
rhai a osodais yn dy enau, ni chiliant o'th enau, nac o enau dy had, nac 0 
enau had dy had, medd yr Arglwydd, o hyn allan byth.” Esa. 59. 21. Dyma. 
gyfammod Duw â'i eglwys efengylaidd, yr hona gyfodid pan ddeuaì y 
Gwaredwr i Sion, ac i'r rhai a dr6ent oddiwrth anwiredd yn Jacob, adn. 
20; ac fel y mae pariiad y gair i'r Eglwys yn mhob oes yn cael ei sicrâu 
yn yr addewid hon, heb yr hyn y darfyddai am dani, felly hefyd y mae 
presenoldeb yr Ysbryd yn cael ei sicrhâu iddi, heb yr hyn y darfyddai 
perthynas gyfammodol Duw â hi, ac ni byddai Eglwys, nac ordiniiad, nac 
addoliad cymeradwy. 

Am hyn y mae yr efengyl yn cael ei galw “Gweinidogaeth yr Yspryd ;' 
a'i gweinidogion yn “ Weinidogion yr Ysbryd,” 2 Cor. 8. 6; canys trwy 
gynnorthwyon yr Yspryd yn unig y cynnorthwyir neb un i gyflawni 
gweinidogaeth yr efengyl, a'i hordinadau yn ol meddwl Duw, ac er adeiìl- 
adaeth yr Eglwys; a hefyd, trwy weinidogaeth yr efengyl y mae yr Ysbryd 
ei hun yn cael ei roddi i ddysgyblion Crist yn mhob oes. Gal. 3. 2. 

Y dyben mawr i'r hyn y mae yr Ysbryd yn cael eì addaw a'i roddi fel 
hyn dan yr efengyl yw, er cadw yr Eglwys yn y byd. Y mae Duw wedi 
addaw y bydd ì freniniaeth Orist barhau hyd ddiwedd amser; arhaidi 
hyn fod yn waith Duw neu yn waith dynion; ac os ydyw o Dduw, rhaìd 
ei fod trwy y rhoddiad o'i Ysbryd :—ac fel y mae yr Eglwys yn disgyn dan 
ystyriaeth ddeublyg (ei ffurf dufewnolae allanol) y mae y cyutaf fel y dang. . 
osasom trwy eì waith yn cyfrannu gras effeithiol i'r etholedigion, a'r olaf 
trwy gyfrannu doniau i'w swyddogion a'i gweinidogion; ac i'w holl ael- 
odau, yn ol eu lle a'u cyfaddasrwydd. 

Fe arhonir y cyfryw gyfraniad o ddoniau i weinidogion cyffredinol yr 
Eglwys yn mhob oes, yn eglur mewn amryw rannau o'r Ysgrythyrau 
sanctaidd.  Darlunir,natur y gwaith hwn yn nammeg y talentau, Matt, 
25. 13—3]1, lle y cynnrycbiolir ansawdd yr Eglwys o esgyniad Crist hyd. 
ei ailddyfodiad. Yn y tymhor hwn, y mae amgylchiadau ei freniniaeth, 
gofal ei Eglwys, a lledaeniad ei efengyl, wedi ei ymddiried i'w weision; 
ac i'r perwyl hyny y maent wedi eu cynnysgaeddu âg amryw dalentau, 
ylleiafoba rai sydd yn ddigonoli annog ei pherchen i'w defnyddio- 
Y talentau hyn ydynt y doniau, â pha raì y mae Crist trwy eì Ysbryd yn 
cynnysgaeddu ei weinidogion er gwasanaeth yr Eglwys. 

Yn gyffelyb hefyd y dywedir, Rhuf. 12. 4—8, * Ac megîs y mae genym 
aelodau lawer mewn un corph, ac nad oes gan yr holl aelodau yr un swydd; 
felly ninnau, a ni yn llawer, ydym un corph yn Nghrist, a phob un yn 
aelodau i'w gilydd. A chan fod i ni amryw. ddoniau yn ol y gras a rodd- 
wyd i ni, pa un bynag a'i prophwydoliaeth, &c. &c,'' Mae yn eglur oddi- 
wrth y geiriau hyn, mai am adeiladaeth yr Eglwys, yr byn sydd angem- 


mr —- 


Doniau cyffredinol. 393 


rheidiol yn mhob oes a chyflwr, yr oedd yrapostol yn sôn ;—mai egwyddor 
pob gweinidogaeth ynddi yw doniau, wedi eu derbyn oddiwrth Grist drwy 
ei Ysbryd ;—a bod y doniau hyn yn eu cynnysgaeddu nid yn unig & 
chymhwysder i'w dyledswydd, ond hefyd â'r rheol a'r mesur at bob gwas- 
anaethi'w gyflawni yn yr Eglwys. Y maepob un i ymddwyn yn eiswydd 
yn ol ei ddawn, ac nid mewn un modd aiall. 

Ac fel mai er cyflawniad swyddau efengylaidd y mae y doniau hyn yn 
cael eu cyfrannu, y maent yn anhebgorol angenrheidiol i'r perwyl hyny. 
Mae y gweinyddiadau hyn o ran eu natur, eu defnydd, eu harwyddocâad, 
a'u heffeithiolrwydd, yn ysbrydol;—gan hyny trwy ddoniau ysbrydol yn 
unig y gellir eu cyflawni, Ac am hyny y mae y pethan hyn yn byw a 
marw yn nghyd: lle nad yw y naill ni's gall y llall fod. Yr ydym yn 
dadleu y canlyniad hefyd, hyd yn nod yn ein dyddiau ni. Mae yr Ysbryd 
Glan yn parhau i gyfrannu doniau ysbrydol i'r gweinidogion hyny ydynt 
yn cael eu galw i'r swydd yn olei feddwl a'i ewyllys ef; ac nid yw y 
gwrthwynebiad a wneir i hyn gan wawdwyr annuwiol yn haeddu sylw. 
Appeliwn at brofiad y gostyngedig a'r doeth ;—Oni chawsant hwy brofiad 
o'r gweinyddiad yma? Onid ydynt hwy yn canfod presenoldeb yr Ysbryd 
ei hunan trwy ei amrywiol ddoniau yn y rhai ydynt yn gweinyddu iddynt 
mewn pethau ysbrydol? Oni chawsant brawf o fod Crist yn llefarn 
ynddynt trwy ei Ysbryd, gan wneuthur y gair yn nerthol i'w holl ddy- 
benion priodol?—A gellir dadleu profiad y rhai a dderbyniasant y doniau 
hyn hefyd, o'r cynnorthwy neillduol a fwynasant yn yr ymarferiad o hon- 
ynt. Yn wir, y mae erchylldra synied gwrthwynebol.yn annïoddefol yn 
mysg y rhai a broffesant Gristionogaeth; a bod ineb ymhoni eu bod yn 
ddigonol o honynt eu hnnain i weinidogaeth yr efengyl, trwy eu gallu- 
oedd natnriol neu eu cyrhaeddiadau, heb ddoniau neillduol yr YsbrydGlan, 
nid yw yn ddim amgenach nac ymwrthodiad â phob cyfran yn addewidion 
Cristi'w Eglwys, neu y parŵad o'i bresenoldeb ynddi. Ac e ymddengys 
cyn hir, pa le bynnag y byddo doniau yr Ysbryd Glan yn cael eu cau o'r 
weinidogaeth, bod yr Ysbryd Glan, a Christ ei hunan yn cael ei gau allan 
yno, bod gwir adeiladaeth yr Eglwys ar ben, ac na bydd gan yr efengyl 
un rhyw wir neges yno mwyach! 

Nyni a ddylem ddangos yn fanylach etoparai ydynt y doniau hyny 
trwy ba rai y mae yr Ysbryd Glan yn cymhwyso dynion i weinidogaeth 
yr efengyl; a pha fodd y gellir eu cyrhaedd a'u defnyddio. 

Fn gyntaf, Pa rai ydynt y doniau drwy ba rai y cymhwysir dynion i'r 
weinidogaeth ? 

Dyledswydd fawr gyntaf y weinidogaeth yw, cyfrannu athrawiaeth yr 
efengyl; am hyny y mae hyn yn cael ei roddi yn siars i holl weinidogion 
yr efengyl, Act, 20. 28. 1 Pedr. 6.2. 1 Tim. 1.3. Pen. 6. 17. a4. 18— 
16. &c.; canys hyn yw y prif foddion a drefnwyd gan Grist er adeilad- 
aeth ei eglwys,—trwy yr hyn y cynnyrchir ac y diogelir bywyd ysbrydol; 
ac y mae tri pheth yn ofynol gyda golwg ar y ddyledswydd hon :— 

PC 


394 Doniau cyfjredinol. 


1. Doelhineb, gwybodaeth, a_deall yn nirgeledigaethau yr efengyl. Me- 
ddylia rhaì fod hyn yn beth a gyrhaeddir yn dra hawdd,—nid oes dim 
mwy yn ofynol i hyn nac i ryw gelfyddyd neu wybodaeth arall; a da 
fyddai pe cymerai rhai gymmaint o drafferth i gyraedd y wybodaeth hon 
ag y maent i ddysgu pethau eraill, y rhai ni fyddant o nemmawr o fudd- 
ioldeb. Meddylir bod y defnyddiad achlysurol o ychydig lyfrau yn ddi- 
gonoli wneyd dyn yn ddigon doeth i fod yn weinidog ; ac nid ychydig 
sydd wedi cymeryd arnynt fod yn athrawon cyhoeddus, y rhai yn lled brin 
a dderbynid yn ddysgyblion canolig mewn eglwys drefnus ; ond y mae 
mwy yn perthynu i'r ddoethineb ymanae y mae llawer yn ei feddwl.— 
Ac y mae yn debyg ped ystyrid ei natur yn briodol, na ruthrai rhai ddim 
i'r gwaith hwnw fel y gwnant. Cynnwysa y fath ddirnadaeth o ystyr ac 
amcan yr Ysgrythyr,—y fath gydnabyddiaeth â chyfandrefn o wirionedd- 
au athrawiaethol, yn eu deilliad, eu tueddiad, a'u defnydd,—y fath hy- 
rwydd âer meddwl i farnu pethau ysbrydol, a'u cydmaru y naill â'r llall, 
ag a alluoga ddynion i ddysgu eraill yn ffordd bywyd, ffydd, ac ufudd- 
dod. Yn awr, dawn neillduol yr Ysbryd Glan yw hyn:—Efe sydd yn 
rhoddi ymadrodd doethineb, 1 Cor. 12.8., a lle nad yw hyn, yr un peth 
fyddai edrych am y byw yn mhlith y meirw, ac edrych am weinidogaeth ; 
ac y maeyn ddilys am bawb eraill a gymerant arnynt fod yn bregethwyr y 
gair, y twyllant eu heneidiau eu hunain yn y diwedd, fel y maent yn y 
cyfamser yn twyllo eraill. 

2. Medrusrwydd i iawn gyfrannu y gair, sydd hefyd yn hanfodoli 
weinidogaeth yr efengyl, ac yn ddawn neillduol o eiddo yr Ysbryd, “Bydd 
ddyfal i'th osod dy hun yn brofedig gan Dduw, yn weithiwr difefl, yn 
ìawn gyfrannu gair y gwirionedd.” 2 Tim. 2. 16, Mae y ddau ran gyntaf 
o'r testyn uchod yn ymddibynnu ar yr olaf. Os mynai gweinidog fod yn 
“* brofedig ” neu gymeradwy gan Dduw; os mynai fod yn y dydd olaf, yn 
weithiwr na's rhaid iddo gywilyddio; rhaid iddo ofalu am iawn gyfrannu 
gair y gwirionedd a ymddiriedwyd i'w ofal; yr hyn yw gwmeyd fel y 
gwna goruchwyliwr doeth, gan gymeryd o'r ystorfeydd mawrion o wirion- 
edd sydd yn yr Ysgrythyran; a thorri o honaw, megis, gyfran gyfaddas i 
amryfal amgylchiadau y gwahanolaelodau o'r teulu, heb byn, nid yw rhyw 
gwrs cyffredin o bregethu, heb wahaniaethu personau a gwirioneddau, pa 
faint bynnag a_ orenrir arno â theleidrwydd areithyddiaeth, ond gwaith 
eywilyddus yn nhŷ Dduw! Y mae amryw bethau yn ofynol er peri y 
medrusrwydd yma. (l.) Barn gywir am gyflwr y rhai y gweinyddir y 
gairiddynt. Rhaid i'r gweinidog adnabod cyflwr ei bobl;—pa un aì rhaì 
bychain, ai gwyr ieuainc, aì tadau fyddont ;—pa un yn marn cariad, a 
ddychwelwyd hwy at Dduw ai naddo,—pa beth yw eu rhwystrau a'u tem- 
tasiynau,—pa fath eu cynnydd neu eu nychdod, (2.) Cydnabyddiaeth â 
gweithrediadau dwyfol ras ar galonnau dynion. Nid oes dim yn fwy ang. 
enrheidiol na hyn, er nad oes dim yn fwy diystyrllyd. Mae yr hwn sydd 
annghydnabyddus â gweithrediadau cyffredinol gras fel un yn ymladd ar. 


Doniau cyffredinol 395 


antur wrth bregethu y gair, neu fel dyn yn curo awyr! Mae yn wir y 
dichon Duw gyfeirio gair o wirionedd a lefarwyd megis ar antur, âg 
effaith rasol brïodol at nn;—fel y dyn hwnw gynt wedi tynu ei fwa ar an- 
tur,a darawodd frenin Israel rhwng cyssylltiadau y llurig ; ond yn gyff- 
redin, nid yw y dyn nas gwyr pa fodd i annelu, yn debyg o darawo y 
cyssylltiad, (93.) Cydnabyddiaeth â natur profedigaeth; yn nghyd a'r 
rhwystrau arbenig i ffydd ac ufudd-dod i'r rhai. y mae gwrandawwyr yr 
efengyl yn agored, sydd hefyd yn angenrheidiol. (4,) Iawn ddeall natur 
anhwylderau ysbrydol, yn nghyd a'r feddyginiaeth brïodol rhagddynt ; 
heb yr hyn y llawenychir calon y drygionus yn aml, ac y llenwir y cyf- 
iawn âthrallod. Ni's gall dynion na's deallant y pethau hyn iawn gyf- 
rannu y gair; ac y mae yn alarus meddwl pa mor gywilyddus yw y 
gwaith a wneir gan rai wrth bregethu y gair o ddiffyg y wybodaeth hon ;. 
ïe, fel y collir yr holl ddawn o ran eì grym a'i bendith ! 

3. Mae dawn ymadrodd yn perthyn i weinidogaeth yr efengyl: Cyfrif- 
ai yr apostol hyn yn mysg doniau yr Ysbryd. l Cor.1.5. 2 Cor, 8. 5.; 
ac efe a ddymunai weddïau yr eglwys, ar fod i'r ddawn yma aros a chyn- 
nyddu ynddo ef eihun, Eph. 6. 19. Nid yw y drws ymadrodd yma yn 
gynnwysedig mewn rhyw hyawdledd ymadrodd naturiol, (yr hyn sydd yn 
fagl weithiau i'r sawl a'i meddant, a gofid i'r gwrandawwyr,) nac mewn 
medrusrwydd areithyddol ì addurno pregeth â gwychder ymadrodd, llawer 
llai mewn hyfdra llygredig yn mhyegethiad yr efengyl, trwy goeg. ymadr. . 
oddion, neu ffraethebau cnawdol ; ond y mae yn gynnwysedig yn(l,)mewn 

' rhyddid, neu agoriad drws ymadrodd i draethu y gwirionedd; y fath ag y 
sonia yr apostol am dano yn 2 Cor. 6. ll, .“ Ein genau ni a agorwyd 
wrthych chwi, O Gorinthiaid, ein calon ni a ehangwyd!” Mae ysbryd 
ehang, rhydd, yn nghyda medrusrwydd ymadrodd cyfaddas i'r peth dan 
sylw, yn perthynu i'r ddawn hon. (2.) Eofndra ac ymddiried.— Pan fyddo 
Ysbryd Duw yn nghanol cyfyngderau a gwrthwynebiadau yn nerthu 
meddyliau gweinidogion, fel y eyflawnont eu gwaith yn rhwydd, gan ys- 
tyried cennadwri pwy a gyhoeddir ganddynt, y mae yr hyfrdra crybwylledig 
yn perthyn i'r ddawn ymadrodd yma. (3.) Felly hefyd y mae sobrwydd 
ymadrodd yn gweddui fawrhydi sanctaidd Crist, a'r traddodiad o'r gwir- 
ionedd. Maeyrhwnalefaro,i '* lefarumegisgeiriau Duw,” 1 Pedr 4.11, 
Nid yn unig pregethu gwirionedd Duw a dim arall, ond gwneuthur hyny 
gyda sobrwydd ac ymadrodd iachus. (4.)I hyn hefyd y perthyna yr 
awdurdod hyny sydd yn dilyn traddodiad y gair, pan y'i pregethir gyda'r 
cymhwysderau ysbrydol hyn ; canys y mae yr holl bethau hyn yn angen-- 
rheidiol fel y byddo i'r gwrandawwyr dderbyn yr efengyl, nìd fel gair dyn, 
ond fel y mae yn wir yn air Duw! 

Yr ail dosbarth o ddyledswyddau gweinidogaethol a berthynant i 
addoliad Duw ; sef y rhan hono o'r weinidogaeth, i ba un y mae Duw yn 
wrthddrych uniongyrchol; ac .y mae yr addoliad yma yn cynnwys am- 
rywiol weithrediadau, yn ol amrywiaeth ordinhadau Crist, ac amgylch-- 


396 Ddoniau cyffredinol. 


iadau yr eglwys, O'r rhai hyn gweddi yw y benaf, wrth yr hyn yr ydynt 
yn deall, cyffesiadau, deisyfiadau, a diolchiadau; naill ai wrthynt eu 
hunain, neu yn yr arferiad o ordinadau eraill, megis y Sacramentau. Mae 
gogoniant Duw yn gyssylltiedig mewn modd arbenig âr ddyledswydd 
gynnwys-fawr hon; ac y mae y cyflawniad o honi yn ymddibynu, naill 
ai ar alluoedd naturiol dynion, neu ar gynnorthwyon yr Ysbryd Glan. 
Os tybiwn ei bod yn ymJdibynnu ar alluoedd dynion heb ddim o gyn- 
northwy yr Ysbryd, yr ydys yn ei gau allan oddiwrth y pethau hyny y'i 
haddawwyd ìddynt yn benaf gan Grist. Mae y rhai na's derbyniasant y 
ddawn yma yn llwyr annghymwys i waith y weinidogaeth, Mewn peth- 
au gwladol fe gyfrifil yn annghyssondeb annioddefol galw dyn i gyf- 
]awni dyledswydd, y byddai y cyflawniad o honi yn ymddibynu yn holl- 
awl ar ryw gymhwysder neillduol na's meddai efe ddim o honaw ; ac e 
welir ryw ddydd, bod y cyfryw ymddygiad mewn pethau crefyddol mor 
annghysson ; ïe, a llawer mwy. 

Yn drydydd. Mae rheoli yr eglwys yn perthyn i'w gweinidogion. 
Gosododd Duw reol yn yr eglwys, yr hon a ymddiriedwyd i'w gweinidog- 
ien, y rhai ydynt ei harweinwyr, ei llywodraethwyr, a'i goruchwylwyr, 
Rhuf.12.8. 1 Cor.12. 28. 1 Tim. 5. 17. 1 Thess. 5, 12, Heb. 13. 17. Mae 
y llywodraeth hon yn ysbrydol, ac nid yw mewn un modd yn gyssylltied- 
ig â gweinyddîad awdurdodau y byd hwn. Perthyna i freniniaeth Crist, 
yr hon nid yw o'r byd hwn: ac amcan y llywodraeth hon yn unig yw 
adeiladaeth yr eglwys,—cynnydd ffydd ac ufudd-dod ei holl aelodau, 
marweiddiad pechod, ffrwythlonrwydd mewn gweithredoedd da, cysur 
credinwyr, ac adferiad gwrthgilwyr. Ac oddiyma y gwelwn pa beth yw 
natur y cymhwysderau a'r medr hyny sydd ofynol yn yrhai a weinyddant 
y llywodraeth hon; ac yr ydym yn dadleu mai dawn neillduol yr Ysbryd 
Glan ydyw hyn. Pe na buasai namyn hyddysgrwydd yn y gyfraith 
wladol ac eglwysig, (cydnabyddiaeth â threfniadau llysoedd daiarol, yn 
gweitbredu trwy wysiadau, gorfodaethau, a charchariadau eyfreithìawl,) 
buaswn yn addef yn rhwydd na buasai angen am unrhyw ddawn neiltÌu- 
ol oeiddo yr Ysbryd Glan; ond gan fod ei natur o'r fath a ddarluniwyd 
mae yn anmhossibl eì gweinyddu yn gymhwys heb gynnorthwy dwyfol. 
Yr Ysbryd Glan sydd yn gwneuthur henuriaid yr eglwys yn oruchwylwyr 
neu esgobion, Act. 20,28 ; ac y mae efe yn cymhwyso dynion ì'r swyddi 
y'u geilw iddynt, trwy ddoniau cyfaddas. 

Y mae doniau hefyd sydd yn perthynu i ddyledswyddau yn unig, y rhai 
a gyfrennir i oll aelodau yr eglwys mewn amrywiaeth graddau mawr,yn 
ol eu lleoedd a'u sefyllfeydd.. Mae Ysbryd y gras yn bywhau, yn adfyw- 
io, ac yn uno holl gorph yr eglwys yn, ac â Iesu Grist; ac yn donio ei 
holl aelodau â chymhwysderau ysbrydol er eu hadeiladaeth. Mae ar bob 
un eisiau y rhai byn arei gyírif ei hun, acfy maent yn angenrheidiol ar y 
rhan fwyaf o ddynion er cyílawnial en dyledswyddau perthynasol, 
megis mewn tenluoedd, er addoli Duw ac addysgu plant a gweinidogion , 


Doniau cyffredinol. 397 


Felly hefyd y mae ar bob aelod o eglwys eisiau rhyw ddawn ysbrydol i'w 
gymhwyso i lanw ei le ynddi. l Pedr 4. 10. Dylai credinwyr rybuddio 
eu gilydd, cynghori eu gilydd, ac adeiladu y naill y llall yn eu sancteidd- 
iolaf ffydd ; a'r diffyg o'r doniau ysbrydol a grybwyllwyd yw yr achos o'r 
fath esgeulusdra o'r dyledswyddau hyny, fel mai prin y clywir son am 
danynt yn mysg y rhan fwyaf o Gristionogion. Er hyny, bendigedig 
fyddo Duw, yr ydym yn meddu profion o barsiad y weinidogaeth hon o 
eiddo yr Ysbryd yn ngalluoedd rhagorol llawer o Gristionogion annghy- 
oedd. Yr wyf yn addef eu bod wedi eu camarfer gan laweroedd, chwydd - 
wyd rhai i fynu ganddynt, ac eraill a'u defnyddiasant mewn dull afreol- 
aidd (yr hyn hefyd a fui'r cyn eglwysi); eto dewiswn drefn, ysbryd, ac 
ymarferiad yreglwysi a blannwyd gan yr apostolion, gyd a'u holl an- 
nghyfleasderau, yn hytrach na thangnefedd enawdol eraill yn eu dirywiad 
amlwg oddiwrth yr holl bethau hyny. 

Fn olaf, nyni a ymofynwn pa fodd y dichon dynion gyrhaedd cyfran- 
nogaeth o'r doniau hyn, pa un bynnag fyddont ai gweinidogaethol ai 
personol. Ac ar hyn gallwn sylwi, nad ydynt yn cael eu cyfrannu trwy 
ryw ysbrydoliad disymmwth a goruwchnaturiol, fel y doniau gwyrthiol i'r 
apostolion, a'r cyn Gristionogion. Mae yr oruchwyliaeth hono o eiddo 
yr Ysbryd wedi darfod er ys talm ; a gellir ammeu fod y sawl a ymhona 
o'r cyfryw yn bresenol dan ddylanwad penboethdra twylledig, Trachefn ; 
nid yw y , doniau hyn yn hollol gyraeddedig trwy ein diwydrwydd nì ein 
hunain yn yr ymarferiad or moddion, yn annymddibynol ar ewyllys 
penarglwyddiaethol yr Ysbryd Glan; canys y mae efe yn eu cyfrannu 
ibob un fel y gwelo efe yn dda; ac am hyny y gwelwn yr effeithiau 
gwahanol a gynnyrchir ar bersonau a ymwnant â'r unrhyw fyfyrdodau ac 
ymdrechiadau ;—addurnir rhai â doniau godidog,—prin y cyrhaedda 
eraill ddim sydd yn ddefnyddiol,—a rhai a'u diystyrant yn hollawl, Gan. 
hyny y mae gweithrediad uniongyrchol o eiddo yr Ysbryd Glan yn 
nghyfranniad y doniau ysbrydol hyn, na's gellir rhoddi un cyfrif am dano 
wrth fesurau galluoedd naturiol, a diwydrwydd ; ac eto, sylwer, eu bod 
yn gyffredinol i'w cyrhaeddyd a'u cynnyddu trwy yr arferiad prïodol o 
foddion cyfaddas, megis y mae gras ei hunan hefyd ; ac o'r cyfryw, y mae 
yn ofynol yn gyntaf oll, barotoad enaid trwy ostyngeiddrwydd, addfwyn- 
der, a hyddysgrwydd. Nid hoff gan yr Ysbryd gyfrannu ei ddoniau 
neillduol i ddynion beilchion,hunan-dybus,ydynt wedi gwag ymchwyddo 
yn eu meddyliau cnawdol : a'r un modd y geìlir dywedyd am dueddiadau 
llygredig a drygionus eraill a berthynant i'r meddwl, trwy yr hyn y'u 
cauir allan, ïe, wedi eu derbyn mewn mesur unwaith. Mae gweddi hefyd 
yn un o'r prif foddion i'w cyrhaeddyd. I hyn y cyfarwyddai yr apostol 
ei frodyr, pan y'u cynghorai i chwennych y doniau goreu ; canys trwy 
weddi yn unig yr amlygir y chwennychiad yma. Mae diwydrwydd yn y 
pethau y mae y doniau hyn yn perthynu iddynt, yn angenrheidiol hefyd ; 
wrth yr hyn y golygaf yn arbenig, fyfyrdod yn ngair Duw,-yn nghyd ag 
arferiad o'r moddion ì gyrhaedd gwybodaeth o'i feddwl ynddo; canys yn 


389 Ar yr achosion, y fjyrdd, &c., 


y llwybr yma yn gyffredin y mae yr Ysbryd Glan yn dyfod ì fewn, ac yn 
cyfrannu ei gymmhorth i ddodrefnu. y meddwl â'r doniau ysbrydol hyn. 
Y mae cynnydd y doniau hyn yn ymddibynn ar y defnyddiad ffyddlawn 
o honynt, Masnach yw yr unig ffordd i chwanegu talentau ; a'r ymarfer- 
iad o'r doniau hyn yw y ffordd i'w eynnyddu. Heb hyn, gwywant yn 
gyntaf, ac yna, derfydd am danynt! Trwy esgeulusdra, fe'u collir bob 
dydd; y naill mewn rhan, ac ereill yn hollawl ; ac mewn rhai can belled, 
nes dirmygu, casan, a chablu yrhyn a dderbyniasant eu hunain. Yn olaf, 
y mae galluoedd naturiol dynion, yn nghyda hyawdledd, cof, a barn, 
wedi eu coethi drwy ddarllen, dysgeidiaeth, ac efrydiaeth ddyfal, yn 
ehangu ac yn addurnaw y doniau hyn lle y'u derbyniwyd. 


AR YR ACHOSION, Y FFYRDD, A'R MODDION O 
DDEALL MEDDWL DUW YN YR 
YSGRYTHYRAU. 


Ein hymofyniad presenol yw, Pa fodd y gallwn ni gyrhaedd dirnadaeth 
gywir o feddwl Duw yn yr Ysgrythyrau, mewn gwrlhwynebiad i anwybod- 
aeth, cyfeiliornadau, camgymeriadau, aphob gau syniadau, felag i gyf- 
lawni yn briodol yr holl ddyledswyddau a ofynir i ni ynddynt ? 

Mewn attebiad i'r ymofyniad yma, ystyriaf yn gyntaf y prif achos 
effeithiol; ac yn ail, yr holl foddion, tufewnol ac allanol, a drefnwyd gan 
Dduw ir perwyl hyny. 

Âm y cyntaf,—Fsbryd Duw yn unig ydyw; canys y mae gwaith neill- 
duol o eiddo yr Ysbryd ar feddyliau dynion, yn gweinvddu doethineb, 
goleuni, a deall ysbrydol iddynt, sydd angenrheidiol er iawn ddirnad 
meddwl Duw yn ei air. Nid ydym wrth hyn yn golygu unrhyw ysbryd- 
oliaeth brophwydoliaethol newydd neu ddigyfrwng, ac nid ydym ìi ymddi- 
bynu ar ddeongliad awdurdodol unrhyw eglwys ; nid ydym ychwaith yn 
credu y gallwn trwy yr arferiad o'n rheswm naturiol, pa faint bynnag o 
gynnorthwyon allanol a gaffom, gyrhaeddyd y wybodaeth hon; ond yr 
ydym yn credu fod yr Ysbryd yn gweithredu yn neiìduoli oleuo ein 
meddyliau mewn modd goruwch-natnriol, a thrwy hyn yn unìg y gallwn 
gyrhaedd i “ bob golud sicrwydd deall, î gydnabyddiaeth dirgelwch Duw.” 

Mae yr hyn a haerwn yma yn gynnwysedig yn ngweddi y Salmydd, 
Salm. 119.18. “ Datgnddia fy llygaid, fel y gwelwyf bethan rhyfedd 
allan o'th gyfraith di,” Y mae pethau rhyfedd yn nghyfraith Duw, sef y 
datguddiad Ysgrythyrolo ewyllys Duw,—pethau y mae y fath argraff o 
ddoeth ineb a gallu dwyfol arnynt, fel v maent yn wrthddrychau teilwng 
'o'n synedigaeth, ac y mae yn ddyledswydd arnom ediych ar y pethau 
hyn, a'u deall. Nid ydym yn alluog o honom ein hunain i wneuthur hyn 
heb gymhorth dwyfol; am hyny y gweddïai y Salmydd ar i Dduw agor ei 
]Jygaid, eu datguddio, neu eu dadlenu. Y mae goleuni sanctaidd yn y gair, 

MU x ” 


* 


o ddeall meddwl Duw. 399 


ond y mae y fath orchudd ar lygaid dynion fel na's gallant ei weled yn 
iawn ; a gwaith neillduol yr Ysbryd Glan yw symmud y gorchudd yma. 

Fe welir meddwl y Salmydd yn eglurach os ystyriwn ni y gweinyddiad 
o'r gras am yr hwn y gweddïai, i eraill ;—“ Yna yr agorodd efe eu deall 
hwynt, fel y deallent yr Ysgrythyrau,” Luc 24, 55. Gwaith hollawl ddi- 
angenrhaid, os credwn ni rai dynion! Ond nid oedd Crist yn meddwl 
hyny. Yr oedd y gwirioneddau am dano ef wedi eu datguddio yn y gyf- 
raith, y prophwydi, a'r Salmau,—adn. 44. Darllenid y rhai hyn yn feu- 
nyddiol, ac y mae yn dra thebyg fod y personau a olygid yma, yn dra 
hyddysg yn llythyren yr Ysgrythyrau hyny ; eto ni's gallent iawn ddeall 
y pethau rhyfedd hyn, hyd oni agorodd Crist eu meddyliau. 

Y mae ymadrodd arall tra nodedig i'r perwyl yma yn Eph. 1, 17, &c. 
“'Ar i Dduw ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y gogoniant, roddi i chwi 
Yspryd doethineb a datguddiad, trwy ei adnabod ef; wedi goleuo llygaid 
eich meddyliau,” &c. Pe credai dynion yr hyn a ddangosir yn y geiriau 
hyn, ni byddai raid i ni ddadleu yr achos yn mhellach; canys y mae yr 
ymadroddion, â pha rai y gosodir y gwirionedd allan yma, yn rymmusach 
i ddeall ysbrydol, nac yr un a allem ni eu dyfeisio. 

Nid am ryw ddatguddiad mewydd, digyfrwng, ac allanol, y gweddïir 
yma. Ni's annogir y credinwyr i edrych am y cyfryw ddatguddiad fel eu 
harweinydd, ond y mae datguddiad tufewnol, trwy yr hyn y'u galluogir i 
ddirnad pethau ydynt wedi eu datguddio yn y gair eisoes ; ac y mae yr 
Ysbryd Glan yn cael eì alw yma yn '“ Ysbryd datguddiad,” am mai efe 
yw yr awdwr, a phrif achos effeithiol o hono ; felly yn y rhoddiad o hon- 
aw i Grist ei hunan, efe a elwir yn “ Ysbryd doethineb a deall, Ysbryd 
gwybodaeth, yr hwn a wnai ei ddeall yn fywiog yn ofn yr Arglwydd.” 
Esa. 11.2, 3. 

Yr hyn a elwir dan yr enw cyffredin o “bethau rhyfedd,” gan y Salm- 
ydd, a ddarlunir gan yr apostol fel gobaith galwedigaeth Duw, golud 
gogoniant ei etifeddiaeth ef yn y saint, a rhagorol fawredd ei nerth ef yn 
y credinwyr. Dyma y pethau rhyfedd a osodir o'n blaen ni yn yr Ys- 
grythyrau; ac ni's gallwn eu deall ond fel y'u datguddir i ni : a'r rheswm 
pa ham y mae rhai yn meddwl fod mor hawdd eu dirnad yw, am nad yd- 
ynthwy yn meddwl fod dim mawr, rhyfedd, neu ogoneddus ynddynt. 
Gan hyny y maent yn caru eu llygru a'u diraddio, fel y byddont yn gyf- 
addas i'w syniadau cnawdol acisel hwy, Dyma yr egwyddor sydd yn 
gweithio yn effeithiol drwy yr holl athrawiaeth Sosinaidd. 

Gyda golwg ar yr holl bethau hyn y gweddïai yr apostol ar i'r Ephes- 
iaid gael eu gwybod. Dywedir am y dyn anianol na's gall efe 
eu gwybod. lCor. 2. 14. Hyny ydyw, drwy y defnyddiad o 
foddion allanol yn unig ; ond y mae yr apostol yn gweddïo gyda dwysder 
tra neillduol, ar iddynt gael eu gallnogi i'w deall. Ond pa ham yr arferai 
y fath daerni dwys? Onid oedd yr Ephesiaid yn ddynion rhesymol? 
Hwyrach eu bod mor ddoethed a dysgedig a neb yn ein dyddiau ni. Act. 
19.19, Eto, $el y deallent feddwl Duw yn yr Ysgrythyrau yn iawn, yr 


400 Ar yr achosŵn y ffyrdd, &c. 


oedd yn ofynol i lygaid eu deall gael eu goleuo, a bod i Ysbryd doethineb 
a deall gael ei roddi iddynt i'r perwyl hyny. 

1'r un perwyl hefyd yr addawai ein Harglwydd yr Ysbryd Glan ì gred- 
inwyr, Ioan 16.13. “ Pan ddel Yspryd y gwirionedd, efe a'ch tywys i 
bob gwirionedd.” Y mae efe yn Ysbryd y gwirionedd, nid yn unig fel y 
mae efe yn wirionedd dwyfol, tragywyddol ynddo ei hunan ; ond am maî 
efe sydd yn datguddio pob gwirionedd dwyfol goruwch-naturiol i'w 
eglwys. Nid pob gwirionedd, yn hollol ac anmhennodol felly a olygir- 
megis gwirionedd anianyddol, gwladyddol, a hanesyddol ; ond dirgeledig- 
aethau breniniaeth yr efengyl,—cyngor Duw am iachawdwriaeth yr eg, 
lwys trwy Iesu Grist, yn nghyd a'u ffydd. a'u hufudd-dod; efe a addawir 
i'w dysgu yn ngwybodaeth o'r gwirioneddau a_ ddatguddiwyd yn allanol 
yn y gair, mewn modd ysbrydol ; ac nid i'r apostolion, neu y prophwydi 
eyntaf yn unig yr oedd yr addewid yma; canys yr oedd arhosiad yr Ys- 
bryd i fod yn yr eglwys yn dragywydd, Ioan 14. 16 ; ac yr oedd Crist yn 
dymuno fod i'r rhai a gredent ynddo ef trwy ymadrodd ei apostolion, gael 
yr hyn y gweddïai am dano iddynt hwy, Ioan 17. 20. Yr un peth hefyd 
a olygir yn yr addewid hono, y byddant hwy oìl wedi eu dysgu gan 
Dduw, yr hyn a gadarnheir am yr holl gredinwyr eto, l Ioan 2.20,27. 
“* Y mae gennych chwi enneiniad oddiwrth y Sanctaidd hwnw, a chwi a 
wyddoch bob peth: y mae yr un enneiniad yn eich dysgu chwi am bob 
peth." Mae yn ddiau mai yr Ysbryd Glan a'i waith a olygir wrth yr en- 
neiniad yma,—gan gyfeirio at enneìnìad y breninoedd a'r offeiriaid gynt ; 
a dywedir am gredinwyr, y rhai ydynt yn gyfrannogion o'r enneiniad tu- 
fewnol, yn noniau a grasusau yr Ysbryd Glan, eu bod yn freninoedd ac 
offeiriaid î Dduw. Effaith y gwaith hwn yw, (l.) Eu bod hwy yn gwybod 
pob peth. (2.) Nad oes arnynt eisiau dysgu o neb hwynt. Maent yn 
gwybod pob peth sydd yn angenrheidiol i'w huniad â Christ, a'u harosiad 
ynddo ef. Pa fodd bynnag, gallant hwy gamgymmeryd mewn ychydig 
bethau lled ddibwys ; neu nad oes ganddynt ond gwybodaeth anmherffaith 
o ryw ganghenau o'r athrawiaeth: eto yn mhob peth, angenrheidiol iddynt 
eu credu i gyfiawnder, a'u cyffesu i iachawdwriaeth, hwy a gant wybod 
ewyllys a meddwl Duw yn ddigyfeiliorn, megis y mae wedi ei datguddio. 
yn ei air ; a'r prif ddyben o roddi y wybodaeth hon iddynt yw, fel y'u 
dyogelid rhag y cyfeiliornadau a'r hudolwyr aellir eu dysgwyl. 

Dywedir hefyd, “ Nid rhaid iddynt ddysgu o neb hwy ;" hyny yw, yn 
y pethau a_ rag grybwyllwyd, o ran y wybodaeth ddechreuol o honynt, a 
sylwedd y pethau eu hunain ; eto y mae graddau pellach o wybodaeth, at 
'yr hyn y dylai Cristionogion ymestyn, Heb. 6. 1. Ond y prif beth yw, 


nnu ar oleuni ac awdurdod eu haddysg hwy. _ E ddichon eraill fod yn 
' gydweithwyr i'w llawenydd,” ond ni all neb fod yn arglwyddiaetbu ar 
eu ffydd ; nid oes amynt eisiau y cyfryw ddysgeidiaeth, yR: yn .en- 
neiniaid yr hwn a dderbyniasant. | 


o ddeall meddwl Duw. 401 


Yn nesaf sylwaf yn unig pasicrwydd a all y dyn a ddysgwyd fel hynyn 
y gwirionedd,eifeddumai y gwirionedd a ddysgir iddo, ac nad yw yn cael 
ei dwyllo yn eì syniadau o honaw ; canys ar hyn yr ymddibyna y defn- 
yddiad o'r ddysgeidiaeth yma, yn enwedig mewn amser o brofedigaeth. Nid 
digon yw i ni wybod y gwirionedd, rhaid i ni feddu sicrwydd ein bod yn 
ei wybod, Hyn yw y peth a eilw yr apostol yn “ olud sicrwydd deall,” 
Col.2.2. Mae sicrwydd meddwl mewn dysgeidiaeth arall yn ymddi- 
bynnu llawer ar awdurdod yr athraw ; ac felly yma:—* A gwir yw yr 
enneiniad, ac nid yw gelwydd.” Gwirionedd anffaeledig ydyw ; ni's gall 
fod twyll yn yr hyn a ddysgir trwy yr enneiniad yma. Mae y sicrwydd 
yma yn deillio mewn rhan oddiwrth ddull dysgeidiaeth yr Ysbryd, ac 
mewnrhan oddiwrth ôrofiad y pethau'a ddysgir eu hunain. Dullei 
ddysgeidiaeth yw, drwy [Ysgrythyrau y gwirionedd; ac efe a ddyru 
dystiolaeth ddirgelaidd o'r hyn a ddysga efe ;—“ A'r Yspryd yw yr hwn 
sydd yn tystiolaethu, oblegyd yr Yspryd sydd wirionedd.” l Ioan ô. 6. 
A chyda golwg ar y profiad y dywedir fod yr enneiniad trwy yr hwn y'u 
dysgir yn wirionedd, ac nad yw gelwydd. Mae yn anmhossibl i neb a 
ddysgir felly gael ei dwyllo. Y mae gallu arbenig yn dilyn pregethiad 
Duw trwy ei Ysbryd : “ Wele Duw trwy ei nerth a ddyrchafa, pwy sydd 
yn dysgu fel efe?” Job 36.22. Felly yr esponiai ein lachawdwr yr 
addewid hono, “ A phawb fyddant wedi eu dysgu gan Dduw.”—“ Pob un 
gan hyny a glywodd gan y Tad ac a ddysgodd, sydd yn dyfod attaf fi,” 
Ioan 6.45. Mae y fath effeithiolrwydd yn dilyn dysgeidiaeth Duw, fel y 
mae pob un a ddysgir felly yn sicr gredu y pethau a ddysga, fel un yn 
meddu profiad o'u gwirionedd ynddo ei hunan; canys yr hwn sydd yn 
credu, y mae ganddo dystiolaeth ynddo ei hun, 1 Ioan 6. 10. Y mae 
profiad yn y pethau eu hunain i synied a barn ysbrydol, Phil, 1, 9. Heb. 
5.24, yr hyn sydd. yn rhoddi i'r meddwl y sicrwydd mwyaf ag sydd yn 
bossibl iddo ei gyrhaeddyd; canys pon ganfyddo ynddo ei hunan allu ac 
effeithiolrwydd y gwirionedd yn yr hwn y'i haddysgir, eì fod yn gweithio, 
yn effeithio, ac yn plannu y pethau eu hunain arno, yna, meddaf, y mae 
y meddwl yn meddu y sicrwydd cryfaf ar a all ei ddymuno o'i wirionedd. 

Mae rhan arall o waith yr Ysbryd gyda golwg ar oleuad ein meddyl- 
iau, y dylem ei hystyried hefyd; ac y mae hyn yn golygu yr Ysgrythyr 
ei hunan ; canys y mae yr Ysgrythyr wedì ei chyfaddasu yn y fath fodd 
fel y byddai yn ffordd foesol, neu y moddion i weinyddu datguddiadau 
dwyfol ìi feddyliau dynion. Gan hyny, yr ydym yn dadleu fod Ysbryd 
Sanctaidd Duw wedi parottoi a threfnu yr Ysgrythyr, fel y gall fod yn 
foddion digonol a pherffaith i weini i'n meddyliau ni yr adnabyddiaeth 4 
gadwedigol hono o Dduw a'i ewyllys, ag sydd yn angenrheidiol er ein 
galluogi i fyw iddo ef, a'n dwyn i'w fwynhau ef mewn gogoniant. ! 

Mae yn wir nad yw efe ddim wedi gosod ei athrawiaethau mewn un- 
rhyw gyfundrefn fel ein Holwyddoregau, neu ein cyffesau ffydd ni, &c.: 
ond y maent i'w cynnull allan o hanesyddiaeth, prophwydoliaethau, 


402. Ar yr achosion, y ffyrdd, $c., 


gweddïau, caniadau, ac epistolau. Gellid rhoddi llawer o resymmau 
digonol paham na's dylynid y cyfryw drefn; ond digon yw dywedyd, 
mai y ffordd a ddewisodd Duw yn ddïau yw yr oreu ; am mai efe a'i trefn- 
odd. Hyn a wyddom yn sicr, fod yr Ysbryd Glan wedi cyfansoddi yr 
Ysgrythyr yn y fath fodd, fel y mae meddwl Duw am bob peth a berthyn 
i'n ffydd a'n ufudd-dod yn ngwybodaeth o'r hyn y mae ein goleuad ys- 
brydol yn gynnwysedig, wedi eì ddatguddio yn eglur ynddynt, Mae yn 
wir foil llawer o bethau dyfnion, rhyfeddol, a dirgeledig yn gynnwysedig 
yn yr Ysgrythyrau—pethau ydynt yn eu natur eu hunain yn anamgyff- 
redadwy ; megis athrawiaeth y Drindod, ymgnawdoliaeth Crist, arfaeth 
Duw, adgyfodiad y meirw, &c. ; eto fe ddarparodd yr Ysbryd Glan rhag 
dyoddef o honom oddiwrth ein gwendid ein hunain ; canys y mae pob 
peth sydd angenrheidiol i ni i'w gredu am y pethau hyn wedi ei ddat 
guddio yn amlwg ; ond y mae. y neb sydd yn meddwl na's gallwn gredu 
gwirionedd dim ond yr hyn y gallwn amgyffred ei natur, yn dymehwelyd 
pob ffydd a rheswm hefyd. Heblaw hyny, y mae y radd hono o adna- 
byddiaeth o'r pethau hyn ag sydd gyrhaeddadwy i ni, yn ddigonol gyda 
golwg ar ddyben datguddiad ei hunan, Mae yn wir fod rhai pethau yn 
anhawdd eu deall, o herwydd y dull yn mha un y'u datguddir, megis all- 
egau, achau, prophwydoliaethau na's cyflawnwyd eto,&c.; ond pa beth 
bynnag a osodir allan fel hyn mewn unlle, os bydd o bwysini i'w ddeall, 
nyni a'i cawn mewn lle arall wedi ei ddatguddio mor eglur, fel y gellir 
dywedyd am dano fel y dysgyblion gynt, “ Wele yr wyt ti yn awr yn dy- 
wedyd yn eglur, ac nid wyt yn dywedyd yr un ddammeg; ac os oes un- 
rhyw ran o'r Ysgrythyr eto yn dywyll, y mae hyny er ymarferiad ein 
ffydd, diwydrwydd, gostyngeiddrwydd, ac ymddibynniad ar Ddnw yn ein 
hymchwiliadau iddynt. Rhoddes yr Ysbryd Glan hefyd gymmhorth i ni 
yn hyny trwy roddiini reol er deongliad yr Ysgrythyr, yr hon os ym- 
drechwn i'w dilyn yn ddiffuant, a'n ceidw rhag perygl i lygru gair Duw 
yn bechadurus ; ïe, er methu o honom a chael allan ystyr fanol pob rhyw 
ymadrodd ; a'r rheol hon yw cyssondeb y ffydd, Fe gyfarwyddir yr hwn 
a brophwydo, hyny yw, a ddeonglo yr Ysgrythyrau yn yr eglwys,i wneyd 
hyny yn ol cyssondeb y ffydd, Rhuf. 12.6. A'r cyssondeb yma yw yr 
hyn a ddysgir yn eglur ac unffurf trwy yr holl Ysgrythyr fel rheol ein 
ffydd a'n hufudd-dod. Y mae y fath gyd berthynas rhwng gwirioneddau 
Dwyfol a'u gilydd, fel y mae pob un. o_ honynt, mewn dull, yn mhob lle, 
os nid yn briodol, eto trwy ganlyniad a chyssylltiad ; fel be byddai dyn 
yn methu ystyr briodol gyntaf rhyw destyn tywyll, eto tra na's derbynia 
unrhyw ystyr ond a ddatguddir mewn rhyw le arall, nid yw y caingymer- 
iad yn peryglu ei ffydd neu eì ufudd-dod ef ei hun na'r eiddo arall. 


Yn awr mae yn gweddu i ni ystyried y MoDDION y dylem eu defnyddio 
er iawn ddeall meddwl Duw yn ei Air. 
Y cyntaf o'r rhai hyn yw dyfal ddarllen yr Ysgrythyr, yn nghyda 


o ddeall meddwl. Duw. 403 


dwys ystyriaeth o'r hyn a ddarllenom. Trwy hyn y mae meddyliau dyn- 
ion yn cael eu dwyn i gydnabyddiaeth gyffredinol â natur ac ag amcan 
Llyfr Duw : y maent yn dwyn eu meddyliau i weithredu ar bethau nefol; 
maent yn cael golygiadau cywir ar Dduw ac arnynt eu hunain; maent yn 
cael eu dwyn i ymarfer eu syniadau, er gwahaniaethu rhwng da a drwg, 
rhwng gwirionedd a chyfeiliornad ; ac y mae Duw yn fynych yn gweled 
yn dda ddylanwadu eu heneidian âg effeithioldeb y gwirionedd Dwyfol 
mewn ffordd o gynghor, cerydd, addysg, neu gysur. 

Ond, heblaw darllen arwynebol, dylid cymeryd poen i chwilio am ei wir 
ystyr mewn lleoedd neillduol. Dylid astudio yr Ysgrythyrau gyda gofal 
a diwydrwydd, yn gyssylltiedig â'r hyn yr wyf yn golygu gofal beunydd- 
iol am gyssondeb y “fydd, ymchwil ìi amcan y lle; yn nghyd a sylw ar y 
rhanau rhagflaenorol a dilynol. Dyma y moddion allanol cyntaf i ddysgu 
meddwl Duw yn ei air. 

Yn yr arferiad o'r moddion hyn, ac i'w gwneuthur yn effeithiol, y mae 
amryw gynnorthwyon, y rhai y gellir eu galw, 

1. Fsbrydol,—2. Dysglybaelhol,—3. Eglwysiy. 

Y peth cyntaf a ofynir fel moddion ysbrydol yw gweddi;—wresog, daer, 
am gynnorthwy yr Ysbryd; fel y byddoiddo oleuo ein meddyliau, a'n 
harwain i wybodaeth y gwirionedd. E ddylai gwerthfawrogrwydd y gras 
liwn i'n ffydd a'n hufudd-dod, addewidion lluosawg Duw mewn perthyn- 
as iddo, yr angenrheidrwydd am dano o herwydd ein gwendid a'n tywyll- 
wch anianol ni, eì wneuthur yn brif destyn ein gweddiau beunyddiol, Y 
mae hyn yn anhebgorol angenrheidiol, ac heb hyn, ni bydd pob moddion 
arall ond annigonol; ac nid wyf yn meddwl y bydd i neb a weddio fel 
hyn,byth gael ei adael dan lywodraeth unrhyw gyfeiliornad niweidiol, 
neu mewn anwybodaeth o unrhyw wirionedd sylfaenol. Nid oes neb yn 
llwyr aflwyddiannus yn eu cais ìi adnabod meddwl Duw, ond y rhai a 
wŷrdrôir gan eu meddyliau llygredig en hunain ;—ond ffydd, o'i hymarfer 
yn y ddyledswydd hon, a bar “roddi heibio bob budreddi a helaethrwydd 
malais,” yr hyn a all ein hattal i dderbyn yr impiedig air gyd ag addfwyn- 
der, er cadwedigaeth ein heneidiau: hi a gynuyrcha yn ein meddyliau y 
cymhwysderau hyny o addfwynder a gostyngeiddrwydd, 1'r rhai yr add- 
awir dysgeidiaeth Duw; ac y mae ein Hiachawdwr wedi sicrhau ini y 
bydd i'w “ Dad nefol roddi yr Ysbryd i'r sawl a ofynant ganddo.” 

Mae gweddi daer am ddysgeidiaeth ddwyfol yn angenrheidiol mewn 
modd mwy arbenig ar y rhai a elwir i gyhoeddi meddwl Duw ieraill; a 
mawr yw y manteision a ddylynant y cyflawniad cydwybodol o'r ddyled- 
swydd hon ; o'i blaen y dymchwelir bryniau rhwystrus rhagfarnau, man- 
teision bydol, awdurdod ddynol, a dylanwad cymdeithasau a phleidiau; 
canys y mae yn cynnwys penderfyniad diffuant i dderbyn meddwl Duw pa 
effaith bynnag agaffo hyny ar y dyn tufewnol neu ynallanol.  Iê yn ddiau 
y mae dyn wrth gymeryd arno ddehongli unrhyw ran o'r Ysgrythyr heb 
alw ar Dduw i'w ddysgu trwy ei Ysbryd, yn ei annog ef i ddigofaint; ac 


“i 


404 Ar yr achosion y ffyrdd, &c. 


ni's disgwyliwn gael allan y gwirionedd drwy neb un a ymgymerai mewn 
balchder fel hyn â gwaith gymmaint uwchlaw ei alluoedd; ond yma y 
mae esponiwr ffyddlawn yn ffoi yn mhob dyryswch: ac ni's gall fod yn 
dawel ei feddwl heb hyn, ei fod wedi cyrhaedd meddwl yr Ysbryd mewn 
unrhyw ddatguddiad dwyfol. Pan y mae pob cynnorthwyon eraill yn 
methu, fel y maent yn fynych, yma y câ efe yr ymwared goreu. Mae llaf- 
ur esponwyr blaenorol yn dra defnyddiol; ond y maent yn mhell o gael 
allan ddyfnderoedd gwythïen doethineb; ac ni's gall ein hymdrechion 
gorau roddi terfyn i'r sawl a'n dylynent; a'r rheswm pa ham y mae y 
cyffredin o esponwyr yn dilyn ol eu gilydd, oddieithr ar ambell i hynt o 
chwilfrydedd, yw, eu bod heb lwyr ymroddi i dywysiad yr Ysbryd Glan 
yn y cyflawniad dyfal o'n dyledswydd. 

Moddion arall i'r un dyben yw parodrwydd i dderbyn argrffìadau o'r 
gwirioneddau dwyfol fel y'u datguddir i ni yn yr Ysgrythyrau. Amcan 
pob datguddiad dwyfol yw cynnyrchu eu delw a'u cyffelybiaeth yn ein 
meddyliau; ac yr ydym ni yn methu y nod, os nad hyn yw ein hamcan 
blaenaf wrth fyfyrio ar y Bibl. Yr unig un sydd mewn agwedd gyfaddas 
i ddysgu gan Dduw yw yr hwn sydd yn llwyr roddi ei feddwl, ei gyd- 
wybod, a'i serchiadau i'w llywodraethu a'u rheoli gan yr hyn a ddatguddir 
iddo. 

Moddion arall i'r un dyben yw ufudd-dod ymarferol yn ein rhodiad ger 
bron Duw. Dyma y modd yn unig y cawn ni sicrwydd mai gwirionedd 
yn ddiau yw yr hyn a ddysgwn. Felly y dywaid ein Iachawdwr,loan 
7. 17. “Os ewyllysia neb wneuthur ei ewyllys ef, efe a gaiff wybod am 
y ddysgeidiaeth, pa un ai o Dduw y maehi.” Tra byddo dynion yn 
boddloni ar ddysgu y gwirionedd o ran y farn am dano, pa argyhoeddiad 
bynnag o'i fod felly a'i dylyna, ni's cyrhaeddant ddiysgogrwydd yn eu 
meddyliau oddieithr eu bod yn ei arddangos yn eu hymarweddiad trwy 
wnenthur ewyllys Duw. A hyn yw yr achos pa ham yr ydym yn gweled 
cynnifer yn colli y wybodaeth a feddent o athrawiaeth y gwirionedd, pan 
unwaith yr ymollyngont i fuchedd annuwiol. 

Heblaw hyny, y mae dymuniad ac ymdrech gwastadol i gynnyddu 
mewn gwybodaeth, a hyny yn deillio oddïar gariad at y gwirionedd a 
phrofiad o'i ardderchawgrwydd, yn dra defnyddiol; ïe, ac angenrheidiol ì 
ddeall meddwl Duw yn yr Ysgrythyr. Mae rhai yn dueddol i feddwl eu 
bod hwy yn gwybod digon eisoes; neu, hwyrach, gymmaint ag sydd i'w 
wybod am bethau dwyfol. Ni's dysgwyliaf ryw ddarganfyddiadau mawr- 
ion na defnyddiol o feldwl Duw oddiwrth y cyfryw raì. Mae ansawdd 
ealon wahanol yp ofynol oddiwrth y rhaì a fynnont gael eu dysgu ;— y 
maent hwy yn ymestyn yn mlaen yn barhaus yn yr arferiad o bob modd 
ion i gynnyddu yn y ddoethineb hon,—i gynnyddu mewn gras, ac yn 
ngwybodaeth Crist. Y mae yr ansawdd meddwl yma o dan addewid o 
ddwyfol ddysgeidiaeth,—“ Yna yr adnabyddwn, os dilynwn adnabod yr 
Amglwydd” Hos. 6. 3. “ Os gwaeddi ar ol gwylio Gu os oyfodi dy 1 lef 


E >i 


o ddeall meddwl Duw. 403 


wm ddeall: os ceisi hi fel arian, os chwili am dani fel am drysorau cudd- 
ìedig, yna y cei ddeall ofn yr Arglwydd, ac y cei wybodaeth o Dduw,” 
Diar.2. 3—6. Tramae dynion yn byw gan sanctaidd fawrygu Duw, fel 
Duw gwirionedd; (ra maent yn mawrygu y datguddiadau ehang hyny o 
honaw eu hunan a drysorodd efe yn yr Ysgrythyr; ac o dan ddwys ym- 
synied o fychander eu cyrhaeddiadau eu hunain, y byddont yn parhau yn 
amyneddgar ìi fyfyrio ar y gair, y maent ar y ffordd i gael eu dysgu gan- 
ddo ef, ac i ddysgu ei feddwl efi holl ddybenion priodol datguddiad, 

Yr ail fath o foddion a alwaf Dysgyblaelhol, am eu bod yn gynnwysed- 
ig mewn defnyddiad priodol o*r celfion a'r gwyddion, (arts and sciences) îi 
efrydiaeth ysgrythyrol; y cyntaf o ba rai yw hyddysgrwydd yn yr ieith- 
oedd yr ysgrifenwyd yr Ysgrythyrau ynddynt gyntaf; canys yr oedd hyd 
yn nod geiriau yr Ysgrythyrau, oddiwrth yr Ysbryd Glan mewn modd 
neillduol. Rhaid addef bod llawer o fanteision yn gyssylltiedig â darllen 
yr Ysgrythyrau fel y'u hysgrifenwyd yn yr ieithoedd gwreiddiol. Yn. 
ddynt hwy yn arbenig y mae y Dibl yn ysgrifen lrwy ddwyfol ysbrydol- 
iaeth, 2 Tim. 3. 16; ac yn llyfr ysgrifen yr Arglwydd, Esa, 34, 16, mewn. 
modd rhagorach na phob rhyw gyfieithiadau. Am hyny y mae hyd yn 
nod y geiriau eu hunain fel y maent wedi eu gosod yn yr iaith hono, yn 
gyssegredig gan Dduw i'r defnydd sanctaidd hwnw ; gan hyny.y maepob 
iod, neu bob tipyn yn bwysig; ac weithiau fe ddichon fod ystyriaethau 
pwysig, neu ddirgelion arbenig yn gynnwysedig yn nefnyddiad a chym- 
hwysiad un lythyren, megis y gwelir yn nghyfnewidiad enw Abram a 
Sarai. Mae grym neillduol hefyd mewn geiriau ac ymadroddion yn yr 
ieithoedd gwreiddiol ì osod allan feddwl yr Ysbryd Glan, yr hyn ni's gellir 
eì gyfieithu fel ag i gadw y grym a'r eífeithiolleb hwnw. Gan hyny, y 
mae cydnabyddiaeth â'r ieithioedd hyny o ddefnydd mawr i'r rhai a elwir 
ì ddeongli yr Ysgrythyrau ; ac nid ychydig o les a gafodd eglwys Duw 
oddiwrth lafur dynion dysgedig; er hyny nid yw y medrusrwydd yma 
yn ddyledswydd ynddi ei hunan, ac nis gofynir hi gan neb er ei mwyn 
ei hun yn unig ond fel y mae yn wasnaethgari ddyben pennodol: ond gan 
fod swm a sylwedd yr Ysgrythyr yn cael ei gadw yn gyfan yn mhob 
cyfieithiad da, (yn mysg yrhai y mae yr eiddom ni yn rhagorol,) fe all 
dynion, trwy ddefnyddio y moddion a rag grybwyllwyd, a than arweiniad 
a dysgeidiaeth yr Ysbryd Glan, ddeongli yr Ysgrythyr ar y cyfan yn 
ddefnyddiol a*chywir, er adeiladaeth rhai eraill; o'r hyn y gellid yn 
hawdd roddi amryw anghreifltiau hen a diweddar. 

Heblaw hyny, y mae cydnabyddiaeth a_ Aanesyddiaeth, daearyddiaeth, 
ac amseryddiaeth, a medrusrwydd mewn rhesymeg, yn mysg y cynnorthwy- 
on dysgyblaethol, y rhai a wasnaethant yn fawr er iawn ddehongliad o'r Ys- 
grythyrau; ac e fydd pwy bynnag a bymero arno esponio rhyw gyfran 
led helaeth o'r Ysgrythyr yn sicr o'i deimlo ei hunan yn barod i ddyrysu, 
onis medda ryw wybodaeth o'r celfion hyn ; ond eto y mae yn rhaid gwn- 
eyd yr addefiad yma gydag eithriadau priodol; canys pa mor berffaith 


406 Ar yr achosion y ffyrdd, &c. 


bynnag y gall ein rhesymeg ni ymddangos, y mae i fod yn ddarostyngedig 
i ddoethineb yr Ysbryd Glan. Ei ffordd ei hun o ymresymu sydd ganddo 


ef bob amser, ac weithiau y mae mor arddunawl a nefawl fel na's gellir ei 
wisgo wrth reolau cyflredin ein celfion a'n gwyddion ni, heb wannychu ei. 


effeithioldeb addysgiadawl, argyhoeddiadawl, a darbwyllawl. 

Fn drydydd. Y mae moddion a ehynnorthwyon y rhai y gellir eu galw 
yn Eglwysig, sef y cyfryw ag a arlwyir trwy weinidogaeth yr eglwys yn 
mhob oes. . 

Dadleua rhai y dylid deongli yr Ysgrythyr yn ol traddodiad cyffredin 
yn unig; ond pa faint bynnag a fostio rhai, ni's gall un dyn brofì fod ei 
ddeongliad o un ran o'r Ysgrythyr wedi eì roddi iddo trwy awdurdod tra- 
ddodiad cyflredinol, mwy nac y gall brofi ei fod yn gyson a'r Ysgrythyr ei 
hunan; oddieithr addef o honom heb unrhyw brawf, mai barn rhyw ddyn- 


ion a'u galwant eu hunain yn eglwys yn bresenol, oedd meddwl Crist, a'i- 


apostolion, a phob gwìr gredinwyr er y pryd hyny hyd yn awr. 

Haerir hefyd fod cydsyniad unfryd y Tadau, neu hen Ddysgawdwyr 
yr eglwys i fod yn rheol deongliad yr Ysgrythyr ; ond y mae yn anmhos- 
sibl i rai sydd yn annghyttunaw cymmaint a'u gilydd, fod yn rheol wir- 
ioneddol ìi eraill; ond y mae y dwylì ddadl o awdurdod benderfynol y 
'Tadau mewn pethau crefyddol, wedi ei gwrthbrofi mor gyflawn fel nad 
rhaid i ni ymhelaethu ar nyny yma yn bresenol. 

Gan hyny, yr ydym yn dal mai yr unig ddefnydd a ellir ei wneyd o 
foddion eglwysig yn n€ongliad yr Ysgrythyr yw y defnyddiad o'r golau 
a'r deall hwnw, a'r doniau hyny er gosod meddwl Duw allan yn e air, a'r 
hyn y cynnysgaeddodd efe y rhai a'n blaenasant ni yn ngweinidogaeth yr 
efengyl: canys megis ag y darfu îi Dduw ofalu yn mhob oes ar fod ì ath- 
rawiaeth yr efengyl gael ei phregethu yn gyhoeddus er adeiladaeth yr eg- 
lwys, felly y darfu iddo yn mhob oes o'r braidd, i osod. allan eu barn am 
ei feddwl yn ei aìr drwy ysgrifen. O'r rhai a ysgrifenasant esponiad yn 
fwriadol, Origen oedd y cyntaf; ac er cynnifer o ffoleddau a chamgymer- 
iadau a anafent ei waith ef trwy fod eì feddwl wedi eì ragfeddiannu a'r 
athroniaeth Blatonaidd, âg ymddiried yn eì alluoedd mawrion eì hunan, 
ac â chwilfrydedd meddwl dychymygol; ni's digalopwyd eraill rhag ysgrif- 
ennu esponiadau ar rannau cyfain o'r Ysgrythyrau, gyda mwy osobrwydd, 
a gwellllwyddiant. Y cyfryw yn mysg y Groegiaid oeddynt Chrysosiom, 
Theodoret, Arretine, Oecomenius, Theopnylact; ac yn mysg y Lladinwyr, 
Jerome, Ambrose, Awstin, ac eraìll, Dylynid y rhai hyn gan dorfoedd 
mawrion mewn oesoedd diweddarach, ac yn enwedig er y Diwygìad, gyda 


llwyddiant mawr. Mae y rhaì hyn oll yn gynnorthwyon rhagoroli iawn. 


ddeall yr Ysgrythyr; ac y mae yn hawdd deall. wrth amrywiaeth eu don- 
iau fod yr Ysbryd Glan wedi cyfrannu iddynt fel y gwelodd efyn dda. 


Yr un Ysbryd sydd yn eu gwneuthur yn ddefnyddiol yn ol cynghor ei. 


ewyllys ei hun. Mae rhai yn dueddol wrth. eu defnyddio i bwyso ar eu 
deall eu hunain, ac i wibio ar ol dychymygion eu meddyliau; av y mae 


M^ 


o ddeall meddwl Du. 407 


efe yn gadael eraill yn mhlisgyn y testyn, i dreulio eu medr yn nghylch 
geiriau yn unig, heb eu harwain i ystyr ysbrydol y gair, yr hyn yw ei 
fywyd a'i allu. Mewn rhai y mae yn eu bendithio i ddyben cyflawn a 
phriodol, ond nid heb eu hymostyngiad i'r moddion a'r dyledswyddau ys- 
brydol a nodwyd o'r blaen. 

E ddichon y gwrthddadleuir yn erbyn hyn, l. Na's gall y rhai na's 
derbyniasant gynnorthwy dwyfol ddeall y gwirionedd a gynnwysir yn yr 
Ysgrythyr, ac am hyny nad ydynt i'w beio:—2. Bod yn rhaid i'r sawl a 
arweinir gan yr Ysbryd fod yn deall yr holl Ysgrythyr yn berffaith, heb 
un math o gamgymeriad: pob un o ba osodiadau sydd wrthwyneb i'r 
gwirionedd: canys y mae llawer, y rhai ydynt yn amlwg yn amddifaid o 
waith yr Ysbryd ar eu calonnau, eto wedi cyrhaedd gradd helaeth o wyb- 
odaeth o'r gwirionedd; ac y mae yn amlwg hefyd fod rhai a oleuwyd ac 
a sancteiddiwyd yn wirioneddol, yn cwympo i amryw gyfeiliornadau. 
Atteb byr i'r gwrthddadleuon hyn a derfyna y traethawd hwn. 

(l.) Mae yn yr Ysgrythyr amryw bethau ydynt yn gyffredin i ysgrifen- 
adau eraill, megis ffeithiau hanesyddol, rhanau ymadrodd, amryfal fath o 
ddadlyddiaethau, &c., yr hyn bethau y geill dynion eu deall yn eithaf heb 
gynnorthwyon neillduol yr Ysbryd Glan. 

(2.) Mae prif athrawiaethau y gwirionedd yn cael eu cyfleu yn y fath 
ddull eglur, fel y gall y sawl a gymero sylw diragfarn o honynt yn yr ar- 
feriad o foddion cyffredinol, eu deall, heb unrhyw waith o oleuad cadwed- 
igol ar eu meddyliau. Mae gosodiadau y gwirionedd mor egìur, fel mai 
bai a phechod dynion wedi eu doniaw a galluoedd rhesymol yw bod heb 
eu canfod, a chydsynio â hwy. 

(3.) Wrth ystyried gwagedd naturiol y meddwl dynol, a'i duedd ì gyf- 
eiliorni, fe ddylid priodoli cymmaint o gynnydd ag a. wnelo mewn gwyb- 
odaeth o'r gwirionedd i Ysbryd Duw, er na byddo yn gweithredu ar y 
meddwl drwy weinyddu goleuni a gras achubol iddo ;—canys 

(4.) Nid y wybodaeth o'r gwirionedd a gyrhaeddir fel hyn, yw y gol- 
euni hwnw yr ymofynwn yn ei gylch; ac nid yw yn cynnyrchu yr eff- 
eithiau hyny o adnewyddiad y meddwl, a'i drawsnewidiad i ddelw y peth- 
au a wybyddir, yn nghyd a'r ffrwythau o ufudd-dod sanctaidd, ydynt an- 
nysgaredig â goleuni achubol. 

I'r ail wrthddadl attebaf, gan sylwi, (1.) Fod yr addewid o'r Ysbryd i'n 
dysgu, ein hyfforddi, a'n tywys ibob gwirionedd, yn cyfatteb i'r dyben 
mawr i ba un y rhoddes Duw ei air i ni, sef, fel y byddai i ni fyw iddo ef 
yma yn ol ei ewyllys, ac y'n dyger ar ol hyn i ogoniant. (2.) Nad ydyw 
yn angenrheidiol i ni ddeall ystyr ac arwyddocad penderfynol pob rhyw 
destyn o'r Ysgrythyr, nen bod i ni gyrhaedd gwybodaeth o bob peth a 
ddatguddir yn y Bibl; digon yw bod gwybodaeth o bob gwirionedd ang- 
enrheidiol i'r perwyl hyny yn cael ei weinii nì. (9.) Ni's llwyr ddïogelir 
ni trwy hyn rhag rhai camgymeriadau, mwy nac y'n diogelir rhag pob 
rhyw bechodau gweithredol trwy ras adnewyddol Duw yn gweithredu ar 


408 Âr yr achosion, $c., o ddeall meddwl Dnw. 


ein hewyllysiau; ond fel y mae ewyllysiau credinwyr yn cael eu had- 
newyddu trwy ras i'r fath fesur ag a'u diogela rhag y cyfryw bechodau ag 
ydynt annghyson â buchedd sanctaidd yn ol trefn y cyfammod, tra y 
maent yn agored i lawer o wendidau a phechodau gweithredol, felly y 
mae eu meddyliau yn caeleu hadnewyddu gymmaintfel agi wybod a 
chydsynio â phob gwirionedd, angenrheidiol er eu bucheddiad sanctaidd, 
yr hyn er hyn a_all fod yn cydsefyll â llawer o gamgymeriadau er eu 
hanfantais fawr ; ond rhaid addef fod dysgeidiaeth Ysbryd Duw o bob 
gwirionedd, yn y datguddiad o honynt yn yr Ysgrythyr, ac yn y cyn- 
northwy a ddyru efe i ni ddeall ei feddwl ynddynt yn y fath fodd, fel na's 
cyfeiliornwn am unrhyw wirionedd ysgrythyrol mewn perthynas i'n dyl- 
edswydd tuag at Dduw, ond trwy ein pechod cystal a'n gwendid eîn hun- 
ain. A phe byddaii bawb sydd yn credu, ymddiosg o'u rhagfarnau, a 
phob rhyw argraffiadau a_ ddeillia oddiar lesion bydol, gan ymroddi yn 
ostyngedig ac yn drwyadl i dderbyn addysg gan Dduw, nyni a allem 
““ ymgyfarfod oll yn undeb ffydd, yn ngwybodaeth Mab Dnw, yn wr 
perffaith, at fesur oedran cyflawnder Crist,” Ephes, 4. 19. Ac e ddichon 
y sylwadau hyn fod yn ddigonoli egluro gwaith yr Ysbryd Glam yn ein 
goleuad, gyda golwg ar yr achosion gwrthddrychol o hyny, neu yr Ys- 
grythyr Lan ei hunan. 


DIWEDD. E 


FFORDD DUW 


YN Y CYSEGR A'R MOR; 


SEF CYDGRYNOAD 


O AMRYW BREGETHAU 


AR RAGLUNIAETH; 


Y RHAI A DRADDODWYD GYDA GOLWG AR WASGFEUON 
A CHYFYNGDERAU ANNGHYFFREDIN A BWYSENT 
AR Y TLODION AC EREILL, 


GAN 


EVAN EVANS. 


Z Yd 
Nant-p-glo : 


CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN THOMAS RODERICK, 
BRYNMAWR, 


1842, 


— AT STATIONERS' HALL.] 


U 


HYSPYSIAD. 


An ddymuniad ein brodyr yn swydd Fynwy, mewn 
Cyfarfod Misol, ers rhai misoedd a aethant heibio, mi 
a ddarllenais y BREGETH ganlynol cyn ei dyfod allan 
trwy y Wasg, gyda chymaint o astudrwydd a manyl- 
rwydd ag a feddwn; a phenderfynais ei bod yn dda, 
am ei bod yn ysgrythyrol, ac yn neillduol gyfaddas i 
amgylchiadau yr amser presenol; a gobeithiaf y bydd 
y mater a drinir ynddi dan fendith Duw i bawb a'i 
darlleno: ac felly dan rwymau fy nghydwybod fy hun, 
yn nghyd a serch brawdoliaeth, yr wyf yn dymuno 
iddi rwyddineb allan o'r Wasg, yn nghyd a derbyniad 
helaeth gan bawb a gaffont gynyg arni. 
Ydwyf dros y C. M,. y gwaelaf o'ch 
Gwasanaethwyr yn efengyl Crist, 


JOHN BOWEN. 
Pont-y-pool, 


Medi 12, 1842, 


RHAGYMADRODD, 


WRTH osod yr ychydig sylwiadau byn ger gwydd y cyhoedd, dym- 
unwyf wybyddu fy nghyd genedl, nad oedd genyf y bwriad lleiaf i'r 
rhai hyn gael eu hargraffu pan oeddwn yn eu cyfansoddi, (er fod 
genyf fwriad i argraffu rhyw bethau ereill ;) ond yn unig eu defn- 
yddio yn yr areithfa, i anog fy ngwrandawwyr i ymostwng tan law 
Duw ynngwyneb eu gwasgfeuon, ac ymddiried yn ei addewid am 
gynaliaeth ac ymwared. Yr oedd yr olwg ar fy nghymydogion yn 
terfysgu ac yn gwylltu yn eu cyfyngderau, ac yn ymladd â'r ail achos- 
ion o herwydd eu cyfyngderau, yn gorphwys yn dra dwys ar fy 
meddwl, fel na fedrwn lai nâ defnyddio yr ychydig ddawn a medr 
a welodd yr Arglwydd yn dda ei gyfranu i mi, i'w hanog i dawelu, 
ac edrych heibio i'r offerynau, gan ddysgwyl wrth Dduw am ymwared. 
Heb law hyny, yr oedd y cyfyngderau a'r trallodion, y rhai y gwelodd 
yr Arglwydd yn dda i mi fod yn gyfranog o honynt, yn gwneyd llawer 
o'r pethau a drinir yma, yn bethau profiadol, ac o gymaint a hyny yn 
fwy parod i'r meddwl ymaflyd ynddynt: o ba herwydd traddodais 
amryw bregethau ar yr achlysur ; (sylwedd y rhai, wedi eu crynhoi 
yn un, yw y llyfryn hwn ;) a gwelodd yr Arglwydd yn dda, lawer o 
weithiau mewn amryw leoedd, beri fod gradd helaeth o lewyrch ar- 
nynt, yr hyn a barodd i amryw gyfeillion, (yn mysg y rhai yr oedd 


henafgwyr parchus, a ddygasent bwys y dydd a'r gwres,) ddymuuo 


yn daer am eu cael wedi eu hargraífu ; a chan fod genyf le i feddwl 
fod yr Arglwydd wedi gweled yn dda eu bendithio o'r areithleoedd 
i'r gwrandawwyr, nid oedd genyf le i amheu yr un peth o'r wasg i'r 
darllenyddion; gan hyny, cydsyniais â'u cais. Gan nad oedd y 
sylwiadau hyn, pan en traddodais, wedi eu parotoi i'r wasg, yr oedd 
yn angenrheidiol gwneyd llawer o gyfnewidiad ar eu trefn a'u geir- 


ìv. 
weddiad ; ond hyd y medraf ddeall, nid. oes dim cyfnewidiad yn 
sylwedd y materion. Yr ydwyf hefyd wedi ymdrechu mwy am 
eglurdeb, nag am fanylrwydd ieithyddol, gan mai fy amcan i oedd 
ceisio gwasgu y pethau at y gydwybod; gan hyny, yr oeddwn yn 
ceisio eu gosod mewn dull ac ymadroddion ag y gallasai rhai byr eu 
.hamgyffredion, wneyd defnydd o honynt; yr hyn sydd yn peri fod 
mewn rhai manau, amryw ymadroddion olynol yn cynwys yr un 
” ddelwedd, ac felly ychydig o fater mewn lle helaeth ; ond y mae 
— mewn dull ag sydd yn fwy manteisiol i'r gwan. Am y llythyreniad, 
yr wyf wedi ymddiried mewn rhan i'r cysodyddion, y rhai ydynt yn 
“deall yr iaith yn well nâ mi, a phan y mae rhai geiriau heb fod yn 
— gwbl unffurf, nid oeddwn yn gweled angen am eu cyfnewid, tra 
byddai y naill a'r llall yn unol â rhediad manwl yr iaith. 


Os caiff y darllenydd gymaint o hyfrydwch wrth ddarllen y sylw- 
iadau hyn, ag a gefais i wrth eu traddodi, caiff ddigon o dâl am ei 
lafur, Gan ddymuno bendith yr Arglwydd ar yr ymdrech hwn, 

Gorphwysaf, 
Yr eiddoch yn yr efengyl, , 
2.0.0... Nant-y-glo, “ EVAN EVANS, 
'Medi 22, 1842. | ac 


s y eat 

en Tn ! Tap H9 RO ” 
| wa? ' 
v bylb NN . 

yr Avglwydd, gy- 
hoeddi sylwiadau ar amryw destynau eto, a bod fy syt ar y Cyf- 
ammod Gweithredoedd wedi ei gyhoeddi eisioes, noi 
hyn, PREGETH.II. gan ystyried y rhaì hyny yn 


| D.S. Gan fy mod yn bwriadu, os caniatâ 


PREGETH, IL 


PSALM 77. 13, 19. 


““ DY FFORDD, O DDUW, SYDD YN Y CYSEGR : PA 
DDUW MOR FAWR A'N DUW NI. 


““ DY FFORDD SYDD YN Y MÔR, A'TH LWYBRAU YN Y 
DYFROEDD MAWRION; AC NID ADWAENIR DY OL.” 


YSGRIFENYDD y Psalm hon, y mae yn debyg, oedd 
Asaph. Y mae un ar ddeg o Psalmau yn nesaf i'w 
gilydd yn y man yma, yn dwyn ei enw yn y teitl, sef 
Ps. 73—83, heblaw Ps. 50. Y mae rhai wedi meddwl 
nad oedd Asaph yn cyfansoddi Psalmau, ord gan mai 
blaenor canu i un o'r 24 dosparthiadau cantorion oedd, 
bod Dafydd neu ryw un arall yn eu cyfansoddi, ac yn. 
eu traddodi i ofal Asaph i'w canu yn weddus ; ac am 
hyny yn rhoddi yn y teitl Psalm i Asaph ; ond wrth 
2 Cron. 29. 30, y gwelwn fod Asaph yn »veledydd, a 
bod ei êiriau yn cael eu harfer wrth foliannu yr Ar- 
glwydd, yn nyddiau Hezeciah. Gellid meddwl wrth 
hyny, ei fod yn cyfansoddi Psalmau. Y mae rhyw 
beth hefyd yn y dull o ymadroddi, yn Psalmau Asaph, 
yn gwahaniaethu oddi wrth y Psalmau ereill ; yr hyn 
sydd yn ein tueddu i feddwl yr un peth. Ond ni ellir 
profi fod y teitl i bob un o'r Psalmau yn gywir. 

Nis gwyddom pwy oedd yr Asaph hwn. Yr oedd 
gŵr duwiol o'r enw Asaph, yn cydoesi â'r brenin Daf- 
ydd; ac yr oedd hwnw yn flaenor canu i un o'r 24. 
dosparth cantorion yn nhŷ Dduw, l Cron 16. 397,a 

Y] B v 


2 


25.1,9. Yr oedd yr Asaph hwnw yn un o hiliogaeth 
Gersom, mab Levi, 1 Cron. 6. 39—43.. Ond y mae 
pethau yn cael eu coffâu yn Psalmau Asaph, a gymer- 
asant le wedi dyddiau yr Asaph hwnw ; megys, dryllio 
cerfiadau y deml â bwyill ac â morthwylion, llosgi syn- 
agogau Duw yn y tir, Psalm 74. 6, 8.. Gosod Jeru- 
salem yn garneddau—halogi y deml—tywallt gwaed 
pobl Israel fel dwfr oddi amgylch Jerusalem, pryd nad 
oedd a'u claddai, Psalm 79. 1, 3. Yr oedd hiliogaeth 
yr Asaph hwn yn cael eu galw wrth ei enw, ac ni a gawn 
hanes am amryw enwogion yn eu mysg; megys Ja- 
haziel yn nyddiau Jehosaphat, yn brophwyd, 2 Cor. 
20.14. Zechariah a Mattaniah, yn nyddiau Hezeciah, 
yn cynull eu brodyr ac yn ymsanteiddio i lanhâu y 
deml, 2 Cron. 29. 12, 15. Joah yn gofiadur yn 
nyddiau Hezeciah, 2 Bren. 18. 18. Yr oedd hefyd 
un o'r enw Asaph yn geidwad y goedwig yn nyddiau 
Nehemiah ; ond nis gwyddom a oedd hwn. yn perthyn 
dim i achau Asaph y pen-cantor. Gallasai y Psalmau 
hyn gael eu cyfansoddi gan un o'r rhai hyn, a'u galw 
n Psalmau Asaph, am fod yr ysgrifenydd o'i hiliogaeth. 
“ Wrth gymharu Psalm 83 â 2 Cron. pen. 20, y mae 
genym le i feddwl mai Jahaziel, prophwyd o feibion 
Asaph (2 Cron. 20. 14,) oedd awdwr rhai o honynt. 
Y mae yn wir na enwir yn yr 20fed o 2 Cron. yr Aoll 


3 


fu yn achlysur iddo gyfansoddi y Psalm hon ; pa un ai 
rhyw flinderau personol, neu fod tywydd yr eglwys yn 
gwasgu arei feddwl, fel y mae pob duwiol yn cydym- 
deimlo â thywydd yr eglwys; ond y mae yn dra amlwg 
mai y tywydd a'i goíidiai, oedd yr hyn a eilw yn y 
testynau, yu ffordd, a llwybrau Duw. Fe ddywedodd 
Crist am y pur o galon, mai gwyn eu byd, oblegid y 
cânt weled Duw. Y mae yn ymddangos fod yr Asaph 
hwn yn un o'r teulu hyny, oblegid gwelodd Dduw yn 
ei dywydd, y man mwyaf anhawdd ei weled. Ffordd 
rhagluniaeth, yn llythyrenol, a feddylir yma, ond rhag- 
luniaeth, fel y mae yn cydwau âg iachawdwriaeth yr 
eglwys ydyw. Gwelodd hi â golwg dyblyg, sef yn y 
cysegr, yn dangos mawredd Duw yn ei uniondeb, a'i 
santeiddrwydd yn ngweinyddiad pethau chwerwon rhag- 
luniaeth; ac hefyd yn y môr, yn dangos mawredd Duw 
mewn anfeidrol ddoethineb, yn caniatâu i ffrwd pethau 
cyhoeddus, dros dymhor, i guddio ei ddyben dirgelaidd 
ef yn nhrallodion ei bobl. 

Y mae y testynau yn sylw addysgiadol oddi wrth gy- 
nwysiad yr holl Psalm; gan hyny, i gael golwg eglur- 
ach ar fynwes y testynau, y mae yn angenrheidiol yn 
mlaenaf, i wneyd rhai sylwadau cyflredinol ar y Psalm, 
a'r pethau a gynwysir ynddi; ac yna i sylwi yn neill- 
duol ar athrawiaerh y testynau. 

Y mae y Psalm yn ddwy ran. Y rhan gyntaf yn 
dangos yr effaith a gafodd tywydd Asaph ar ei ysbryd, 
sef ei guro a'i faeddu, nes oedd yn mron a'i lethu, adn. 
1—9; a'r ail ran yn dangos y modd y galluogwyd ef. i. 
orchfygu ei annghrediniaeth, trwy fyfyrio ar weithred- 
oedd Duw, a chwedleua am danynt, adn. 10—20. 

Sylwwn yn 1. Mai Psalm ar ragluniaeth ydyw hon. 
Y mae y Beibl yn trin yn helaethach ar ragluniaeth 
nag ar un pwngc arall... Y mae dau lyfr cyfan yn yr 
Hen Destament, ac un yn y newydd, a rhagluniaeth yn 
brif” wngc eu hymdriniaeth ; sef llyfrau Job, Pregeth- 
wn ind diad, Y mae yn wir y crybwyllir yn aml 


-r Ap NR k y; Un yn 
aw My bf 
Ŵb. Eaa Y EU ywy 
FN TD NY —— 


i 


yn yllyfrau uchod, am bethau yr iachawdwriaeth, o 
herwydd mai rhagluniaeth Duw, fel y mae yn wasan- 
aethgar ì ddwyn 'oddi amgylch 'iachawdwriaeth ei eg- 
lwys, a drinir ynddynt. Y mae rhanau hanesyddol y 
Beibl, gan mwyaf, ac amryw o'r Psalmau, yn nghyda 
rhan helaeth o'r prophwydoliaethau, yn trin rhaglun- 
iaeth; ond rhagluniaeth yn llaw yr iachawdwriaeth 
ydyw yn mhob man. 

Yr achos tebygaf fod cymaint o'r Beibl ar raglun- 
iaeth, ydyw hyn :—y mae yn angenrheidiol i'n cyrph, 
tra yn y bywyd hwn, wrth bethau rhagluniaeth idd eu 
cynal; ac y mae ein serch a'n meddwl, trwy bechod, 
wedi myned yn fwy ar y pethau a welir nag ar y pethau 
ni welir; ac o herwydd y ddau beth uchod, y naill yn 
naturiol a'r llall yn bechadurus, y mae satan yn cael 
mwy o fantais i'n temtio a'n drygu trwy yr adwyau hyn 
nâ thrwy ddim. Nid yn aml y mae unrhyw brofedig- 
aeth oddi wrth satan yn ymosod arnom, nad rhyw beth 
rhagluniaethol fydd ei defnydd. A chan mai trwy yr 
adwyau hyn y mae y gelyn yn dyfod i mewn, y mae yr 
Ysbryd Glân wedi darparu mwy o arfogaeth yn y gair 
ar gyfer hyn nâ dim. Os gwelodd yr Ysbryd Glân yn 
gymhwys roddi cymaint o'r Beibl ar ragluniaeth, y mae 
yn ymddangos ei fod yn briodol i gael ambell bregeth 
ar ragluniaeth, ambell bwngce ysgol i'w drin, ei wneyd 
yn destyn ymddyddan mewn ambell gyfeillach eglwys, 
ac yn ein crefydd deuluaidd, &c. fel y byddom yn fwy 
cyfarwydd a thrin yr arfogaeth sydd ar gyfer y profed- 
igaethau, y rhai y mae yn rhaid ini fyned trwyddynt; 
byddai hyn yn gynaliaeth, yn ymgeledd, ac yn nerth i 
ni mewn llawer o fylchau, yn y rhai yr ydym yn bre- 
senol yn weiniaid a nychlyd; ac y mae yr amser pre- 
senol yn galw am sylw mwy neillduol nag arfer ar rag- 
— luniaeth Duw.* 


Re Traddodwyd y bregeth hon ar amser o wasgfeuon a chaledi 
neillduol. “Y 


9 


Y maerhai yn ein dyddiau ni yn gweled rhyw oleu 
newydd ar athrawiaeth gras, nas gwelodd y merthyron 
a'r Diwygwyr ; ond wrth brofì y gwŷr hyny, a'u gwasgu 
i gonglau yn ngwyneb gair Duw, yr ydym yn cael mai 
rhesymau sydd ganddynt dros eu pyngciau, ac nid ys- 
grythyrau ; ac nid hawdd cael ganddynt aros ar dir eglur 
yr ysgrythyr. Y mae hyn yn brawf tra amlwgo'u hyn- 
fydrwydd; oblegid pan elom â hwynt uwch ben pethau 
rhagluniaeth, y rhai ydynt yn nes atom, ac yn hawdd- 
ach eu dirnad, nâ phethau dyfnion athrawiaeth gras” a 
gofyn iddynt, Pa ham y llwydda ffordd yr anwir, ac y 
fîyna yr anffyddloniaid oll, pan y mae y credadyn yn 
cael ei guro yn nhrigfa dreigiau? Mae y ffordd mewn 
gormod o fôr i reswm allu ei blymio; pa faint mwy 
felly yw dyfnion bethau Duw? Pan aeth Paul, yn yr 
lleg o'r Rhufeiniaid, i edrych ar ragluniaeth Duw yn 
ngwrthodiad yr Iuddewon, gwelodd ei bou mewn gor- 
mod o fôr iddo ef allu ei blymio; am hyny, gwaeddodd 
uwch ei phen, yn adn. 33, O ddyfnder—anchwiliadwy 
—anolrheiniadwy ; ond pan edrychodd arni yn ngoleu 
cysegr, gwelodd ei bod yn olud i'r byd. Pan welodd 
fod Duw yn cau yr Iuddewon mewn annghrediniaeth, 
(adn. 32,) deallodd fod y ffordd yn y môr : ond pan 
welodd ei fod yn gwneyd hyny i'r dyben i impio y cen- 
edloedd a'r Iuddewon, trwy ei drugaredd, i mewn dra- 
chefn ; gwelodd ei bod yn nghanol y cysegr. 

Sylwwn 2. Bod Asaph yn amlach a dwysach ei hel- 
bulon nâ'r cyffredin : yr hyn a welir yn ei gwynion trym- 
ion yn y Psalm hon, a rhai o'i Psalmau ereill. Maepawb 
a anadlodd awyr Duw erioed, wedi ei eni i flinder mor 
naturiol ag yr eheda y wreichionen i fyny; ond nid yr 
un mesur o helbul y mae pawb yn gael. ^x 

1. Os gwnawn gymhariaeth rhwng y cyfiawn a'r an- 
nuwiol, gwelwn wahaniaeth yn eu helbulon yn y bywyd 
hwn mewn dau olygiad ; yn (1.) Yn nhywydd cyffred- 
inol y bywyd, yn y rhan amlaf, y cyfìawn sydd yn cael 
y rhan fwyaf, a'r annuwiol y rhan leiaf; y mae pwysau 


6 


y gafod o ofidiau tymhorol yn disgyn ar bentref y saint, 
a'i chyrau ar bentref yr annuwiol. Y mae pawb o blant 
dynion yn sicr o ddrygau ar eu taith ; ond am ddrygau 
a gaiff y cyfiawn. _ Ni ddiangc neb rhag gorthrymderau, 
ond trwy /amver o honynt y mae yn rhaid myned i mewn 
i deyrnas Dduw, Psalm 34. 19; Act. 14. 22 ; 2 Tim. 
9.11,12. Dylem gofio nad oes yn yr amgylchiadau 
hyn o wahaniaeth, un rheol ddi-eithriad, i wybod cariad 
a chas; ond er hyny, yn yr olwg gyffredinol ar bethau, 
y mae y gwahaniaeth hwn i'w weled yn eglur. 

Y maerhai yn dueddol i ofyn, Pa ham y mae y cyf- 
iawn yn cael ei faeddu ar hyd y dydd, pan y mae y rhai 
annuwiol heb fod mewn blinder fel dynion ereill? Ond 
y mae hwna yn ofyniad rhyfygus, oblegid y mae y ffordd 
mewn mwy o fôr nag y medr neb ond Duw ei blymio; 
er hyny, yr ydym yn sicr mai felly y mae oreu, oblegid 
mai preswylydd y cysegr sydd wedi ei threfnu. Ond 
(2.) Pan byddo Duw yn rhanu gofidiau yn ei ddig, Job 
21.17; sef yn y tywalltiad o farnau tymhorol, y mae 
y dull yn cyfnewid. Yn y barau, yr annuwiol sydd 
yn cael y rhan drymaf, Jer. 23. 19, 20... Y mae pwysau 
cafod y barnau yn disgyn ar bentref yr annuwiol, a'i 
chyrau ar bentref y cyfiawn, Os ar ei gysegr y mae 
Duw yn taro gyntaf, nid yno y mae yn taro drymaf. 
Cospwyd merch Seion cyn cospi merch Babilon; ond 
gorphenwyd cospedigaeth merch Seion, Galar. 4. 22. 
Cospwyd Jacob mewn barn, heb ei dori ymaith yn 
llwyr, Jer. 4.6; 27.28. Ond pan darawwyd merch 
Babilon, fei tarawwyd fel nad ymuniawnodd byth, 
Jer. 51. 64—64. 

Cawn ddysgrifiad neillduol o Dduw yn amddiffyn 
gwir breswylwyr ei-gysegr; pan y mae eì ffordd yn y 
môr, yn y 9fed bennod o Ezeciel. Pan gafodd y swydd- 
ogion arfog, orchymyn i nesâu, daeth yn eu mysg ŵr 
wedi ei wisgo â lliain, (fel yr archoffeiriaid ar ddydd 
gwyl y cymmod) a choir du ysgrifenydd wrth ei glun: 
cafodd hwnw orchymyn í nodi nôd yn nhalcenau y rhai 


7 


oedd yn ocheneidio, ac yn gwaeddi am y ffieidd-dra oll a 
wnaed yn nghanol y ddinas,adn.4 _ Yna cafodd y lleill 
orchymyn i fyned trwy y ddinas ar ei ol ef, a lladd yn ddi- 
arbed, yr hen, yr ieuaingc, y morwynion, y plant, a'r 
gwragedd, ond na ddeuent yn agosat yrhai oedd â'r 
nôd arnynt, adn. 5, 6. Yr oedd yr ocheneidio yn dangos 
fod arnynt wasgfa enaid ger bron Duw am gyflwr y 
ddinas; a'r g»vaeddi, eu bod yn sefyll yn gyhoeddus 
yn ngolwg dynion yn erbyn yr annuwioldeb. Nid oes 
son fod yno neb yn ocheneidio heb waeddi, na neb yn 
gwaeddi heb ocheneidio ; ac os oedd y cyfryw i'w cael, 
nid oeddent yn cael eu modd. Felly ofer yw i neb yn y 
dyddiau hyn, haeru fod arnynt ofid o herwydd meddw- 
dod ein gwlad, os nad ydynt hefyd yn gwaeddi gyda 
dirwest. Fe gyflawuwyd y brophwydoliaeth hon yn y 
modd egluraf, pan gaethgludwyd Judah i Babilon. Caf- 
odd miloedd y pryd hwnw eu rhifo i'r farn trwy y cledd- 
yf, y newyn, a'r haint; y rhai oeddent yn farnau fel 
tonau y môr, yn gorchuddio y wlad; ond nid oes genym 
hanes am gymaint ag 42 dyn duwiol, a gollodd ei fywyd 
y pryd hwnw. Yr oedd yno Ezeciel duwiol; cafodd 
ef fyned i gaethiwed yn fwy cynar nâ llawer, ond cafodd 
ymw, a chafodd hefyd fod yn brophwyd i Dduw yn y 
wlad hono. Yr oedd yno Daniel duwiol, a Hananiah, 
Misael, ac Azariah, duwiolion, a alwwyd wedi hyny ; 
Shadrach, Mesach, ac Abednego; cawsant ill pedwar 
eu caethgludo yn nechreu, y caethiwed, ond arbedwyd 
eu bywydau er ffwrn o dân, a ffau olewod. Yr oedd yno 
Jeremiah duwiol; cafodd ef garchar am ddywedyd y 


gwirionedd ; ond gofalodd Duw am ei einioes pan oedd. 


ei erlidwyr yn syrthio, Jer. 39. 11, 12. Yr oedd yno 


'R 


Baruch, mab Neriah, ac Ebedmelech, gŵr dâ o Ethi-_ 
opia, y rhai oeddent yn ofni Duw; cawsant ill daw eu. 


profedigaethau, ond cawsant eu heinioes yn ysglyfaeth, sys ” 


pan oedd ereill yn cael eu dyfetha, Jer. 39. 16—18,'a 


45.4,5. Yn nhrallodion y gwŷr hyn, y gwelwn ffordd | 


Duw yn y môr; ond yn yr amddiffyn arnynt, y gwelwn 


eì ffordd yn y cysegr. 


1 


ey, j 


8 


Y mae yn eglur fod y duwiolion yn-colli eu bywydau 
yn namnweiniau cyffredinol y byd, yr un fath a'r an- 
nuwiol; oblegid vn yr ystyr hyny, yr un ddamwain a 
ddygwydd i bawb; ond pan fyddo barmau Duw ar y 
wlad, nid peth cyflredin yw i'r duwiolion golli eu byw- 
ydau trwyddynt. 

2. Os gwnawn gymhariaeth hefyd rhwng y samt â'u 
gilydd, gwelwn wahaniaeth yn eu helbulon. _ Nid yr un 
faint o dywydd y mae pob dyn duwiol yn ei gael; ond 
y mae un sant yn cael mwy o drallod nâ sant arall. Y 
neb y mae yr Arglwydd yn ei garu, y mae yn ei geryddu, 
ac yn fflangellu pob mab a dderbynio, Heb. 12.6... Y 
mae pob un o blant Duw yn sicr o'r wialen; ond y mae 
yrhai hyny o'r plant a gafïont eu derbyn, yn sicr o'r 
fflangell. Wrth dderbyn, yn ylle uchod, yr wyf yn 
deall rhyw dderbyniad »eillduol ì ryw ffafr amnghyff- 
redin yr ochr hon i'r bedd. Y mae pawb o'r plant yn 
cael eu derbyn i heddwch a chymdeithas Duw yn y byd 
hwn, ac i'w fynwes yn y byd tragywyddol; ond y mae 
rhyw rai yn cael rhyw ffafr neillduol uwch law eu brod- 
yr, yn y bywyd hwn. Yn y cyfryw aimngylchiad, odid 
na chant fwy o dywydd nâ'u brodyr cyn cael eu derbyn. 
Darfu i Dduw fwriadu i'r gŵr a wisgai siaced fraith yn 
mysg y deuddeg, fod yn dad i Pharaoh, yn llywydd ar 
yr Aipht, ac yn offeryn i gadw yn fyw bobl lawer ; ond 
cyn y cai Joseph y derbyniad hyny, yroedd raid iddo 
fyned tan y fflangell yn gyntaf, trwy gael eì gasâu gan ei 
frodyr, ei werthu i'r Aipht, a'i fwrw 1 garchar. Bwriad- 
odd Duw i'r bachgen tlws, yr hwn a guddid dri mis 
gan ei rieni, fod yn ddeddf-roddwr i'w bobl, yn ddatgan- 
wr nerthol weithredoedd Duw trwy yr holl ddaear, ac 
_ ilefaru wrtho wyneb yn wyneb, yr hyn nis gwnaeth â 
_. neb arall, nes i Grist ymddangos; ond cyn y cai Moses 

y derbyniad hyny, yr oedd yn rhaid iddo fyned tan y 

fflangell yn gyntaf, trwy orfod ffoi i wlad Midian, a bod 
' yno yn yr anialwch, ac ar y mynyddoedd yn bugeilio 
defaid. Pe buasai Moses yn myned o'r brick-yard i 


9 


benau y mynyddoedd i fugeilio, ni buasai yn gymaint 
darostyngiad, na dim darostyngiad iddo hyd ag wyf yn 
ddeall ; ond nid yn y brick-y«rd y dygwyd ef i fyny, ond 
yn y llys breninol; acnid ychydig ddarostyngiad oedd i_- 
ŵr a garasai holl rwysg a thynerwch y llys orfod myned 
drachefn i'r mynyddoedd i fugeilio. Bwriadodd Duw 
i'r bachgen gwridcoch, yr ieuangaf o wyth, yr hwn a 
fugeiliai ddefaid ei dad yn meusydd Bethlehem, fod yn 
fugail ar ei bobl Israel, aci sicrhâu ei orseddfaingc ar 
dŷ Jacob yn dragywydd ; ond cyn y codid ef felly heibio 
i'w frodyr, y rhai oeddent henach nag ef, yr oedd yn 
rhaid iddo fyned tan y fflangell yn gyntaf, trwy ffoi am 
ei einioes rhag ei elyn Saul, a llechu lle y gallai tua 
gwlad y Philistiaid. Yn narostyngiad y gwŷr hyn y 
gwelwn ffordd Duw yn y môr, ond yn eu dyrchafiad y 
gwelwn hi yn y cysegr. Y mae y Parch. W. Burkitt, 
yn barnu nad yw yr Arglwydd yn cyfodi un gweinidog 
efengyl i fod yn Aynod o ddefnyddiol tros Dduw, ac 
enwog yn mysg ei frodyr, heb iddo orfod myned trwy- 
,Yyw brofedigaethau a threialon Anod; o'r hyn lleiaf, 
cael mwy o honynt nâ'i frodyr yn gyffredin. Y mae 
tywydd teulu Duw yn y byd, yn debyg i giniaw meib- 
ion Jacob yn nhŷ Joseph. (Gen. pen. 43) wedi myned 
i'r Aipht yr ail waith, a Benjamin eu brawd ieuangaf 
gyda hwynt; cawsant eu harwain i dŷ y llywydd. Nid 
yw yn debyg y gwyddent mai Josep ydoedd ei enw, a 
llai y meddylient ei fod wedi ei fagu dan yr un gron- 
glwyd a hwy ; a dychrynent rhag mai i ruthro iddynt 
am yr arian a gawsent yn eu ffetanau y fro o'r blaen y'u 
dygid yno; ond wedi myned i'r tŷ, cawsant eu harwain 
i'r ystafell giniawa ; yno, wele y gŵr boneddig yn gosod 
Reuben, yr henaf, i eistedd yn mlaenaf wrth y bwrdd, 
a Simeon yn nesaf ato, a Lefi drachefn, a Juda ar ol 
hyny, &c. y cyntafanedig yn ol ei gyntaf anedigaeth, a'r 
ieuangaf yn ol ei ieuengctid, fel yr oedd y gwŷr yn rhy- 
feddu bob un wrth eu gilydd, pa fodd yr oedd y gŵr 
boneddig yn gwybod pwy oedd henaf a pwy oedd 
c 


- 


10 


ieuangaf; ac yr oedd yn hawdd iddo ar ol y tro yna 
eu perswadio i feddwl ei fod yn deall dewiniaeth, os 
byddai eisieu dal cwpan mewn sach ar ol hyny. Felly 
y mae Duw yn deall ac yn frefnu ein ffyrdd ninau yn 
fanylach nag y meddyliwn. Erbyn eu cael oll yn drefn- 
us wrth y bwrdd, wele Benjamin, ar ol yr holl dwrw am 
ei gael i waered, wedi ei osod gm y lleisaf. Onid yw 
y gŵr wedi cael eisiomi ynddo, neu yn ei gasâu ? pa 
ham ynte, y gesyd ef yn y lle isaf. Nid felly, nid yw 
hyn brawf o anfoddlonrwydd. _ Dichon ei fod ef wedi 
gorfod troi o'r neilldu, i 2vg//0 o gariad ato pan ei gwel- 
odd, er ei fod yn cael eistedd yn y lleisaf.. Dichon fod ei 
ymysgaroedd yn cynhesu ato fel mab ei fam ei hun, er 
ei fod yn gosod Reuben anwadal, a Simeon, a Lefi, sydd 
âg offer creulondeb ganddynt, i eistedd yn uwch i fyny 
nag ef. Y maegan y gŵr ddyben yn y peth, ond y mae 
ychydig yn rhy gynar iddo ei egluro. Y mae rhai o 
blant Duw yn dywedyd, “ Y mae fy nhad wedi digio 
wrthyf; y mae yn fy ngosod ar ben isaf y ford; ymae 
pob un o'm brodyr yn cael eistedd yn uwch i fyny nâ 
mi.” Nid felly ; nid yw hyny brawf o anfoddlonrwydd. 
Feallai mai Benjamin wyt er y cwbl, ac yn nes at ei 
feddwl nag un o honynt. Pa ham y-mae Reuben an- 
wadal, a Simeon greulon, a phlant y llawforwynion, ie, 
pawb o honynt yn cael eistedd yn uwch i fyny nâ mi? 
Y mae gan Dduw ddyben yn hyn ; ond y mae ychydig 
yn rhy gynar i'w fynegi i ti eto. Y mae ei ffordd hedd- 
. yw yn ymôr; ond pan gwelo Duw yn dda ei ddat- 
” guddio, bydd y newydd yn hyfryd. Bydd ei ffordd y 
pryd hwnw yn y cysegr. Wedi eu gosod i eistedd mewn 
treín ger ei fron, wele y gŵr yn cymeryd y dysglau, ac 
yn eu gosod ger bron ei frodyr, ac yn rhoddi ar ddysgl 
pob un ddigon i ddiwallu ei gylla; ond yr oedd saig 
Benjamin bum rhan yn fwy nâ seigiau yr un o honynt 
oll. Y mae pob un o blant Duw yn y byd, â chymaint 
o ddysglaid o ofidiau o'i flaen ag a fedr cylla ei brofiad. 
gynwys; ond y mae gofid ambell un bum cymaint a 


ll 


gofid yrun oll o'i frodyr, Un o deulu y dysgleidiau 
pumplyg ydoedd Asaph. Y mae ein Duw yn hyn yn 
gwneyd yr hyn nis gallai Joseph, sef rhoddi archwaeth 
dda ar gyfer y ddysglaid fawr. Wedi i Joseph roddi y 
ddysglaid fawr o flaen Benjamin, nis gallai roddi ar- 
chwaeth bumplyg ar ei chyfer. Nis gwn a adawodd y 
lleill o'i frodyr weddill; mwyaf tebygol iddynt adael, 
oblegid dull y gwledydd hyny oedd, gosod yn helaeth 
ger bron gwesteion ; ond diddadl yw, 1 Benjamin adael 
llawer o weddill; ond yr hwn y mae Duw yn rhoddi 
y ddysglaid fwyaf o'i flaen, sydd y rhan amlaf yn gadael 
y gweddill lleiaf, oblegid y mae ynrhoddi hefyd ar- 
chwaeth ati. Yr hwn sydd a'i ofidiau drymaf, sydd, y 
rhan amlaf, yn grwgnach ac yn terfysgu leiaf yn eu 
gwyneb; oblegid y mae Duw yn rhoddi gras mawr ar 
eu cyfer, ac felly yn gwneyd yn nghyda'r demtasiwn, 
ddiangfa hefyd fel y gallom ei dwyn, l Cor. 10.13. 
Bu ambell un o honom gyda'n brawd Paul, (2 Cor. 12. 
8, 9,) yn achwyn ar y ddysglaid, ac yn gwaeddi, Llai o 
ddysglaid, fy Nhad: Nage nage, ebe yntau, ond ti gai 
well archwaeth ar ei chyfer. Digon i ti fy ngras i, canys 
fynerth i a berffeithir ;ewn gwendid—Gofid mawr.— 
Ffordd yn y môr.—Gras mawr oddi tano.—Ffordd yn 
y cysegr. 

Y mae y darpar hwn o eiddo Duw, er ei fod yn an- 
nirnadwy i reswm, i'w weled yn eglur o'n hamgylch yn 
feunyddiol, hyd yn oed yn holl amgylchiadau y bywyd 
hwn. Pe meddyliem am amgylchiadau teuluaidd, gwel- 
em ddau deulu yn yr un gymydogaeth, un yn ddau, 
neu dri o nifer, a'r llall yn saith neu wyth ; a'r ddau yn. 
gydradd mewn cyflog, diwydrwydd a chynildeb ; ac er 
hyny, heb ddim yn weddill i'r teulu bychan, na dim yn 
eisieu i'r teulu mawr, ond fel yr Israeliaid wrth gasglu 
manna, (Exod. 16. 17, 18) yn casglu bob un yn ol ei 
fwyta. Pryd arall, gwelwn gystudd neu ddamwain, yn 
rhoddi attalfa ar lwybr cyffredin bywioliaeth ambell 
deulu, y rhaì y byddai yn brin ac yn gyfyng arnynt o'r 


12 


blaen, ond ar ol attal y ffrydiau arferol, yn cael digon ; 
pryd arall gwelwn deulu o weddw ac amddifaid, yn byw 
mor gysurus ar ol colli pen y teulu, ag yr arferent fod 
o'r blaen, yn nghyda lluaws o'r cyffelyb a ellid nodi, 
nad oes genym ni un rheswm i'w roddi trostynt, ond 
cydnabod llaw Duw ynddynt. Ar yr un pryd, pan 
esgeulusa teulu eu dyledswydd gyda'u pethau tymhorol, 
trwy ddiogi, gwastraff, neu ryfyg, cânt eu gadael i warth 
neu eisieu, fel canlyniad naturiol a phrofiadol o'u hes- 
geulusdod. 

Sylwwn 3. Ymddengys fod Asaph o dymher naturiol 
dwymn a byrbwyll. Y mae hyn. yn amlwg mewn am- 
ryw bethau yn ei Psalmau ; ond yn benaf yn y dysgrif- 
iad o'i brofiad. Pan byddai dan y tonau, ni chawn 
nemawr yn soddi cyn ddyfned ag ef; ond pan gaffai 
adnewyddiad nerth i'w gyfodi uwch law y don, nid lla- 
wer gawn yn bloeddio buddugoliaeth mor groyw ag ef. 
Felly y mae y rhai o dymher dwymn, yn gyflredin, naill 
aiisel iawn, ai ucheliawn; arhaid i'r cyfryw wrth la- 
wer o ras i'w cadw ar hyd canol llwybrau barn. Y mae 


“yn deilwng o'n sylw yn y fan yma, nad yw gras yn cyf- 


“ newid y dymher, er ei fod yn ei lywodraethu. Peth 
perthynol i ran ddaearol dyn yw ei dymher. Gallwn gan- 
fod gwahanol dymherau yn yr anifeiliaid. Gan hyny, y 
dyn twymn ei dymherau cyn cael gras, a fydd yn dwymn 
ei dymher ar ol cael gras; ond bydd gras yn llyw- 
odraethu y gwres sydd yn ei dymher i weithredu mewn 
sel tros ogoniant Duw ; a'r dyn araf ei dymher cyn cael 
gras, araf a fydd drachefn ; ond llywdraetha gras ei araf- 
wch naturiol i fod o ddefnydd gydag achos ei Arglwydd. 
Ymddengys fod dynion o dymher dwymn, yn enwedig 
os byddant yn ddynion duwiol, yn gyffredin, yn amlach a 
dwysach eu profedigaethau nag ereill. Y mae llaw gan 
y diafol yn hyn ; ond y mae llaw gan Dduw ynddo he- 
fyd; ac y mae ffordd Duw yn croesi ffordd y diafol. 
Gŵyr y diafol am gynifer o honynt ag ydynt yn credu 
ŷn Nghrist, na chaiff ef hwynt. i uffern wedi marw, am 


13 


hyny y mae yn ddiwyd i'w poeni tra byddont byw; a'r 
ffordd y mae yn dwyn ei amcan i ben yw, eu dyrysu yn 
y man y maent yn wan, sef yn llywodraeth eu hysbryd ; 
ac felly y mae yn dwyn annghysur i'w profiadau. Gŵyr 
fod ganddynt lawer o bylor yn eu tai, am hyny, rhyw 
bicellau Zam//yd y mae yn daflu atynt. Fe allai mai 
gnreichionen a ŷr ysbryd ambell un yn fflam, Dim 
ond i'r gŵr yn y bore ganfod i'r gwas fod yn esgeulus 
o ryw beth yr hwyr o'r blaen, y mae ei ysbryd yn ter- 
fysgu a'i agwedd yn afrywiogi; ond erbyn myned at yr 
addoliad teuluaidd, ymae cwmwl ar ei brofiad. Dim 
ondf'r wraig gael gair salw gan ei chymydoges, collodd 
bob llywodraeth ar ei thymher a'i hysbryd; ond erbyn 
myned at y sacrament ar y Sabboth, yr oedd draen yn 
ei chydwybod. Gan hyny, pan welo y gelyn fod gmreich- 
ionen yn gyru y tŷ yn fllam, teifl yno belenau o dân; 
o ba herwydd, dylai y rhai sydd â llawer o bylor yn eu 
tai, ofalu rhag y tân. Y mae ein gwrthwynebwr diafol 
fel llew rhuadwy, yn rhodio oddi amgylch. Dywedir 
fod y rhai a arferant y gelfyddyd ddu, yn gwneyd cylch 
i gadw yr ellyllon o'r tu allan iddo, a hwythau yn 
gweithredu o'r tu mewn. Y mae gan y credadyn ynte, 
gylch i gadw yr ellyllon allan, ac yntau yn ddiogel o 
mewn ; ond nid cylch o wyniau ar y llawr, eithr llwybr 
ei wyliadwriaeth a'i ddyledswydd ; ac oddi am y cylch 
hwnw y mae y gwrthwynebwr yn rhodio i chwilio bwlch 
ynddo, fel anifail barus yn myned o'r naill ben i'r cae 
i'r pen arall iddo, i chwilio man gwan neu fwlch yn y 
berth iddo fyned y ffordd hono i'r ŷd; ond—nid yw 
hyn yn cymeryd lle heb fod llaw gan Dduw ynddo. Y 
mae yn wir fod yma fôr na fedrwn ni ei olrhain; ond y 
mae y cwbl er lles yn ol rheol y cysegr. Dyben y diafol 
yw ein drygu a'n poeni, ond dyben Duw yw ein dysgu. 
Y mae pob ysgolfeistr ag sydd yn ofalus am gynydd 
dysg yr ysgolorion, yn cadw yr ysgolor yn y wers y mae 
yn fethu ddysgu yn hwy nag yn un wers arall. Y wers 
ddiflasaf yn yr holl lyfr ganddo yw, a dymunai fyned 


14 


at wersi ereill, ydynt fwy yn mlaen ; ond nid oes ond 
un ffordd i hyny, sef trwy ddysgu y wers hono yn dda; 
ac ynddi rhaid bod nes ei dysgu. Y wers ymae y rhai 
yr wyf yn son am danynt yn fwyaf penglogaidd ynddi 
yw, llywodraeth ar eu hysbrydoedd, ac ymostyngiad tan 
law Duw ; am hyny rhaid eu bod yn llyfr profedigaeth 
nes eidysgu. Y wers fwyaf diflas genym yw, a charem 
yn fawr fyned at wersi ereill, ydynt uwch a melysach, 
i ddysgug wersi ffydd, cariad, ll_awenydd, &c. eithr nid 
oes ond un ffordd i gyraedd hyn ; sef trwy ddysgu hon 
yn dda. “ Ymddarostyngwch, gan hyny, dan allugg law 
Duw, fel y'ch dyrchafer mewn amser cyfaddas.” ae 
chwedl y dderwen a'r frwynen yn dysgu hyn i ni, Pan 
oedd y llif wedi diwreiddio y dderwen, ac yn ei dwyn 
ymaith, ac ar yr un pryd yn methu diwreiddio y frwyn- 
en, gofynodd y dderwen i'r frwynen, Pa fodd y gall 
hyn fod ? yr oeddwn i yn gryfach o lawer nâ thydi, a'm 
gwreiddiau yn mhellach yn y ddaear nâ'r eiddot ti, ac 
eto fe'm torwyd ymaith, pan wyt tithau, er gwaned wyt, 
yn sefyll yn yr un llif heb dy dori. Nid oes un dirgel- 
wch yn hyny, ebe'r frwynen, oblegid pan ddaeth y llif 
i ruthro arnat ti, sefaist yn ystiff yn ei erbyn, am hyny 
fe'th dorodd ymaith ; ond pan ruthrodd arnaf finau, 
plygais iddo fyned troswyf, am hyny cefais aros; ac nid 
hyny yn unig, ond yr oeddwn wedi fy ngorchuddio â 
llwch o'r blaen, ond yn awr yr wyf yn cael fy ngolchi. 
Os ydym ninau am gael ein golchi yn ein profedigaeth- 
au, ac. nid ein rhwygo a'n dryllio, plygwn.— Y llifeiriant 
yn rhuthro ar y credadyn.—Ffordd yn y môr —Y cred- 
adyn yn cael ei olchi ynddo.—Ffordd yn y cysegr. 
Sylwwn 4. Y mae yn ymddangos mai wedi i'r ystorm 
fyned trosodd, yr ysgrifenodd Asaph y pethau hyn. Ni 
roddodd farn ar ei dywydd pan oedd ynddo; ond wedi 
dyfod allan o hono, edrychodd yn ol ar y dyffryn dŵ 
profedigaethus yr aeth trwyddo, ac ysgrifenodd ei brof- 
iad fel na ddigalonem ninau. _ Doethineb yn mhob dyn 
yw peidio barnu ei dywydd 1t7'a byddo ynddo, “* Ni welir 


- 


15 


un cerydd dros yr amser presenol yn hyfryd, eithr yn 
anhyfryd :” ac y mae anhyfrydwch y cerydd, tra byddo 
un tano, yn cyfodi niwl dros y meddwl, ac yn dwyn 
anhwylusdod i'r teimlad, nes anaddasu yr ysbryd i roddi 
barn arno; ““ond wedi hyny,” pan ddygo “* heddychol 
ffrwyth cyfiawnder,” (Heb. 12. 11,) bydd y meddwl yn 
fwy diderfysg, a'r ysbryd yn fwy gwastad; a'r ffrwyth 
hefyd wedi addfedu, fel y gellir edrych yn ol arno, a 
gweled llaw Duw ynddo, a gweled yr oll yn deilwng i'r 
cysegr. 

Sylwwn 5.. Nid amlygwyd i ni pa beth oedd y ty- 
wydd neillduol a flinai Asaph pan ysgrifenodd y Psalm 
hon; pa un ai rhyw dywydd oedd yn gwasgu arno 
ef ei hun, neu dywydd yr eglwys, oedd yn peri iddo 
gwyno. Ond, er nad yw ei dywydd wedi ei ddysgrifio, 
y mae ei brofiad yn ei dywydd wedi eiroddii ni, fel y 
caem ninau arfogaeth yn ein tywydd. Cynghor yr 
apostol yw, “A oes neb yn eich plith mewn adfyd ? 
gweddied,” Iago 5. 13. A'r gorchwyl yr ymaflodd Asaph 
ynddo yn ei adfyd, oedd gweddio, adn. 1, 2. Dealla y 
dysgedig Ainsnorth wrth yr ymadrodd, ** Fy archoll a 
redodd liw nos ac ni pheidiodd,” ei fod, yn lle gorphwys, 
yn estyn ei ddwylaw liw nos mewn gweddi gyda dagrau. 
Y mae llawer un, fel Asaph, yn gorfod colli ei gysgu i 
weddio o herwydd ei dywydd ; ac efallai, ar ol gweddio 
drwy'r nos, yn ei chael cyn dywylled erbyn goleuo y 
bore, ag yn y cyfnos. _ Ton ar don yn curo, a'r meddwl 
yn ymollwng danynt, a Duw yn oedi yr ymwared. Fe 
ddichon fod eisiau y tywydd i'n trin ; mai ychydig o'n 
cwsg ydym yn golli ìi weddio. Os bydd rhyw orchwyl 
bydol ac eisieu ei gyflawni, rhoddwn y nos ato yn lle 
cysgu, cyn y caffo fod ar ol; ond cysgwn yn dawel bob 
nos, o un Nadolig i'r llall, heb golli haner awr ar ein 
cwsg i ymdrech â Duw. Rhaid, gan hyny, i ni wrth 
dywydd. Ond os yw ein tywydd yn ein gyru at orsedd 
gras, er dyfned y dyfroedd, y mae y ffordd yn y cysegr. 

Yr oedd tywydd y gŵr hwn mor ddwys, fel nad allai 


* 


16 


oddef i feddwlam gysur; aphan feddyliai, yr oedd y 
moddion a arferent ei gysuro, yn awr yn chwanegu ei ofid, 
“* Fy enaid a wrthododd ei ddyddanu,” fel cylla y claf, 
o herwydd ei wendid yu gwrthod y bwyd; felly yr oedd 
ei brofiad yntau, o herwydd pwys ei dywydd yn gwrthod 
y moddion. “'Cofiais Dduw, ac y'm cythryblwyd ; 
cwynais a therfysgwyd fy ysbryd.” Yr oedd cofio Duw 
yn arfer ei gysuro, a chwyno yn arfer esmwythâu ar ei 
ysbryd. Y mae llawer un yn ei dywydd, pan fyddo 
wrtho ei hunau yn mron gwallgofi ; ond pan gaffo afael 
mewn flrynd, ac adrodd ei dywydd wrtho, esmwythâ 
radd ar ei ysbryd; ond dyma ŵr ag yr oedd ei waith yn 
adrodd ei gwyn wrth Dduw yn y dirgel, a thrachefn 
wrth ei frodyr, yn chwanegu ei drallod. Yr oedd y 
ffordd mewn môr dwfn. Y mae yr ymadrodd yn adn. 
4, “ Synodd arnaf fel nad allwn lafaru,” yn dangos eith- 
afoedd tristwch. Y man pellaf, y maeyn debyg yr â 
tristwch cyn anmharu y cyfansoddiad, yw*taflu yr hwn 
fyddo tano i agwedd o syndod, fel na allo nac wylo na 
chwyno, na llefaru, &c. _ Y tristwch dystaw yw y trym- 
af. Pan oedd y tywydd oddi allan fel hyn yn ei guro, 
rhuthrodd y gelyn ar ei enaid mewn rhyferthwy o an- 
ymddiried yn nhrugaredd Duw, adn. 7, 8, 9. Ni rodd- 
odd derfyn arni fel Cain, ond amheuodd yn ei chylch, 
gan ddecbreu ymholi, A ydoedd wedi darfod? Yr oedd 
blaen ei droed yn ymyl trothwy drws anobaith. Nid 
oedd ond cam rhyngddo a soddi mewn anobaith, a 
rhoddi terfyn ar ddwyfol drugaredd. _ Yr oedd y ffordd 
y pryd hwn yn yr eigion mawr, tu hwnt i reswm allu 
ei phlymio. Pan oedd yn y cyfyngder hwn, anfonodd 
Duw o'i gysegr, ac a'i cymerodd o ddyfroedd mawrion, 
trwy roddi nerth iddo i ymwroli yn erbyn annghredin- 
iceth, ac i rwyfo trwy y tonau tua'r cysegr. Y mae yn 
cael tro ar ei dywydd yn adn. 10, “ A dywedais, Dyma 
fy ngwendid ; eto cofiaf flynyddoedd deheulaw y Gor- 
uchaf.” Dyma fy ngwendid, h, y. Dyma'r baich sydd 
yn gwasgu arnaf fi. Y mae pob un yn dueddol i feddwl 


17 


maì eì fraich e/ ydyw y trymaf. Meddylia llawer un, 
pe cai newid dwy groes ŵ'i frawd, y llethai ei frawd dan 
ei groes ef, ond na theimla ef groes ei frawd mwy nâ 
gwelltyn ; ond hwyrach, pe cai hyny, fod croes ei frawd 
eyn drymed a chyn arwed a'i groes yntau; ond ei groes 
ei hum sydd yn dolurio ei ysgwydd ef; am hyny medd- 
ylia mai hi yw y drymaf. Cofio hyn ddechreuodd 
arafu ysbryd Asaph. Y mae Jinswort4 yn rhoddi 
golwg arall ar y geiriau, trwy eu darllen fel hyn, Dyma 
sydd yn fy ngweyd i yn glaf; deheulaw y Goruchaf yn 
eyfnewid, [Gwel insworth's ««notation ary lle.] 
Wrth ddeheulan y Goruchaf, yn y fan hyn, y mae i 
ni ddeall, ei ragluniaeth. A thyna oedd man gwan 
Asaph : methu dal, pan byddai pethau rhagluniaeth yn 
cyfnewid er gwaeth. Nid yr un man y mae annghred- 
iniaeth yn ymosod ar bob un. Mae yn ymosod arrai, 
trwy ddywedyd, Nad etholwyd hwynt mewn arfaeth 
dragywyddol ; ac am hyny y maent yn ymboeni yn ofer, 
i geisio tori arch Duw, i gael gafael yn llyff yr arfaeth : > 
ond nid oedd Asaph yn dyrysu dim gyda hyn, (Psalm 
80. 175) er hyny, yr oedd ganddo yntau ei fân gwan. 
Y mae yn ymosod ar ereill, trwy ddywedyd am y cysur 
a gafwyd yn yr oedfaon yr amser a aeth heibio, mai 
fllam ar eu tymherau oedd, ac nid gwir gymdeithas â 
Duw, o herwydd fod y profiad hwnw wedi ei golli yn bre- 
senol: ond ni ddyrysodd Asaph yna chwaith; eithr yn 
dymuno yrun peth drachefn, (Psalm 74. 1,2) erhyny, 
nid oedd yntau yn gryf yn y cwbl. Y mae yn ymosod 
ar ereill, trwy amheuaeth am wirionedd eu crefydd, a'u 
dychrynu âg arswyd angeu, a barn, a byd tragywyddol; 
ac felly eu cadw mewn caethiwed dros eu holl fywyd, 
gan ofn marwolaeth ; ond nid oedd Asaph yn dyrysu 
dim gyda hyn chwaith. Yr oedd yn ddiysgog am ar- 
weiniad ar ei daith, a gogoniant yn y diwedd, (Psalm 
73.23, 24, 25:) er hyny. yr oedd ganddo yntau ei fan 
gwan. Dyma fy ngwendid. _ Ac fe ryfeddai un fod gŵr 
oedd mor gadar am ei grefydd, a'i fater tragywyddol 
D 


18 


mor ma lle yr oedd yn wan. Y man yr oedd Asaph yn 
wan oedd, pan fyddai gwynt rhagluniaeth yn chwythu 
yn wrthwynebol iddo; gwel Ps, 793. Bu agos iddo yno 
wadu ei grefydd o herwydd hyn,adn, 13,14. Nid o her- 
wydd un amheuaeth am grefydd y bu hyn, ond gweled 
ei gymydog yn llwyddo yn y byd, ac yntau yn aflwyddo. 
Dichon fod llawer un yn teimlo yr un dolur ag ef; er 
eu bod yn benderfynol fod eu crefydd yn dda, eto pan 
welont y farchnad yn isel, y cnwd yn ysgafn, yr anifeil- 
iaid yn meirw, a'r tymhor yn ddrwg, &c, y maent yn 
meddwl yr ânt i warth. Pan welont y gwaith yn brin, 
y gyflog yn isel, y bwyd yn ddrud, a'r teulu yn lluosog, 
y maent yn meddwl mai yn ngweithdy yr undeb y 
byddant. Er pwyso ar addewid Duw am eu mater tra- 
gywyddol, y maent yn rhy wan i bwyso ar ei addewid 
am eu pethau tymhorol. Y cynghor wyf yn ei roddi 
i'r cyfryw yw, pan y byddo tonau y môr yn eich ter- 
fysgu, rhedwch i gysegr Duw; y mae yno ddigon i'ch 
tawelu. 

Y man y dystawodd Asaph ei annghrediniaeth oedd, 
1. Wrth fyfyrio ar weithredoedd Duw. 2, Wrth chwedl- 
eua am danynt, adn. 12. Yr oedd arfer moddion yn 
adn. 3, wedi methu ateb y dyben ; er hyny wele ef yn 
arfer y moddion drachefn yn adn. 12, 13. Mae gras yn 
ymafael yn ddiymollwng, er cael ei guro gan y stormydd. 
Dylem ninau goffa y gwaredigaethau a gawsom, i'n nerthu 
pan mewn tywydd drachefn, a chofnodi pethau hynod er 
cysuri'r oes sy'n cyfodi. Y pethau y chwedleuodd Asaph 
am danynt, oeddent yr hen ystoriau cynefin, y rhai y 
gwyddai y rhan amlaf o'r plant am danynt, am y gwar- 
edigaethau o'r Aipht, trwy yr anialwch, &c. ond er mor 
gynefin oedd â'r hanes, bu chwedleua am dani y tro 
hwn, yn laeth a.mêl i'w enaid yn ei brofedigaeth. Nid 
oes eisieu arnom ninau gael pethau dysgedig a dyeithr, 
yn destynau chwedleua, tuag at gael cysur. Y mae 
adrodd yr hen ystoriau am drefn a gweithredoedd Duw, 
y rhai y mae y plant bychain yn eu gwybod, wedi bod 


19 


yn foddion i ddirwyn llawer enaid helbulus o'r dyfn- 
er. 

Yn yr hall bethau hyn, gwelodd Asaph ffordd Duw 
yn y cysegr; h. y. Ffordd ei ragluniaeth mewn sant- 
eiddrwydd. Gwelodd uniondeb a mawredd dwyfol wedi 
ei argraffu ar bob peth. Gwelodd hi hefyd yn y môr; 
h.y. deallodd. fod gan Dduw yn ei ragluniaeth, ddyfn- 
deroedd o ddybenion doeth, yn cael eu cuddio o'n gol- 
wg ni, fel nas gallwn eu dirnad, mwy nâ gweled ol yn y 
dyfroedd, lle y daeth Israel trwy y môr coch. 

Wedi gwneyd y sylwadau cyffredinol hyn, a daly 
testynau a hwythau yn wyneb eu gilydd, y mae yn ym- 
ddangos yn amlwg mai athrawiaeth y testynau yw, bod 
Duw yn egluro eì uniondeb, ei fawredd, a'i ddoethineb, 
mewn gofal neillduol am eì bobl, yn holl droion rhag- 
luniaeth. 

Sylwwn yna ar ddau beth. 

I. Y DARLUNIAD A RYDD Y TESTYNAU O RAGLUN- 
IAETH DUW, 

II. Bon POR PETH YN CAEL EU LLYWODRAETHU GAN 
DDUW ER LLES EI BOBL, AC MEWN GOFAL NEILLDUOL 
AM DANYNT, ER EL FOD YN CUDDIO EI DDYBEN HYD 
DYMHOR PRIODOL, 

I. Y DARLUNIAD A RYDD Y TESTYN O RAGLUNIAETH 
Duw, mewn dau beth; yn 1. Yu yr enwau a roddwyd 
arni. 2. Yn y lleoedd y gwelwyd hi. 

Yn 1. Yr enwau a roddwyd arni,— Ffordd a Llwybr- 
au Duw. Mae yr enwau hyn yn briodol ar holl orchwyl 
Duw, mewn creedigaeth, rhagluniaeth, ac iachawdwr- 
iaeth ; ond yn y fan yma, rhagluniaeth yn benaf a fedd- 
ylir. Yn briodol y gelwir gorchwyl Duw yn y peth 
hwn yn ffordd a llwybrau ; A 

1. O herwydd, eì phalmantu ganddo mewn bwriad 
t»agywyddol ; “* canys efe a gyflawna yr hyn a osodwyd 
imi; ac y mae ganddo lawer o'r fath bethau,” Job 31. 
14. Yn y pethau mwyaf dyeithr a dyrys a cyfarfydd- 
ont â ni, y mae efe wedi eu gosod, eu trefnu, a'u par- 


20 


otoi, fel gŵr boneddig yn palmantu ffordd at eì balas. 
Y peth dyeithriaf a mwyaf dyrys a gymerodd le erioed 
mewn rhagluniaeth oedd, lladd y Messiah; ond yr 
hyn a ragluniodd llaw a chynghor Duw i'w wneuthur, a 
gyflawnodd efe fel hyn, Act, 4. 27, 28. _ Er holl wrth- 
nysigrwydd Pharaoh, yr oedd gan Dduw ddyben penodol 
a bwriad neillduol wrth ei gyfodi, Exod. 9. 16. Yr holl 
ddifrod a wnaethpwyd gan y Babiloniaid, ac a wnaeth- 
pwyd drachefn ar Babilon, yr oedd bwriad a llaw Duw 
ynddynt oll; ac efe oedd yn eu dwyn i ben yn eu gv» 
amser, (Jer. 27. 7,) yn rhoï'y Caldeaid yn ífllangell dost 
ar yr holl genedloedd, am eu pechodau; a'r Mediaid ac 
ereill yn fflangell ddidrugaredd arnynt hwythau am hyny 
drachefn, â'i law ei hun yn lân trwyddynt oll. O! 
ddyfnder! Y mae ganddo lawer o'r fath bethau, y rhai 
nad allwn ni eu deall, tra byddom yma. _ Y mae rhai yn 
barnu fod Job yn meddwl wrth yr ymadrodd, “* Y mae 
ganddo lawer o'r fath bethau,” fod mwy o dywydd ar ol 
iddo nâ'r tywydd yr aeth trwyddo ; yr oedd wedi myned 
trwy dywydd garw, ond yr oedd //awe ar ol. Dichon 
fod grym ei ofnau, a gwendid ei ffydd, yn peri iddo ar 
y pryd hwnw feddwl fellv. Beth bynag am hyny, y mae 
yn amlwg mai felly mae i deulu Duw, yn y rhan amlaf; 
y mae eu dydd yn gerwino fel y mae yn prydnawnu; 
felly yr oedd cyfran Pedr, (Ioan 21. 18,) yroedd ei 
daith yn arwach wedi iddo fyned yn hen, nag oedd pan 
yn ieuangc. Mae ambell un wrth edrych ar y tywydd 
yr aeth eisioes trwyddo, yn dywedyd na chymerai yr 
holl fyd am fyned yn ol ugain mlynedd, i'w hail dde- 
chreu, pe byddai yn bosibl i hyny gymeryd lle, o her- 
wydd iddo gael y ffordd mor arw; ond feallai fod 
ngain mlynedd ereill ganddo eto cyn marw, a bod yr 
ngain nesaf hefyd yn waeth o lawer nŵ'r rhai a aethant , 
heibio... Mae y gwan wrth feddwl hyny, yn meddwl y 
derfydd am dano, oblegid nad oedd ganddo ond prin 
ddigon o nerth i rwyfo y tonau a'u cyfarfuant eisioes : 
ond ped ystyrier yn gywir am yr hyn a acth drosodd, yr 


dei _ rc 


21 


oedd hyny yn fwy o lawer nag allasai efe ddal, Ni bu- 
asai yn aros hyd y dydd hwn, oni buasai ei fod fel Paul, 
(Act. 26. 22,) wedi cael help gan Dduw; ac os yw y 
ffordd i erwino fel y mae yn tynu tua'r terfyn, fe fedr 
Duw wneyd âg ef, fel y gwna y gôf a'r march ar amser 
rhew, sef cymhwyso y pedolau at y rhew, “Haiarn a 
phres fydd dan dy esgid di: megys dy ddydd y bydd 
dy nerth.” Ninewid Duw ei ffordd; ond os ydyw y 
ffordd yn arw, y mae yn addaw rhoddi colion dan ein 
pedolau. Mae pob awel sydd yn chwythu ar bob un, 
yn dyfod o ddwrn Duw. _ Pob croes, pob profedigaeth, 
a phob trallod, a gyferfydd â phawb, yn gystal a phob 
cysur a íÍwynheir gan bob dyn, mewn amser ac am byth; 
y maent oll yn dyfod ar hyd. ffordd balmantedig; ac y 
mae wedi cymhwyso ffordd i'w ddigofaint, Psalm 78. 
0. Yr wyf, wrth ysgrifenu hyn, yn ystyried fod yr 
athrawiaeth hon yn debyg o rwystro llawer o'r cyfryw 
rai ag ydynt â gafael gref yn y bregeth hono, (Gen. 2. 9,) 
“* Y byddwch megys duwiau, yn gwybod da a drwg ;” 
ac oddi ar yr afael hono, na fynant dderbyn dim o gy- 
nghor Duw, os na allant hwy ei fesur â rhesymau ath- 
ronyddol: a diau y gellir codi gofynion anorphen oddi 
ar hyn, fel pob peth arall; ond tra y mae y dystiolaeth 
yn eglur yn y gair ; digon i'w hateb oll, er na fedrwn 
eu dirnad, yw ateb Ilihu i Job, (pen. 33. 12,) “* Mai 
mwy yw Duw nâ dyn.” Gan hyny, nid wrth ein 
meddwl ni y bydd, ond efe a'i tâl, pa un byniag a wnel- 
om ni ai gwrthod ai dewis; am hyny, gwell i ni ddy- 
wedyd yr hyn a wyddom (Job 34, 29) am ei orchwyl 
ef, nac amcanu gosod dirnadiaeth ddynol ar bethau 
ydynt yn y dyfroedd mawrion. Nid oes er hyny yn 
hyn, ddim lle i ryfyg; oblegid y mae annghysur gwir- 
ioneddol y cyfryw droion, yn tarddu yn unig oddi ar 
ein bod nì, 1 ddybenion pechadurus, yn offerynol ï 
ddwyn y pethau arnom ein hunain, 
2. O herwydd nad oes rhwystr iddo i ddnyn eì 
' waith i ben, Esay 27. 4; Dan. 4. 25. Mae y pethau 


y 


ydynt fynyddau mawrion o'n blaen nt, yn myned yn 
wastadedd o flaen Duw. _ Pan arweinio Duw ei bobl 
ì'r bylchau cyfyngaf, nid. oes un anhawsder iddo ef eu 
gwaredu drachefn. Y mae y cwbl mor rydd a rhwydd 
iddo ef, ag ydyw y brif ffordd. Y mae llawer o'i bobl 
yn eu cyfyngderau yn gwylltu fel Israel wrth y môr, ac 
yn meddwl eu bod yn gauedig o bob parth, a'i bod yn 
annichonadwy iddynt ddyfod o'r cyfyngder, heb ym- 
ddyrysu, neu gael niwed; ond pan ddel Duw i'w gwar- 
edu, gwna y môr yn brif ffordd, 

9. O herwydd ei bod yn gyfiawn î Ddum wneyd fel 
y mae yn gwneyd, a gwneyd eì ewyllys a'i gynghor y 
pryd y myno. Y mae mor gyfiawn i'r tlawd deithio y 
ífordd ag yw i'r cyfoethog; ac y mae mor gyfiawn 
teithio y ffordd i'r dref ag yw o'r dref, yn yr hwyr yn 
gystal a'r bore; felly “cyfiawn yw yr Arglwydd yn ei 
holl ffyrdd, a santaidd yn ei holl weithredoedd, Psalm 
145. 17. Dichon fod yr offerynau yn ymddwyn yn an- 
nghyfiawn ; ond, a ydyw Duw yn annghyfiawn trwydd- 
ynt? “' Na atto Duw; canys wrth hyny, pa fodd y 
barna Duw y byd ?” Rhuf. 3. 6. Dywed llawer un am 
eì gymydog, Nid oeddwn yn haeddu hyna oddi ar ei 
law ef, Dichon nad oedd: ond, ai ni haeddodd arwach 
na hyna oddi ar law Duw? Dywed ereill eu bod yn 
foddlon cymeryd eu trin gan /4umw ; ond na fedrent. 
oddef eu írin gan ddymiom, mai dynion sydd yn eu 
gorthrymu, ac am hyny y maent yn terfysgu: ond y 
mae y cyfryw yn fyr o gredu y gwirionedd sydd yn 
dangos nyd yw dynion, pan arwaf, ond offerynau yn 
llaw Duw, (Ps. 17. 19, 14,) ac heb adnabod eu calonau 
eu hunain, y rhai a wingent yn erbyn yr offerynau, oddi 
ar elyniaeth i Dduw. Dywedant, nad. ydynt yn grwg- 
nach yn crbyn Duw, ond mai anfoddloni wrth y dyn- . 
ion a wnant gam a hwynt y maent. Da fyddai i'r 
rhai hyny edrych ar y c? yn cael ei guro; fe allai nad 
yw y ci yn cnoi //aiv ei feistr, ond y mae yn cvoi y. 
wialen. Rheswm am beidio cnoi y llaw yw, fod hyd y 


23 


wialen rhyngddo a hi: y mae yn ymddangos mai cnoi 
yw ci anian ef, a'i fod yn cnoi yr hyn sydd yn cyffwrdd 
âg ef; am hyny, pe trinai ei feistr ef â'i /a?», yr un fath 
yr ymddygai ati ag y mae yn ymddwyn at y »vialen. 
Os na bydd. y ci yn cnoi, bydd yn debyg o ddynoethi 
ei ddannedd a chwyrnu; ac os na wna hyny, bydd ar 
y gore yn udo. Ond, a_ welwyd dafad erioed yn ym- 
ddwyn felly? hyd yn oed dan gyllel y cigydd, yn fud 
y mae y ddafad, (Act. 8. 32) heb na chnoi na dynoethi 
dannedd, na chwyrnu, nac udo. _ Pan mae dyn yn ter- 
fysgu a rhyfela yn erbyn yr offeryn, cnoi y wialen y mae; 
yr un fath y terfysgai yn erbyn Duw, pe trinai ef heb yr 
offeryn. Camp ci. Os na fydd yn terfysgu arhyfela, bydd 
ynanfoddloni agrwgnach. Dynoethi dannedd a chwyrnu 
yw hyny. Camp ci, eto—Nid oes achos grwgnach yn 
uffern, oblegid ni bydd neb yn cael cam yno; ac ni 
ddylai neb rwgnach nes y caffo gam. Os na bydd yn 
grwgnach ac anfoddloni, odid na wna ymollwng a llwfr- 
hâu. Udo yw hyn. Camp ci drachefn. Ond y mae 
defaid Iesu yn yr olwg ar uniondeb, santeiddrwydd, a 
mawredd Duw, vn ei ragluniaeth, yn “* gorfoleddu mewn 
gorthrymderau.” 

4. Ffordd neillduedig (private road) 4»; nid cyf- 
iawn i neb fyned ar hyd-ddi heb genad ei pherchen ; 
amcanodd llawer ei chael yn ol eu meddwl eu hunain ; 
ond ni bu neb ar ei enill o'r amcan hwnw. “ Pwy a. 
ymgaledodd yn ei erbyn ef, aca lwyddodd” mae lla- 
wer wedi ymgaledu, ond nid oes neb wedi //nyddo. 

Darfu ì fagad o wŷr calonog, ryw dro, gytuno i fyned 
yn haid o Siartiaid, ac amcanu attal y gŵr i gael ei 
feddwl ar ei ffordd ei hun ; ond buasai yn well iddynt 
beidio. Nid Siartiaid swydd Fynwy wyf yn feddwl, 
ond rhai o'r un ysbryd a'r un egwyddorion, a fuont yn 
y byd o'u blaen. Y mae efe yn meddwl, meddant, ein 
gwasgaru ar hyd wyneb yr holl ddaear, ond nid yw hyny 
yn cydfyned â'n golygiadau ni; am hyny, ni chymerwn 
ni ein gwasgaru, Moeswch, adeiladwn ddinas yn y 


-” 


24 


gwastadedd bras yma, yn Sinar, a thŵr, a'i nen cyfuwch 
a'i orsedd yntau, ““hyd y nefoedd.” Ni a fynwn ddyn- 
ion yn gydradd â Duw. Os yw ef yn meddwl llywodr- 
aethu, llywodraethed uwchlaw y sêr, yn rhyw le tua'r 
nefoedd ; ninau a lywodraethwn ar y ddaear, âc a wnawn 
i ni em», rhag ein cwasgaru ar hyd wyneb yr holl ddaear, 
Gen. 11.4. Pan oeddent gyda'r gorchwyl o gymeryd 
ffordd rhagluniaeth at eu mympwy eu hunain, edrych- 
odd ei pherchen arnynt—disgynodd atynt—rhwymodd 
hwynt mewn cadwynau, a'u plant ar eu hol; ac ni 
chânt ddyfod yn rhydd hyd y bore y bydder yn eu 
caselu o flaen y barnwr. Y mae yn debyg na symudir 
cymysgedd Babel oddi ar blant dynion, hyd fore y farn ; 
ac yna gollyngir y gadwyn yn rhydd. Y mae llawer o 
ddadlu, pa un oedd iaith wreiddiol y byd; ond nid 
rhaid trafferthu gymaint ì chwilio, oblegid cawn ei 
siarad yn mhen gronyn bach, a byddwn oll yn deall ein 
gilydd y pryd hwnw; ond hyd hyny bydd y gadwyn am 
danom, o herwydd gwrthwynebu ffordd rhagluniaeth. 
Pan welom ryw un o wahanol iaith ini, cofiwn mai 
rhyfela yn erbyn rhagluniaeth a'i achosodd. Y mae 
llawer yn mhob oes, wedi tynu arnynt eu hunain farnau, 
na symudir mo honynt hyd angeu, wrth ryfela â rhag- 
luniaeth Duw. ye 

Dro arall, darfu i ŵr boneddig, a'r »7v4/f oholl fon- 
eddizion gwlad y llawr yn yr oes hono, (Dan. 2. 38,) 
amcanu myned ar hyd y ffordd heb dalu toll; ond ni 
lwyddodd iddo. “'Y dref ardderchog yma, sef Babilon 
fawr,” eb efe, “myfi a'i hadeiladodd yn frenindŷ.” Tl 
y doll i'w pherchen: Pwy roddodd nerth i ti i adeiladu ? 
*€ Nis gwnaf,” medd yntau; “ni welais neb teilyngach 
- o doll nâ mi fy hun.” ““ Yn nghryfdwr Fy nerth.” Dyro 
y gogoniant i Dduw.. “ Na roddaf; ond cadwaf y doll, 
yn fy llawgell; oblegid ni welais neb ag y carwn iddo 
gael mwy o ogoniant nâ mi fy hun.” _ ““ Er gogoniant 
íy mawrhydi.” Wrth ei weled mor ddigywilydd, ym- 
aflodd perchen y ffordd ynddo, ac a'i halltudiodd i wlad 


Fï 
— ^i W^ 'U 


”r 


25 


yr anifeiliaid tros saith tymhor, fel y dysgai well ym- 
ddygiad, Dan. 4. 30—32. Y mae llawer un ar ei ol ef, 
wedi cael talu dirwy drom am omedd y gogoniant i 
Dduw wrth dderbyn o'i roddion. Pan oedd y gweith- 
feydd yn myned yn mlaen yn hwylus—digon o waith i 
bawb, a chyflog da am weithio, yr oedd gwastraff, 
balchder, a rhyfyg, yn myned ar gynydd i raddau dy- 
chrynllyd, nes oedd dynion Duw yn gorfod gweddio 
am ryw attalfa ar y rhwysg. Pan oeddem yn cael felly, 
fwy o gysuron y ddaear, na nemawr ddosparth yn yr 
holl wlad, yn lle rhoddi y mawl a'r gogoniant i Dduw, 
yn amser ein llwyddiant, codasom ein sodlau yn ei er- 
byn ; gwastraffasom ei roddion mewn meddwdod, cy- 
feddach, a diota; mewn bwydydd moethus a chostus ; 
mewn duÌl gwastraffus o drin bwydydd ; mewn gwisg- 
oedd balch a choegaidd ; mewn gwastraff ar amser, trwy 
ei dreulio, nid yn unig i rodiana, ond hefyd i ddylyn 
cyfarfodydd llygredig a phechadurus, ac i borthi blys a 
chwantau annuwiol: dirmygasom Dduw, trwy regfeydd, 
halogi y Sabboth, dirmygu ac esgeuluso moddion gras, 
gwawdio y gymdeithas ddirwestol, cablu urddas, &c. 
Pa ryfedd, gan hyny, i'r hin gyfnewid arnom? Pa ry- 
fedd i Dduw ymweled â ni â'r gwasgfeuon hyn? Pan 
oedd pethau yn llwyddiannus, yr oedd yn annichonad- 
wy ein boddloni; Pa ryfedd, gan hyny, i Dduw ddangos 
gwerth ei drugareddau, trwy ddwyn miloedd o'r cyfryw. 
i deimlo gwasgfa a newyn? Byddai yn dda gan lawer 
yn awr, gael y pethau yr oeddent yn ffroeni arnynt y 
pryd hwnw. Byddai yn werthfawr gan lawer teulu 
newynog yn awr, gael 74am o'r hyn ddarfu iddynt eí 
wastraffu y pryd hwnw ; y rhai, y pryd hwnw, a ddir- 
mygent y pethau goreu yn y masnachdai, fel pethau rhy 
wael iddynt hwy; yn awr a dderbynient bethau mwy 
cyffredin, pe gallent eu cael. Pa beth ydyw hyn ond 
gorfod talu dirwy am beidio rhoddi y gogoniant i Dduw? 
Y mae fod dynion yn offerynol ìï dynu y gwasgfeuon 
hyn, yn hollol gydweddu â goruwch-lywodraeth Duw 


KA E 
AEN 
"YAA ì 


d 


26 


ynddynt. Darfu i Nebuchodonozor ddysgu y wers, yn 
ei ddarostyngiad. Y peth cyntaf a wnaeth wedi idd ei 
synwyr a'i wybodaeth ddychwelyd ato, oedd gogoneddu 
a moliannu brenin y nefoedd, am ei lywodraeth, Dan. 
4. 94—37. Ac os na ddysgwn ninau ymostwng a chyd- 
nabod cyfiawn law Duw yn y gwasgfeuon hyn, a rhoddi 
y gogoniant iddo, y mae achos i ofni y cystuddir ni yn 
ddwysach eto; oblegid myn Duw i ni wybod mai ei 
eiddo ef yw ffordd rhagluniaeth. 

Dro arall, darfu i un o'r plant fyned at orchwyl heb 
ofyn cenad ei dad. Plentyn hynod ydoedd. Yr oedd 
cyfraith y wlad yn gofyn ei foddi; ond trefnodd Duw i 
ferch y brenin dalu i'w fam am fagu ei phlentyn ei hun, 
yr hon, tebygwyf, a fuasai yn foddlon i roddi cymaint 
ag oedd ar ei helw am gael ei fagu. _ Nid oedd anhaws- 
der i gytuno yn yr amgylchiad hwnw. Pan oedd yn 
ddeugain mlwydd oed, (yr oedd yn ddigon hen i wybod 
pa beth oedd yn ei wneyd,) teimlodd ei waed yn cy- 
nhesu at ei frodyr, y rhai oeddent yn maes y priddfeini ; 
oblegid yr oedd Moses yn tybied fod ei frodyr yn deall 
fod Duw yn rhoddi ymwared iddynt trwy ei law ef, Act. 
7.23—25. Yr oedd Duw wedi ordeinio Moses idd eu 
gwaredu, ac yntau a chwant ar ei galon eu gwaredu; 
ond er eu bod. ill dau o'r un feddwl, mor bell a hyna, 
gan iddo fyned at y gorchwyl heb ofyu i'w dad, a ddaeth 
yr avr i'w gwaredu, gorfu iddo fyned i'r ysgol i wlad 
Midian, ddeugain mlynedd, i ddysgu ymddwyn yn well. 
Y mae yn ddichonadwy i ni ddigio Duw, a thynu gofid 
_ ini ein hunain, wrth geisio gwneyd daioni yn anam- 

serol. Y mae llawer un, oddi ar sel tros ogoniant Duw, 
a chariad at eneidiau dynion, wedi tynu y ffrwyth yn 
anaddfed, a chael dincod ar eu dannedd fros weddill 
eu hoes. Nid oes modd i.ni ymlwybro yn ddiberygl. 
yn hyn, heb gael ein harwain gan yr Ysbryd Glân; 
oblegid eiddo yr Arglwydd ei ffordd, a myn i. bawb 
gydnabod ei lywodraeth ar bob peth... 

Yn 2. Y lleoedd y gwelwyd hi. 1. Yn y cysegr, yn 


27 


dangos mawredd Duw, &c. 2. Yn y môr, yn dangos 
doethineb Duw, &c. Ond maddeua y darllenydd i mi 
am drin yr olaf yn mlaenaf, a'r blaenaf yn OA gan fod 
hyny yn hwylusdod i imi. 

1. Ffordd yn y môr. 

(1.) Yn y môr coch. Cyfeiriad sydd yma at y wared- 
igaeth a gawsant, pan oedd pob rheswm dynol yn anabl 
gweled diangfa. Sonia yr Ysgrythyrau yn aml amy 
waredigaeth hono, pan y maent yn dangos mawredd 
Duw, a'i nerth yn amddiffyn ei bobl, Esay 43. 16. Pan 
aeth Duw a'i bobl i lân y môr, agorodd y môr y porth 
iddynt gael ffordd i fyned trwodd ; ond pan amcanodd 
Pharaoh i fyned ar eu hol, cauwyd y porth yn erbyn ei 
wyneb, nes eu taflu dros ei 'gerbyd ì i ddystryw; a mwyaÊ 
tebygol nad egyr y môr coch ei borth mwy hyd ddi- 
wedd amser, os na bydd ar Dduw eisieu myned â rhai o'i 
bobl y ffordd hono eto. 

(2.) Yn y môr. Mewn cystuddiau a thrallodion. 
Gelwir treialon y bywyd hwn yn yr Ysgrythyrau wrth 
enwau fel hyn—Dyfroedd, Ffrwd, Dyfroedd chwydd- 
edig, Psalm 124. 4, 5; Afonydd, Tosay 18.2; Llawer 
o ddyfroedd yn gorchuddio, Job 22.11; Dyfroedd 
mawrion, Psalm 144. 7 ; Dyfnder, Psalm 130. 1 ; Dyfn- 
der dyfroedd, &c, Psalm 69. 2,14, 15; Tonau, Llifeir- 
iant, a Dyfnder, yn galw ar ddyfnder, Psalm 42, 7 ; a 
hwnw yw y mwyaf anhawdd myned trwyddo—un brof- 
edigaeth yn galw ar y llall, fel haid o wylliaid yn yr an- 
ialwch, neu yspeilwyr mewn lle annghyfanedd ; os gwcl 
un o honynt ŵr yn myned heibio, a meddwl fod try 'ysor 
yn ei gylch, chwibana trwy ei fysedd i alw y lleill ato 
i'w yspeilio. Felly, rhyw un brofedigaeth gyfarfu 
gyntaf â'r profedigaethus ; ond Gad oedd ei henw. Yr 
oedd tyrfa wrth ei sodlau, (Gen. 30. 11,) chwibanodd 
ar ylleill; a daeth cafod o honynt ar ol eu gilydd, nes 
iddynt agos lethu ysbryd yr hwn oedd tanynt. Fel 
hyny y daethant at Job: nid cenad yn mhob mis oedd 
yn lwyn y newyddion drwg iddo; ond pan y byddai 


A^ — , Pn 


28 


un yllefaru, yr oedd un arall yn dyfod. Y mae gan 
Dduw ífordd yn y dyfnderoedd hyny; a'i ffordd ef yw 
y ffordd allan o'r pair haiarn; a bydd ef ei hun yn ar- 
wain ei rai gwaredig. “Pan elych trwy y dyfroedd, 
myfi a fyddaf gyda thi, a thrwy yr afonydd, fel na lif- 
ont drosot,” Esay 43. 2. Dymunem ni gael pontydd i 
fyned dros yr afonydd, a badau i nofio wyneb y dyfr- 
oedd, “ond cynghor yr Arglwydd, hwnwa saif ;” gan 
hyny, rhaid bod yn y dyfroedd hyd yr ên; a phan 
byddo awelon yn chwythu, megys y cyfyngderau pre- 
senol, bydd y tonau yn golchi tros ein penau, a'r naill 
dôn yn dylyn y llall, nes y byddont agos a myned a'n 
hanadl, er hyny ni chawn ein gadael i foddi; oblegid 
ffordd Duw ydyw, a bydd yntau yn gofalu am danom 
ar hyd-ddi. 

(3.) Yn y môr oblegid fod llwybrau Duw yn mhrof- 
edigaethau ei bobl, yn ddirgelaidd yn nghanol ffrwd 
pethau cyhoeddus y byd ; a'i ddŷyben trwyddynt, yn cael 
eì guddio hyd ei amser penodol ef. Y mae llawer o 
brofedigaethau y saint na chânt weled eu dyben, nes y 
byddont yn ngoleu y byd tragywyddol yn edrych yn ol 
arnynt; ac yna, 

“ O fryniau Caersalem ceir gweled _. 
Holl daìth yr anialwch i gyd.” 


Ond y mae rhai yn cael edrych yn ol, o ben bryniau is 
nâ bryniau Caersalem i weled 7am o daith yr anialwch, 
ac yn cael ernes o'r nefoedd yn yrolygfa. Cyn belled 
ag y dadguddia Duw i'w bobl yr ochr hon i'r bedd, 
ddyben i'w profedigaethau, y mae yn rhoddi iddynt 
ernes o'r wledd a gânt wrth weled yr oll âggun golwg 
yn y byd tragywyddol. Cafodd hen Jacob hyn. Medd- 
yliodd Duw gadw Jacob a'i deulu yn fyw yn amser y 
newyn, ond cymerodd ffordd y môr at hyny. Yr wyf 
yn meddwl na buasai mesur o ŷd yn cael ei ddarpar yn 
ystordai yr Aipht, oni buasai i'r teulu oedd gan Dduw 
yn Nghanaan, a hen gyfammod rhyngddo ef a hwynt ; 


29 


ond yn nghysgod teulu Jacob, cafodd miloedd o Aipht- 
iaid a Chanaaneaid fwyd yn amser y newyn. Byddai 
yn dda i'r rhai sydd yn dirmygu duwiolion, feddwl eu 
bod yn gysgod iddynt hwy rhag llawer cawad farwol, 
er na chanfyddir hyny yn bresenol gan ffrwd pethau 
ereill. Y man y dechreuodd y ffordd fyned i'r môr 
gyda Jacob yn hyn, oedd yn ngwneuthuriad y siaced 
fraith. Byddai yn dda i ni, y rhai ydym yn magu plant, 
gymeryd gwers oddi wrth Jacob yn hyn, a gofalu rhag 
dyrchafu un oŵ plant heibio y lleill; oblegid y tuedda 
i fagu cenfigen yn y teulu. Ar ddyddgwaith anfonwyd 
y llanc oddi cartref, wedi ei drwsio â'i ddillad goreu,— 
y siaced fraith ; ond ni ddychwelodd ; eithr collwyd ef 
yn y siaced hono. a wnaed i'w anrhydeddu uwch law ei 
frodyr. Yn mhen amser, wele y siaced yn cael ei dwyn 
adref, wedi ei throchi mewn gwaed. Dyma donau y 
môr yn rhuo, ac yn curo ar ysbryd Jacob, ac yntau yn 
rhwygo ei ddillad, yn galaru, ac yn dywedyd y disgynai 
i'r beddrod at ei fab, (Gen. 37. 91—35;) ond yr oedd 
yn camsyniad yn hyn, canys yr oedd i gael ei weled eil- 
waith; er hyny, yr oedd y ífordd yn y môr y pryd 
hwnw. Wedi hyny, wele newyn yn y wlad, a Jacob 
yn gorchymyn i ddeg o'i feibion i fyned i'r Aipht i brynu 
ŷd, a gadael Benjamin adref gydag ef; a hwythau, er 
cyndyŷned yr arferent fod, yn myned ; oblegid yr oedd 
meistr caled, sef newyn, yn eu gyru; ond yn cael eu 
rhoddi yn ngharchar dridiau, a Simeon yn cael ei gadw 
yn wystl drachefn, Gen. 42. 17. Maddeued y darllen- 
ydd fy nychymyg.—Dychymygaf fod Jacob y tridiau 
hyny yn myned yn aml ar bwys ei ffon i ddrws y babell 
ac yn edrych tua ffordd yr Aipht: ond un prydnawn, 
wele un o'r llanciau yn rhedeg i'r babell, ac yn dywedyd, 
Meistr, mae y bechgyn yn dyfod ; ac yna wele yr hen ŵr 
yn ymunawnu, ac yn myned ar bwys ei ffon tua'r drws, 
ac yn eu rhifo ; a chan na welai ond naw, yn gofyn, Pa 
le mae Simeon? a hwythau yn bur ddigalon yn ateb, 
Yn y carchar yn yr Aipht. Yn y carchar! Pa ddrwg 


?: 


 ———h 


30 


a wnaeth? Ni wnaeth un drwg; paid di a therfysgu, 
nyni a'i cawn yn rhydd eto, gŵr sydd yn llywydd 
ar y wlad a lefarodd wrthym yn arw, gan ein cymeryd 
fel yspiwyr, ac a gadwodd Simeon yn »vys4/, nes y dyg- 
em iddo brawf mai gwŷr cywir ydym. Os felly, ebe 
Jacob, nid yw yn dywyll iawn arnom eto, oblegid hen 
deulu parchus, o gymeriad uchel, ers oesoedd, yw ein 
teulu ni. Cawn gan bawb yn mhob lle roddi eu henwau 
wrth ein deiseb, ond gwŷr Sichem: atolwg, pa brawf y 
mae y gŵr boneddig yn ofyn ? Dim, meddant hwythau, 
ond cael Benjamin i waered, iddo ef gael gosod ei lygaid 
arno. Benjamin i waered! Pa beth wna Benjamin? 
Pa fodd y gwybu am Benjamin ? _ Pa ham y drygasoch 
fi trwy ddywedyd fod i chwi frawd eto? Meddyliwn, 
meddant hwythau, fod y gŵr yn deall dewiniaeth, neu 
ryw beth ; oblegid yr oedd yn holi ein pethau ni, fel pe 
magesid ef yn yr un tŷ ani; gan hyny, dywedyd yr 
holl wirionedd yn eglur oedd oreu, Gen. 43. 6,7... Ni 
chaiff Benjamin fyned i waered. Ni chaiff Simeon 
yntau ddyfod yn rhydd. Dyna y ffordd yn yr eigion 
mawr, heb neb ond Duw yn ei gweled. Pan aeth yn 
brin arnynt drachefn, dywedodd Jacob, Ewch eilwaith 
i waered. Ni waeth ini farw o newyn yma, na chael 
ein crogi yno; oblegid cyfraith y gwledydd yw crogi 
ysbiwyr; a dywedodd y gŵr, Nac edrychwch yn fy 
wyneb, oni bydd eich. brawd ieuangaf gyda chwi. Dy- 
wedai yntau, Joseph nid yw fyw, Simeon nid yw fyw, a 
Benjamin a ddygech -ymaith; y mae yn hawdd i mi 
roddi barn am y ffordd. _ Yn fy erbyn i y mae hyn oll. 
Nage, Jacob, ond ymae pob cam o honi o'th du; y 
mae Joseph yn fyw, a dychwel Benjamin yn iach ; er 
hyny, y mae dan y dwfr heddyw, a'r dwfr hwnw yn 
ddwfn. Ond erbyn bod y cerbydau yn olwynaw o 
gwmpas ei babell, gwelodd ei bod trwy yr holl ddyfn- 
deroeddd,-—yn eithaf y cysegr; a gwaeddodd allan, 
Digon. Gwelodd law Duw yn yr holl droion dyrys, a 
chafodd gysur i'w enaid. i 


2. Yn y cysegr. 

(l.) Yn Sinai. Cyfeirir yma at roddiad y gyfraith 
ar Sinai. Gelwir Sinai, y cysegr, Psalm 68. 17, 24. 

(2.) Y mae holl bethau rhagluniaeth wedi eu neill- 
duo i wasanaeth a gogoniant Duw, yr un fath ag yr 
oedd llestri y deml yn santaidd. Yn y dyfroedd dyfn- 
af, a'r treialon llymaf, yn gystal ag yn y cysuron hel- 
aethaf, “Ffordd santaidd y gelwir hi.” Prin y gallesid 
meddwl hyny, pan oedd “* dwylaw anwir,” yn trin ““Ar- 
glwydd y gogonant;” a phrin y gwel llawer credadyn 
hyn, pan y mae yn cael ei orthrymu gan law yr annuw- 
iol; ond y maellaw Duw ynddynt oll, yn ddigon glân 
i'w gysegr. Mae cysuron rhagluniaeth wedi eu rhoddi 
ini, i ogoneddu Duw. Pwy bynag y rhoddodd Duw 
iddo gyfoeth, dylai “anrhydeddu yr Arglwydd â'i gy- 
foeth, ac â'r peth penaf o'i holl ffrwyth,” (Diar. 3. 9,) 
a phwy bynag ni wnel hyn, bydd yn euog o gamwedd 
Belsassar, sef myned â llestri y cysegr i'w wledd ei hun. 
Mae y rhai y rhoddodd Duw iddynt sefyllfaoedd cysurus, 
yn gyffredin, yn fwy esgeulus yn hyn nâ'r tlodion; ceir 
gweled llawer dyn tlawd yn rhoddi o'i angen at gynal 
achos yr Arglwydd, pan y bydd y tŷ, efallai, yn brin o 
enllyn, a'r teulu yn llwm o ddillad ; a'i gymydog cy- 
foethog mor benodol a neb yn nhŷ Dduw, yn rhoddi 
ond yr hyn oedd weddill ganddo, ac er hyny cael ei 
glodfori gan ddynion.. Os rhydd gŵr galluog yn y byd 
ddeg punt at achos Duw, clodforir ef trwy y gymydog- 
aeth, pan y mae y tlawd, sydd yn preswylio yn ei ymyl, 
yn rhoddi deg cymaint wrth roddi chwe cheiniog, heb 
neb yn gwneyd sylw o hono. _ “* Fy mrodyr, ni ddylai. 
y pethau hyn fod felly.” Y mae rhai cyfoethogion 
parchus yn ein mysg, y rhai ydynt yn cyfranu yn ol y 
modd y llwyddodd Duw hwynt; ond ychydig ydyw y 
rhai hyny. . Y mae y rhan amlaf yn cymharu eu rhodd- 
ion âg eiddo y tlodion, yn lle eu cymharu â'r hyn gyf- 
ranodd Duw iddynt; ac am hyny, os cadwant ychydig 
o flaen y tlodion yn eu rhoddion, tybiant eu hunain yn 


32 


grefyddwyr gwych, pan y maent yn gysegr-ladron yn 
nghyfrif Duw, y rhaì ydynt berchenogion tiroedd, neu 
gannoedd, neu efallai, filoedd o arian, a welir yn march- 
ogaeth eu meirch porthiannus, eu celloedd yn llawnion, 
eu tai yn drefnus, eu dodrefn yn gostus ac yn loeyw ; 
yn rhoddi ysgol dda, gwisgoedd gwychion, a sefyllfa- 
oedd cysurus i'w plant; ond pan gyfranant offrwm i 
Dduw, ychydig fydd heibio i offrwm y tlawd. Y mae yn 
rhyfedd na bai y darn llaw yn ysgrifenu TEOEL uwch 
eu penau. _ Ychydig o gyfoethogion sydd yn rhoddi nes 
byddo eu hamgylchiadau yn teimlo. Y rhai y cyfran- 
odd Duw iddynt wybodaeth, dawn, hamdden i deithio 
gyda'r achos, neu rhyw gyfle i wneyd rhywbeth drosto, 
dylent gofio mai llestri cysegr ydynt, a gochelyd eu 
camddefnyddio. O'r tu arall, y rhai ydynt yn cael 
tlodi, cystuddiau, profedigaethau, helbulon, &c. dylent 
ogoneddu Duw ynddynt oll; oblegid y mae ffordd 
rhagluniaeth fel llestri y deml, oll at ei wasanaeth ef. 

3. Y mae holl ffordd rhagluniaeth yn ol tystiolaeth. 
y. cysegr, sef y gair santaidd. ““'Tân a chenllysg, eira 
a tharth, gwynt ystormus, yn gwneuthur ei air ef,” 
Psalm 148. 8. Nid yn unig y maent yn cyflawni gor- 
chymynion a gosodiad Duw, ond hefyd yn dwyn i ben 
yr hyn a dystiolaethodd efe yn ei air. 'Tystiolaethodd 
fod trysorau yr eira a'r cenllysg, wedi eu cadw ganddo 
hyd ddydd cyfyngder, ymladd, a rhyfel, (Job 38.22,23;) 
gan hyny, pan oedd Duw yn bwrw y ceryg cenllysg o'r 
nefoedd ar yr Amoriaid, (Jos. 10. 1l,) yr oedd yn 
gwneyd yn ol y dystiolaeth. Pan y byddo “ cenllysg 
a thân wedi eu cymysgu â gwaed,” yn cael eu bwrw i'r 
ddaear, a'r “ cenllysg mawr fel talentau,” yn syrthio o'r 
nef ar ddynion, (Dad. 8. 7, a 17. 21,) byddant oll yn 
ol tystiolaeth y gair. Y mae pob peth rhagluniaethol ; 
wedi eu cyfrodeddu â dwyfol dystiolaethau. _ Yr oedd 
holl gysuron a gwaredigaethau plant Israel yn cyfateb 
i'r addewidion. Rhoddodd yr Arglwydd Ìonyddwch 
iddynt yn ol yr hyn oll a dyngasai i'w tadau; ac nî 


j iM 
E _— Ni a Md 


33 


phallodd dim o'r holl bethau da a lafarasai efe wrthynt; 
daeth y cwbl i ben, Jos. 24. 44, 45, Yr holl farnau 
hefyd, â pha rai y cospodd efe hwynt, yr oeddent yn 
cyfateb i'r bygythion. Cyflawni ei eiriau yr oedd Duw 
wrth dywallt eì soriant arnynt, Dan. 9. 12, 13... Felly 
hefyd y mae holl droion rhagluniaeth yn y dyddiau 
hyn, yn ol tystiolaeth gair Duw. Y gwasgfeuon a'r 
gofidiau, â pha rai y mae yr Arglwydd yn ceryddu plant 
dynion o herwydd eu pechodau, ydynt oll yn cyfateb i'r 
hyn y mae y gair yn dystio. Gan hyny, pan yr ydym yn 
methu canfod nemawr o'r ffordd, gan ddyfnder y dwfr 
sydd yn ei gorchuddio, y mae genym y darlun (map) 
o honi yn ein hymyl, yn y ddwyfol dystiolaeth yn llyfr 
y cysegr; a gallwn weled y ffordd yn y darlun, pan y 
byddom yn methu gweled y ffordd ei hun gan ddyfn- 
der y dyfroedd. Y mae trigolion y rhanau tywyllaf o'n 
gwlad yn rhoddi llawer o goel i dynged-draethwyr, (for- 
tune-tellers). Y mae hyn yn bechadurus, ac y mae 
yn bechadurus ynddynt hwythau gymeryd arnynt ddy- 
wedyd tynged ; oblegid nis gwyddant dynged neb, ac 
nid yw eu hamcan ond twyllo ffyliaid ; ond y mae gen- 
ym yn ein hymyl draethwr didwyll a sicr, o'r hyn a 
ddygwydd ini ; ac os ydym am wybod ein tynged, chwil- 
iwn air Duw, a chawn ddarluniad o honi yno. Y mae 
llawer yn darllen eu tynged eu hunain, ond dychymyg, 
ac nid gair Duw yw eu rheol; ac felly y maent yn cael 
eu siomi. Fel hyn eu darllenasant, “' Meddwl yfory daw 
gorfoledd:” ond erbyn i yfory wawrio, “Y tristwch 
mwyaf erioed” a ddaeth. Yr oeddent yn “ disgwyl 
pethau gwych i ddyfod,” ond “croesi hyny maent yn 
dyfod.” Y mae y tyddynwr yn edrych ar y blynydd- 
oedd gwasgedig a gafodd, ac yn gweled rhyw flwyddyn 
argoelion mwy gobeithiol, yn gwenieithio iddo ei hun, 
fod cnwd da ar y meusydd, a'r anifeiliaid yn ymddangos 
yn llwyddiannus ; ac ond iddo gael hamdden i fyned 
â'i eiddo i'r farchnad, y daw a'i ben uwch law y blin- 
derau ; ond ped edrychai i'r darlun, gwelai mai tystiol- 


F 


94 


aeth y gair yw, “ Dyn aaned i flinder.” Wele, dyna 
ei dynged, er iddo ymwenieithio. Y mae ambell i ben 
teulu, ar ol magu tŷaid o blant, yn dywedyd, Yr wyf 
wedi gorfod ymdrechu yn galed ers deg neu bymtheg 
mlynedd, pan oedd saith neu wyth yn treulio, a neb 
ond fy hun yn enill; y mae yn rhyfedd i mi allu cael 
tamaid iddynt, ac ychydig am danynt, wrth eu magu : 
ond yn awr y mae y plant henaf yn dechreu fy helpio, 
a daw y rhaì ieuangaf yn fuan; ac yna yr wyf yn dis- 
gwyl y caf lai o wasgfa a gorthrymder dros ddyddiau fy 
oes. Y mae y siarad yna eto yn groes i'r dystiolaeth. 
Ped edrychai i'r dystiolaeth, gwelai mai darlun y ffordd 
yw, “* Yn y byd gorthrymder a gewch.” Dyna ei dynged, 
er cael y plant wedi eu magu. Pe chwiliem ni am ein 
tynged yn ngoleu y darlun, ac nid yn ngoleu dychymyg, 
byddai ein siomedigaeth yn llai wrth gyfarfod â thrall- 
odion. Nid oes un tywydd wedi cyfarfod y cerdadyn o'r 
mynyd y credodd yn Nghrist hyd yr awr hon,na chafodd, 
os chwiliodd y gair, ryw gyfran o'r gwirionedd yn cyfateb 
yn hollol i'w dywydd ef, fel pe buasai wedi ei roddi 
yno er ei fwyn ef. Ac yn ddiau, er ei fwyn ef y 
rhoddwyd y cyfryw ymadrodd yn y Beibl. Mae ganddo 
gystal hawl ynddo ag a fu erioed gan Paul a Phedr; 
gan hyny, ymafled ynddo, a gwnaed ddefnydd o hono er 
ei gysur. Mae yn y gair ddefnydd cysur i blant Duw 
yn wyneb pob trallodion, Psalm 119. 62. Y maent 
yn yfed o gysuron ysbrydol cyfammod hedd Duw yn 
addewidion y gair, pan y mae y gwasgfeuon allanol 
trymaf yn pwyso arnynt. Maent trwy ymgynghori â'r 
gair, yn gweled dysgrifiad o'r holl ffordd, a'i bod, trwy 
yr holl donau a'r troion dyrys, yn terfynu mewn hedd. 

(4.) Pan byddo goleu ysbrydol oddi wrth. Ddum 
yn cael eî roddi, ŵr enaìd, yn unig, y canfyddnn 
Jeddwl Duw yn y dystiolaeth. Felly, er cael darlun 
y ffordd yn nhystiolaeth y cysegr, ni allwn ddefnyddio 
y darlun heb oleu y cysegr, i lewyrchu arno. Y mae 
y dynion duwiolaf yn dyrysu yn hyn; er cael y gair yn 


3 


eu dwylaw, y maent yn amddifad o'r canfyddiad neill- 
duol o'u trallodion hwy yn y dystiolaeth, tra y byddont 
heb y goleu neillduol ar y gair. Bu Asaph agos a dy- 
rysu ac ymwrthod â'i grefydd, a dywedyd, fod yn well 
bod hebddi, o eisieu y goleu hwn. _ Wrth edrych ar yr 
annuwiol yn llwyddo, ac yntau yn cael ei faeddu, dy- 
wedodd, ** Yn ddiau yn ofer y glanheais fy nghalon, ac 
y golchais fy nwylaw mewn diniweidrwydd,” Ps.73.13. 
Wrth lanhâu y galon, y mae i ni ddeall yn y fan hon, 
bod yn grefyddol tuag at Dduw, ac yn gydwybodol 
gyda'i achos. Wrth olchi y dwylaw mewn diniweid- 
rwydd, bod yn onest a dihoced tuag at ddynion. Gwaith 
ofer, ebe fe, yw y ddau. Wele y gŵr boneddig acw ; nid 
oes na gras na gweddi yn ei dŷ ar hyd y flwyddyn, ond 
tyngu, a rhegu, a melldithio Duw a dynion, ac arfer pob 
iaith annuwiol, a gweithredoedd pechadurus; ac nid 
oes neb o'r teulu yn myned i un lle i addoliad cyhoedd- 
us Duw, ar nac wythnos na Sabboth, trwy y blynyddau ; 
a threuliant eu Sabbothau i yru yn mlaen eu masnach, 
neu eu hoferedd; ac eto efe sydd yn llwyddo; a minau, 
er gweddio ar Dduw yn y dirgel, ei addoli gyda'm teu- 
lu, colli llawer awr ar fy ngorchwyl i fyned i addoliad 
cyhoeddus, ymdrechu am y moddion cyhoeddus ar y 
Sabboth, a gofalu am achos Duw yn ei ranau allanol,— 
y mae y cwbl o olwynion rhagluniaeth yn troi yn fy 
erbyn bob cam o'm taith. Gwaith ofer yw i mi lanhâu 
fy nghalon, gan gadw cydwybod ddirwystr tuag at Dduw 
a'i achos. Yn ofer hefyd. y golchais fy nwylaw mewn 
diniweidrwydd ; aeth fy nghymydog annuwiol a'r anifail 
a'r anaf arno i'r ffair, ac a'i gwerthodd fel un dianaf; 
a dywedodd am dano ei fod flwyddyn yn ieuangach nag 
oedd; ac fel hyny twyllodd ryw ffol i roddi, efallai, dri 
chymaint ag a dalai am dano: yn y modd hwnw efe a 
gafodd fodd i dalu ei rent. Dangosais inau yn onest fy 
eiddo fel yr ydoedd; a dyma fi heddyw yn y gofid nas 
gwn pa lei droi. Pe buaswn yn ddigon caled a hocedus 
i wneyd fel y gwnaeth efe, buaswn allan o'r gofid hwn 


36 


yn awr. Gwaith ofer oedd i mi olchi fy nwylaw mewn 
diniweidrwydd. Fel hyn y gofidiwyd calon y gŵr duw- 
iol, ac y'i pigwyd yn ei arenau; ond pan aeth i gysegr 
Duw, a chael goleu oddi wrth Dduw yn ei gysegr, de- 
allodd y ffordd, Psalm 73. 17. Nid oedd dim a roddai 
esboniad ar beth mor dywyll, nes cael goleu o'r nef; ac 
yn ei gysegr, sef yn ymarferiad ac ordinhadau ei dŷ, y 
gwelodd yr Arglwydd yn dda i roddi hyny. Y mae 
llawer o honom, yn ein cyfyngderau, wedi bod yn rhoddi 
yr ychydig synwyr a gawsom, ar waith hyd ei eithaf- 
afoedd, i geisio deall y ffordd, ac wedi ymgynghori â'r 
cyfeillion, a chwilio meddyliau yr ysgrifenwyr duwiolaf ; 
ond yroedd y cwbl yn aros cyn dywylled a'r fagddu; 
yr oeddem yn methu gweled un drem i'w tbroion ; er 
hyny, wedi y cwbl, pum mynyd o gymdeithas â Duw 
mewn gweddi, neu mewn oedfa, a wasgarai yr holl ga- 
ddug, nes gweled yr oll yn oleu, heb un dyryswch yn y 
troion dyeithr. Y mae gan lawer achos diolch am am- 
bell lewyrchiad o oleuni o'r nef gyda phethau yr Ar- 
glwydd, nes rhoddi digon o esboniad ar y troion tywyllaf 
i'n nerthu i fendithio Duw, a gorfoleddu yn nghanol 
gorthrymderau, 

(2.) Er mwyn anrhydedd, y cysegr, sef gogoniant 
Dun a lles eì bobl, y mae holl, oruchneyliaeth rhag- 
luniaeth yn cael eì gweinyddu. ““ Pob-peth a grewyd 
trwyddo ef, ac erddo ef;” ac “ni a wyddom fod pob 
peth yn cydweithio er daioni i'r rhai sydd yn caru 
Duw.” Dyben eithaf Duw yn mhob peth y mae yn ei 
wneyd yw, gogoniant ei enw yn iachawdwriaeth ei eg- 
lwys; gan hyny, pan gasglo adref nifer ei etholedigion, 
ni bydd y byd yn ei olwg yn ddigon o werth i'w lyw- 
odraethu, ond fe'i rhydd ar dân ; eithr tra byddo ganddo 
gysegr yn y byd, fe wna i bob olwyn wasanaethu cynifer 
o beiriannau, i adeiladu Seion. _ Caiff yr Aiphtiaid or- 
thrymu plant Duw, ermwyn eu haddfedu i ymadael â 
hi. Caiff y Babiloniaid eu caethiwo, i'w puro oddi wrth 
eilunaddoliaeth. Caiff Augustus Caesar drethu yr holl 


37 


fyd, er mwyn cael Mair i Bethlehem i eni yr Iesu. Caiff 
y Rhufeiniaid rhyfela â'r hen Gymru, er mwyn cael yr 
efengyl i Brydain. Caiff yr Iuddewon eu gwrthod, er 
mwyn impio y cenedloedd yn yr eglwys, a'u hadferyd 
drachefn, er mwyn bod yn fywyd o feirw i grefydd yn y 
byd. Caiff Paul swmbwl yn ei gnawd, fel na'i tra 
dyrchafer. Caiff plant Duw ofid yn y byd, er mwyn 
diddyfnu eu serch oddi wrth y creadur. O! ddyfnder! 

(6.) Y mae llawer o droion rhagluniaeth fel clud 
y cysegr, ŵm dwyn heb edrych arnynt, Yr oedd y 
baich hwnw yn perthynu i deulu y Cohathiaid. Yr 
oedd meibion Gerson a Merari yn cael y mêni a'r ych- 
ain, y rhai a roddasid yn offrwm gan y tywysogion i 
ddwyn y clud a roddasid iddynt; eithr mid pethau y 
cysegr oedd eu clud hwy; ond yr oedd raid i feibion 
Cohath ddwyn eu clud ar eu hysgwyddau, Num.7.3—9. 
Ni chânt gynorthwy na thywysog, namen, nac ŷch; 
ond hwy, er hyny, oeddent yn cael y fraint o ddwyn 
pethau y cysegr. Gallasai anian lygredig wingo, a gofyn 
Pa ham yr wyf fi yn gorfod dwyn fy maich ar fy gs- 
gydd, pan mae fy mrodyr yn cael rhoddi eu beichiau 
mewn mem? Ond yr oedd y fraint, pan ei gwelont, 
o gael dwyn y cysegr, yn ddigon i roddi taw ar yr an- 
foddlonrwydd. Pan yr ydym ninau yn edrych o'n 
cwmpas, yr ydym yn gweled llawer o'n cymydogion yn 
cael taflu eu beichiau 1 ryw le oddi wrthynt, neu yn cael 
rhyw ffordd i osgoi heb eu dwyn, neu ryw ffrwd o ddi- 
walliant yn dyfod o ryw le, a ninau a'n gwarau yn crymu 
tan ein beichiau, yn orthrymedig, a'n dagrau ar ein 
gruddiau, heb neb yn ein cysuro—yn ymgreinio tan 
eu pwwysau; ond os yw hyny er gogoniant Duw, fel y 
gogonedder Mab Duw trwy hyny, (Ioan ll. 4,) y mae 
yn ddigon o reswm i fod yn dawel ac amyneddgar tano. 

Yr oedd meibion Cohath yn y fath amgylchiad hefyd 
gyda'u clud, fel yr oedd raid ei ddwyn heb gyffwrdd â'r 
pethau cysegredig, nac edrych arnynt. Yr oedd Aaron 
a'i feibion i orchuddio y cwbl, cyn y deuent i'r golwg, 


38 


rhag iddynt farw; a phan nesaent i ddwyn eu clud, yr 
oedd Aaron a'i feibion i fyned i mewn gyda hwynt, a'u 
gosod bawb ar ei wasanaeth ac ar ei glud, ac ni feidd- 
lent gyffwrdd â dim ond y drosol, nac edrych pa beth 
oedd arni, ond ei rhoddi ar eu hysgwyddau a'i dwyn, 
Num.4. 15,18, 19,20. Felly y mae llawer o droion 
rhagluniaeth wedi eu gorchuddio gan Dduw yn y cyf- 
ryw fodd nad yw yn gyfreithlawn i nì ymholi am eu 
dyben, a llawer gwasgfa yn cael ei rhoddi arnom na 
ddylem roddi ein bysedd i geisio eì throi oddi wrthym ; 
ond ein nerth yw aros yn llonydd, gan gyflawni ein 
gwasanaeth yn y man y gosododd efe nyni, a dwyn y 
baich a roddwyd ar ein trosol heb ymholi dim yn ei 
gylch. Pan orchymynodd yr Iesu i Pedr ei ganlyn, 
dechreuodd yntau gmAholi, gan ofyn i'r Iesu, “Ond 
pa beth a wnahwn ?”._ Yr ateb a gafodd oedd, “ Beth 
yw hyny i ti, canlyn di fyfi?” Ioan 21. 19—22.. Mae 
ynom ninau ormod o'r ysbryd oedd yn Mhedr, i ofyn, 
Ond pa beth a wna hwn ? am bob peth a'n cyfarfyddo ; 
ond y mae y gofyniad ei hun yn drosedd, oblegid beth 
yw hyny i ni; gwneled hwu y peth a wnelo. Dwyn 
ein baich, a chanlyn yr Iesu yw ein gwasanaeth ni, 
deued y gwynt o'r lle y delo, ac eled i'r lle yrelo. Na 
ofynwn ofynion anmhriodol am bethau Duw; ond go- 
falwn am ein gwasanaeth, er fod ein baich wedi ei or- 
chuddio â llen. Gormod eofndra ar yr hyn oedd Duw 
wedi ei ddirgelu oedd y pechod y collodd gwŷr Beth- 
semes eu bywydau o'i herwydd, 1 Sam. 6. 19. Nid 
wyf yn ameu nad ydym minau yn rhy hyfion yn ein 
geiriau am ragluniaeth Duw, hyd yn oed pan y byddom 
o flaen gorsedd ei ras. Ymadrodd cyffredin mewn 
gweddi gyda'r claf yw, “ Cofia yr hwn sydd tan dy 
geryddol law,” heb ystyried fod cystuddiau i lawer o 
ddybenion heb law ceryddu, ac mai anamÌ yr ydym ni 
yn cael gwybod pa beth yw y dyben. Yr wyf yn ys- 
tyried wrth ddywedyd hyn, fod trallodion a chystudd- 
iau yn gyffredinol, yn cael eu galw yn rhai manau yn 


39 


yr Ysgrythyr, wrth yr enw penodol o gerydd; a thra 
byddo yr hwn a dderbynio y cyfryw ymadrodd, yn ei 
ystyried yn y goleu hwnw, nis gallwn feddwl yn briodol 
fod gormod eofndra ynddi, oblegid iaith yr Ysgrythyr 
ydyw; ond yr wyf yn llefaru am gerydd yn bresenol, 
yn ol yr ystyr a feddylia y werin yn gyffredin ; sef gw- 
lalen, neu nod o anfoddlonrwydd Duw am bechodau 
penodol. Diau mai rhyfyg ac eofndra pechadurus ar 
Dduw, fyddai defnyddio yr ymadrodd yn yr ystyr hwn 
uwch ben neb, mewn unrhyw amgylchiad, oddi eithr 
fod genym ryw beth amlwg iawn yn yr amgylchiad 
hwnw, i brofi mai felly y mae. Ond y mae y geiriau 
hyfion a ddefnyddiwn yn ein hymddyddanion cyflredin, 
ac wrth wneyd sylw ar ryw amgylchiadau neillduol, yn 
myned lawer yn mhellach. Y mae yn ddigon i resynu 
meddwl ystyriol, wrth wrando ar yr hyfdra a gymer 
dynion, yn y dyddiau hyn, ar ragluniaeth yr Arglwydd. 
Cymerasant arnynt eu bod yn deall yr achos, y llwybr- 
au, a'r dyben, yn mhob amgylchiad ; a'u bod hefyd yn 
deall y ffordd 1 ysgafnhâu y beichiau, a bod y ffordd 
hono yn nwylaw plant dynion. Y mae hyn yn ddiau 
yn syllu yn annghyfreithlon ar gysegr Duw. Gan hyny, 
da fyddai ini fod yn wyliadwrus yn ein geiriau am ei 
waith ef, a'i ddybenion, oblegid “nid yw efe yn rhoddi 
cyfrif am ddim o'i waith.” Y pethau tywyll a gymer- 
ant le yn ein byd yn y dyddiau hyn, nid oes neb ond 
Duw yn eudeall: gan hyny, ein lle ni yw dwyn y baich, 
fel meibion Cohath, heb edrych tan y llen, er fod ein 
hysgwydd yn teimlo, oblegid y gofala Duw am fod y 
cwbl yn deilwng i'w gysegr, a chawn ninau dragywydd- 
oldeb digon hir i orphwys ar ol rhoddi ein baich i lawr. 

II. Bop POB PETH YN CAEL EU LLYWODRAETHU GAN 
DDUW ER LLES EI BOBL, AC MEWN GOFAL NEILLDUOL 
AM DANYNT, ER EI FOD YN CUDDIO Eí DDYBEN HYD 
DYMHOR PRIODOL. 

Y mae genym gyflawnder mawr o brofion fod sylw 
neillduol yr Arglwydd arei bobl, pa ffordd bynag y 
byddo yn troi olwyn ei ragluniaeth. 


40 


ì. Y mae wedi, gnrthweithredu deddfau natur ŵr 
dyben hwn. Cyn y caffai teulu y cysegr eu cadw yn y 
pair haiarn, yn hwy nâ'r amser terfynedig, holltai Duw 
y môr iddynt fyned trwodd, ac a'i cauai ar eu hol i 
foddi eu gelynion; gwnai y dyfroedd yn fur iddynt o'r 
tu deheu ac o'r tu aswy, a hyny pan oedd y gwynt yn 
gryf a'r tonau ynrhuo, Exod. 14. 21; Es. 51. 15. Cyn 
y caffai farw o newyn, mewn anialwch mawr ac ofn- 
adwy, gwnai Duw i'r wybrenau ddwyn bara iddynt, a 
chaent ef yn ffres yn feunyddiol. Llwybr deddf anian 
i roddi bara yw, o'r ddaear trwy lafurwaith dyn ;—*“ Y 
ddaearen o honi y daw bara;” ond mewn anialwch di- 
ffaith, dygai Duw fara o'r wybrenau trwy drefniad angyl- 
ion ; ac am hyny y gelwir y manna yn “fara angylion,” 
Psalm 78. 293—25. Cyn y caffent drengu o syched 
mewn anialwch poeth a thywodlyd, gwnai Duw i graig 
o gallestr ddwyn iddynt ffrydiau o ddwfr. Dywed Moses 
a'r Psalmydd am y graig yn Horeb, mai callestr oedd, 
Deut.8.15; Ps.114. 8. Y peth mwyafnaturiol i gallestr, 
wrth ei daro, yw Zamîo; a phe gorchymynasai Duw 
ddwyn fflamiau o dân o'r graig I ddifa y genedl am 
duchan, buasai yn fwy naturiol i'r graig ei roddi, nâ 
rhoddi dwfr; ond wele ddwyfol allu, mewn gofal am 
bobl ei gyfammod, yn peri i graig o geryg tân, wrth ei 
tharo, ddwyn afonydd o ddwfr i ddisychedu cenedl 
wrthnysig; o herwydd ei fod yn cofio ei air santaidd âg 
Abraham ei was, Psalm 105. 41, 42. Y mae Paul yn 
dywedyd am y graig hono, ei bod yn G7st, 1 Cor. 10.4. 
A phe buasai y driniaeth arw fu ar Fab Duw, yn dwyn 
tân i ddifa pechaduriaid, buasai yn llai rhyfeddod, nag 
iddi fod yn ffordd i ddwfr y bywyd i redeg yn afonydd 
o ras, i fod yn ymgeledd tragywyddol i rai annheilwng. 
Cyn y methent hwy fyned 1 mewn i wlad yr addewid, 
gwnai Duw i'r afon redeg i fyny, yn lle i waered, “* Tithau . 
Iorddonen, pa ham y troaist yn ol,?” Y mae yn debyg 
mai yn y man y sangodd traed yr offeiriaid yn nghwr y 
dyfroedd, yr holltodd yr Iorddonen, ac i'r dwfr oedd 


y 
- 


41 


uwchlaw iddynt redeg yn ei ol, a hyny pan oedd llif 
nerthol, gan doddiant eira ar y mynyddoedd, yn peri i'r 
Iorddonen lanw dros ei holl geulanau. Rhedodd y llif- 
eiriant mawr hyny yn ol, yn ngwrthwyneb i'r llifeiriant 
oedd yn disgyn oddi uchod, nes oedd y dyfroedd yn 
chwyddo i fyny yn gribarth uchel fel cefn mynydd uwch 
law iddynt, yn mhell iawn oddi wrth y ddinas Adam, yr 
hon oedd o ystlys Saretan, (Jos. 3. 15, 16,) a'r dwfr 
oedd is law iddynt, yn rhedeg i'w ffordd, i fôr y rhos. 
Cyn y methent ddial ar eu gelynion, gwnai Duw i'r haul 
a'r lleuad sefyll. Cyn y caent eu dyfetha, gwnai Duw 
i'r tân beidio a llosgi, a'r llewod rheibus a newynog 
beidio llarpio. Pwy ond Duw a allasai wneyd hyn 
A chan ei fod wedi gwneyd lluaws o bethau tebyg, mae 
yn ewyllysio i ni wybod. fod ei sylw ar, a'i ofal am ei 
bobl, pa ffordd bynag y byddo yn troi yr olwynion. 
Pan oedd Pharaoh yn bwrw plant yr Israeliaid i'r afon, 
yr oedd y ffordd yn y môr : ond pan oedd Duw yn 
ysgytio Pharaoh a'i lu yn y môr, ac Israel yn canu yr 
ochr draw, yr oedd goleu cysegr arni. Pan oedd toes 
yr Aipht yn darfod, a'r gynulleidfa yn yr anialwch, yr 
oedd y ffordd yn y môr: ond pan oedd yr wybrenau yn 
gwlawio bara, yr oedd goleu cysegr arni. 

2. Y mae yn peri, weithiau, î luaws o bethau na- 
turiol. gydweithredu, a chyd-dueddu, fel pe byddai 
gytundeb rhyngddynt, i ddwyn â ben eî fwriad ef. 
Mewn rhai amgylchiadau, mae y gweithrediadau hyny, i 
olwg rheswm, yn troi yn hollol wrthwyneb i'r amcan a 
ddygir ìi ben; ond y mae rhyw dro annysgwyliadwy yn 
y diwedd, yn troi yr oll iateb y dyben. Weithiau, gellid 
meddwl fod y cwbl wedi cytuno 1 dori calon un o blant 
Duw, ond erbyn i'r olwyn droi o gwmpas, y mae y tro 
annysgwyliadwy yn dangos mai cytuno i'w ddyrchafu 
i'r cerbyd yr oeddent. Pryd arall, gellid meddwl fod 
yr oll mewn cyngrair i roddi digon o awdurdod a gallu 
i un o elynion penaf pobl yr Arglwydd, fel y byddai “a ì 
o'u dyfetha ; ond erbyn i'r cwbl gael ei le, yroedd Duw 

G 


Mao. 


yn dangos mai cydweithredu i'w grogi yr oeddent. Pwy ŵy 
a ddarllen hanes Joseph, a sylwi arni, na wel fod deg 
neu ddeuddeg o amgylchiadau annymunol i reswm wedi 
ei gyfarfod ; y rhai, pe buasai 22 o honynt heb gymer- 
yd lle, y buasai yn attal y ffordd iddo fod yn llywydd 
yr Aipht, er annhebyced yr oeddent yn ymddangos. Pan 
oedd Joseph yn cael ei gasâu gan ei frodyr, yr oedd y 
ffordd yn y môr : ond pan oedd ei frodyr yn ymgrymu 
iddo, yr oedd goleu cysegr arni. Joseph yn gaethwas, 
-—ffordd yn y môr: ond Joseph yn llywydd,—ffordd 
yn y cysegr. 

Pan ddarllenom hanes Haman, gwelwn o'r tu arall 
lawer o bethau i olwg rheswm, fel pe buasent mewn 
cyngrair i'w anrhydeddu. Yr oedd wedi enill ewyllys 
da y brenin, fel y cai wneyd fel y mynai ganddo. Yr 
oedd ei gyfoeth yn fawr, a'i gyfeillion yn llawer, (fel y 
mae llawer o gyfeillion o'r fath ag ydynt, gan bob un 
' ag y byddo rhyw beth ar ei law,) ond cyfeillion haf 
oeddent; ni ddaeth neb o honynt i ddadleu trosto pan 
soniwyd am ei grogi. Ac, i goroni y cwbl, nid oedd 
Esther y frenines, wedi gwahodd neb gyda'r brenin i'r 
wledd, ond Haman. Yr oedd pawb a phob peth yn 
cytuno i'w ddyrchafu ond yr luddew, yr hwn oedd yn 
y porth, yn gomedd ei addoli, (y mae yn debyg, mai 
math o addoliad oedd yr ymostyngiad a ofynai Haman, 
yr hyn niroddai Mordecai ond i Dduw). Meddyliai 
nad oedd eisieu ond cyfarch y brenin i gael crogi hwnw ; 
ac am hyny, parotôdd y crogbren yn mlaen llaw. Ond 
y mae yn beth nodedig fod seiri Haman yn gwneyd y 
crogbren, ac ysgrifenyddion y brenin yn darllen y cron- 
iclau ar yr un oriau. Wedi i Haman fyned adref yn yr 
hwyr, y meddyliwyd ac y cynghorwyd am grogi Mor- 
decai; ac yr oedd eisieu bod y crogbren yn barod erbyn 
bore dranoeth ; gan hyny, yn y nos y gwnaethpwyd ef. 
Ond yr oedd olwyn arall gan Dduw yn troi yn nhŷ y 
brenin, a thrydedd olwyn yn troi yn nhŷ Esther; ac 
erbyn i Dduw roddi cocos yr holl olwynion i ymaflyd 


43 


yn eu gilydd, dirwynasant Haman i'r crogbren yn groes 
i ddysgwyliad y rhan amlaf. Nis gallasai yr holl am- 
gylchiadau gydweithredu i'r un dyben, heb fod rhyw un 
uwch law iddynt oll yn eu llywio, mwy nag y gall y 
fwyall, y llif, a'r cynion, gerfio y pren heb ryw law yn 
eu defnyddio. Pan oedd Haman yn adeiladu y crog- 
bren, yr oedd y ffordd yn y môr; ond pan yr oedd efe 
ei hun yn crogi arno, yr oedd goleu cysegr arni. Pan 
oedd llythyrau cyntaf Ahasferus yn myned allan, yn 
gorchymyn dyfetha yr Iuddewon, yr oedd y ffordd yn 
y môr; ond pan oedd yrail lythyrau yn myned allan, 
yn rhoddi cenad iddynt amddiffyn eu hunain, yr oedd 
goleu cysegr arni. Pan oedd Mordecai yn gwisgo sach- 
len, a dinas Susan yn drist, yr oedd y ffordd yn y môr; 
ond pan oedd Mordecai yn y wisg anrhydeddus, a dinas 
Susan yn llawenychu, yr oedd goleu cysegr arni. 

Nid rhaid i ni fyned yn mhell i weled y gweithrediad 
hwn o eiddo rhagluniaeth Duw. Gallwn weled o'n 
cwmpas, yn amgylchiadau llawer o'n cymydogion, y 
rhan fwyaf o bethau yn cyd-dueddu yr un ffordd; a 
gallwn fod yn sicr nad yw felly heb fod llaw neillduol 
gan Dduw yno, er ei bod yn rhy gynar i ni eto weled y 
dyben. Ceir gweled ambell un yn ymdrechgar a diwyd 
gyda ei fasnach, yn cynyg at y naill beth ac yn llafurio 
gyda pheth arall, a llaw rhagluniaeth yn ei wrthwynebu 
gyda phob peth, fel nad oes dim yn llwyddo iddo. Pan 
y byddo yr holl olwynion hyn yn troi yn wrthwyneb 
iddo, chwanega ei gyfeillion at hyny, eu gwg a'u hansir- 
ioldeb. Y mae yn debygol fod llawer o blant Duw yn 
cael eu gwaedu gan eu brodyr yn y peth hwn; ac wedi 
myned i'w beddau tan eu creithiau. Pan oedd llaw 
rhagluniaeth yn eu herbyn, yr oedd eu brodyr, fe allai, 
mewn gweithrediadau eglwysig, fel plant Edom, yn nin- 
ystr Jerusalem, yn gwaeddi, Dynoethwch, dynoethwch 
hi, hyd ei sylfaen, (Ps. 137. 7,) pan y dylasent gydym- 
deimlo â hwy, eu cysuro, a'u cynorthwyo ; a'r rhai mwyaf. 
anmhrofiadol o gyfyngderau a thywydd ei hunain, a 


44 


welir fynychaf yn esgyn i'r orsedd i ddefnyddio y wialen. 
““ Fy mrodyr, ni ddylai y pethau hyn fod felly.” Yn 
nglyn â'r pethau hyn oll, ceir gweled yr Arglwydd ei 
hun yn cuddio ei wyneb ar yr un tymhor oddi wrth eu 
profiadau, heb fod dim o'r holl bethau hyn yn gerydd, 
yn ei ystyr priodol, o herwydd unrhyw feiau neillduol. 
Felly y bu gyda Job. Daeth cawod o wrthwynebiadau 
amgylchiadol ar ei ben ar unwaith, a-chafodd gystudd 
trwm; estynodd ei gyfeillion, er eu bod yn ddynion 
duwiol, eu mesurau yn anngharedig arno, a chuddiodd 
Duw ei wyneb oddi wrth ei brofiad, pryd nad oedd an- 
foddlonrwydd na gwg y nefoedd, mewn un modd arno. 
Nid wyf, wrth ddywedyd hyn yn golygu y rhai ydynt 
trwy wastraff, &c., yn dwyn cyfyngderau arnynt eu 
hunain ; eto hyd yn oed pan y byddo fel hyny y mae y 
gwirionedd yn dangos y dylem gydymdeimlo â, a thos- 
turio wrth y rhai hyny hefyd, ie, hyd yn oed pan y 
byddont tan nodau amlwg o farn oddi wrth Dduw: 
oblegid er i Dduw dywallt ei lid ar Jerusalem, cospodd 
yn ofnadwy bawb o'i chymydogion a fuont yn chwerw 
wrthi. Pan y mae ef ei hun yn taroei bobl, nid yw 
foddlon i neb arall eu taro. Nid yw y tosturi a'r cydym- 
deimlad hwnw i wasgu ar anrhydedd achos ac enw yr 
Arglwydd Iesu; ond dylai fod bob amser y cyfryw ag 
sy'n gweddu i ysbryd yr efengyl. Pryd arall y gwelwn 
holl olwynion rhagluniaeth yn cyd-droi er cysur rhai 
ereill. Pa beth bynag yr ymaflont ynddo, llwydda yn 
eu dwylaw, fel eiddo Potiphar, pan oedd Joseph yn ol- 
ygwr arnynt, (Gen. 39. 5,) neu dŷ Obed-Edom tra bu 
yr arch ynddo, (2 Sam. 6. 11,) ac ar yr un pryd yn cael 
wyneb ei gyfeillion, a chymdeithas ei Dduw, fel pe bu- 
asai pob peth wedi cytuno i'w ddyddanu. Yn yr holl 
amgylchiadau hyn, y mae yn amlwg fod gan yr Ar- 
glwydd lywodraeth fanol ar bob peth, a bod ganddo ofal 
_ penodol am ei bobl wrth drefnu pob peth; er na fedr- 
wn ni yr awr hon ddeall pa wedd y mae yn peri iddynt 
wneyd lles i'w eiddo. 


45 


3. Mae y pethau cryfaf pan y byddont yn gwrthwyn- 
ebu teulu Duw, yn methu; a'r pethau ganaf, pan y 
byddont o'u tu, yn gorchfygu. “* Ni lwydda un offer- 
yn a lunier i'th erbyn, a thi a wnai yn euog bob tafod 
a gyfoda i'th erbyn mewn barn,” Esay 54. 17. Yr ym- 
herodraeth gryfaf yn yr holl fyd, y tymhor oedd plant 
Israel yn yr Aipht, oedd ymherodraeth yr Aipht: yr 
oeddent hwythau y pryd hwnw yn weiniaid a diam- 
ddiffyn. Bu holl rym yr ymherodraeth hono yn ceisio 
eu dyfetha ; ond pa fwyaf y gorthryment hwynt, mwyaf 
y cynyddent, Exod. 1. 12,21. Yr oedd yn annichon- 
adwy iddynt ddyfetha y rhai oedd Duw yn amddiffyn. 
Darfu i frenin Assyria ddyrchafu ei lef, a chodi yn 
uchel ei lygaid, gan feddwl dinystrio Jerusalem; ond 
yr oedd gan Dduw fach i'w roddi yn ei ffroen, a ffrwyn 
i'w rhoddi yn ei weflau, i'w ddychwelyd ar hyd. yr un 
ffordd ag y daethai, 2 Bren. 19. 28. Bu breninoedd 
Juda, ei thywysogion, ei hoffeiriaid, a phobl y tir, yn 
rhyfela yn erbyn Jeremia y prophwyd; ond yr oedd 
Duw wedi ei roddi yn y ddinas gaerog, yn golofn haiarn, 
ac yn fur pres. fel nad oeddent oll yn gallu ei orchfygu, 
Jer. l. 18, 19. Yr oedd dysgyblion Orist i gael eu 
herlid, eu traddodi i'r synagogau ac i garcharau ; eu 
dwyn ger bron breninoedd a llywodraethwyr; eu brad- 
ychu gan rieni, ceraint, a chyfeillion, a'u casâu gan 
bawb er mwyn enw Iesu; ond yr oedd Ysbryd Crist 
yn rhoddi iddynt yn yr awr hono, enau a doethineb, 
yr hon nis gallasai eu holl wrthwynebwyr, na dywedyd 
yn ei herbyn na'i gwrthsefyll, Luc 21. 12—17. Bu holl 
nerth y byd a.phyrth uffern gyda hyny yn ceisio dy- 
fetha eglwys Crist o'r byd ; ond y mae yn fyw heddyw ; 
“£a phyrth uffern nis gorchfygant hi.” Nid dynion 
diawdurdod a dinerth fu yn erlid achos Iesu, ond ôre»- 
noedd y ddaear oeddent yn ymosod, a'r penaethiaid ; 
a hyny nid mewn ias fyrbwyll, ond trwy ymgynghori 
yn nghyd, am y llwybr tebycaf o lwyddo; ond yr oedd 
gan Dduw ei frenin ar Seion, a gwialen haiarn atynt 


46 


hwythau, Psalm 2. 2—9. _ Y môr o waed a dywalltodd 
Rhufain baganaidd, pan ddefnyddiodd ei hymerawdwyr 
eu holl nerth a'u dyfais yn erbyn yr eglwys; er hyny 
yr oedd y rhai a brynwyd oddi wrth ddynion, yn gallu 
sefyll gyda'r Oen ar fynydd Seion, Dat. 14, 1—5. Bu 
holl nerth a dyfais Rhufain babaidd yn tywallt gwaed y 
saint nes meddwi arno, (Dat. 17. 6;) er hyny yr oedd 
priodasferch yr Oen wedi ei thrwsio yn ei thlysau. Pan 
oedd yr erlidigaethau creulonaf ar eglwys Crist, yr oedd 
hi yn blodeuo. _ Pe buasai haner cymaint o allu yn cael 
ei ddefnyddio yn erbyn rhyw bobl ereill, buasent wedi 
eu llyngcu. Y mae ymherodraethau cryfion wedi eu 
dinystrio a'u llyngcu y naill gan y llall; ond y mae eg- 
lwys Orist, er gwaned ydyw, ac er cryfed ei gelynion, 
yn aros ac yn blodeuo. Dengys hyn yn amlwg lyw- 
odraeth Duw ar bob peth, a'i ofal neillduol am ei bobl. 

Y mae y pethau gwanaf a distadlaf, yn ateb y dyben 
ac yn gorchfygu, pan y byddont o blaid pobl Dduw. 
Dim ond gwialen o'u plaid, yn ddigon (fel offeryn) i 
hollti môr, Exod. 14. 16. Dim ond cyrn hyrddod yn 
ddigon i dynu caerau dinas i lawr, Jos. 6. 9. Dim ond 
haid o gacwn yn ddigon i yru breninoedd yr Amoriaid 
allan, heb i feibion Israel ddefnyddio na chleddyf na 
bŵa, Jos. 24.12. Dim ond Gedeon a'i dri chan gŵr, 
yn drech nâ'r Midianiaid a'r Amaleciaid, y rhai oeddent 
fel locustiaid o amldra, a'u camelod heb rifedi fel y 
tywod sydd ar fin y môr, o amldra, Barn. 7. 12—14. 
Dim ond Jonathan a chludydd ei arfau, yn ddigon i 
daro gwersyll y Philistiaid, 1 Sam. 14. 13... Dim ond 
Dafydd bach yn llanc a'i ffon dafl a chareg, yn ddigon 
i gwympo Goliath fawr a'i arfogaeth bres a haiarn, ac 
yn rhyfelwr o'i febyd, 1 Sam. Pen. 17. Nid pobl 
ddysgedig, ond ychydig o bysgodwyr, (gan mwyaf,) yn 
myned i droi byd. Y rhai hyny, nid yn dorf yn nghyd 
yn gymhorth i'w gilydd, ond yn wasgaredig, y ffordd 
debycaf i ddiffodd y tân, ac er hyny y gair yn llwyddo 
yn ddirfawr. Nid llawer o'r cyfoethogion sydd eto gydag 


” 47 


achos yr efengyl; ond er mai yn mysg y tlodion, yn 
benaf y mae, nid oes dim sicrach olwydd. Nid y rhai 
â'r doniau addurnedicaf, a'r cymhwysderau mwyaf, sydd 
yn ei phregethu, ond ffol bethau y byd, ysgubion y byd, 
a sorod pob dim, pethau distadl a dirmygus y byd, 
llestri pridd, a'r rhai garwaf o'r rhai hyny ; pe amgen, 
ni welsid rhai o honom ni yn ei phregethu; ond trwy 
wneuthur defnydd o offerynau gweiniaid a gwaelion, y 
mae godigawgrwydd y gallu o Dduw, ac nid o honom 
ni. O ryfedd lywodraeth ! 

4. Y mae pethau o bwys man”, a gwaredigaethau 
neillduol ìi bobl Dduw, yn cael eu dwyn oddi amgylch 
trwy bethau ag ydynt yn ddamneiniol yn eu hamgylch- 
iadau. Beth arall ond damwain oedd i'r Ismaeliaid 
ddyfod heibio pan oedd Joseph yn y pydew, (Gen. 
37. 25;) nis gallwn feddwl eu bod yn myned heibio 
bob diwrnod. Beth ond damwain oedd i ferch Pharaoh 
ddyfod ar y pryd, ac i'r fan yr oedd Moses yn y cawell ? 
Exod. 2. 5. Yr oedd dyfodiad Dafydd i'r gwersyll, ar 
y pryd yr oedd y gŵr oedd yn sefyll rhwng y ddeu-lu 
yn ymddangos yn hollol ddamweiniol, ond o ganlyn- 
iadau mawrion, 1 Sam. 17. 23... Yr oedd dyfodiad y- 
wraig o Samaria at y ffynnon, pan oedd yr Iesu yn eistedd 
yno yn ddamweiniol ond o ganlyniad tragywyddol. Nis 
gallwn weled â'r olwg oddi allan yn ngharchariad Paul 
a Silas yn Philippi, ond rhes o ddamweiniau ; ond yr 
oedd Duw yn eu dirwyn oll i un dyben, sef achub ceid- 
wad y carchar. Y mae yn debyg nad elai y gŵr hwnw 
i'r oedfa i wrando Paul yn pregethu ; gan hyny yr oedd 
yn rhaid gyru Paul ato ef iddo gael pregethu; ac wedi 
i'r gorchwyl gael ei gyflawni, cawsant fyned allan o'r 
carchar dranoeth, ac ymadael â'r ddinas hefyd, Act. 
pen. 16. _ Yn llongddrylliad Paul yn Melita yr oedd yn 
gynwysedig amryw ddamweiniau, a bys Duw ynddynt 
oll, a'r ffrwyth yn lles i eneidiau. Pan oedd Augustine yn 
myned tua rhyw dref i bregethu, camgymerodd ei ar- 
weinydd y ffordd, ac wrth hyny cafodd ei waredu rhag 


48 o 


Donatist, yr hwn yn gwybod am ei ddyfodiad, oedd. yn 
gwylio y ffordd i'w ladd. Pan oedd y diweddar Barch. 
'T. Charles, o'r Bala. yn myned i Liverpool, rhoddwyd 
ei fag mewn cwch nad oedd efe wedi bwriadu myned 
iddo, felly eu gwaredwyd rhag boddi, oblegid soddodd 
y cwch, yr hwn yr oedd efe wedi bwriadu myned ynddo. 
Pan oedd y diweddar Barch. Hopkin Bevan, o swydd 
Forganwg, yn myned o gymdeithasfa Pontypool i Lun- 
dain, dechreuodd y ffordd o'r dref tua'r Casnewydd, 
gyda chyfeillion o Bristol a ddaethant yno, gan feddwl 
myned gyda hwy y noson hono i Bristol; ond wedi 
myned tua dwy filltir o Bontypool, cofiodd fod ei fag 
arol; gyrodd yn ei ol i'w gyrchu, gan feddwl eilwaith 
oddiweddyd y cyfeillion hyny, y rhai oeddent ar draed ; 
ond yr eilwaith camgymerodd y ffordd, er ei fod yn 
arfer a myned y ffordd hono, ac aeth amryw filldiroedd 
ar hyd ffordd Brynbyga ; oblegid yr ymdroi hyny, cy- 
chwynodd y llestr o'r Cas'newydd cyn iddo ef allu 
dyfod, a soddodd cyn cyraedd Bristol; ac achubwyd 
ei fywyd yntau trwy y cyfryw ddamwain. _ Llawer o'r 
cyffelyb a ellid enwi, iê, o bosibl, rai yn nes adref, y 
rhai ydynt golofnau o ofal a llywodraeth Duw, yn holl 
ysgogiadau ei greaduriaid. 

9. Y maellawer o waredigaethau pobl yr Arglwydd 
ar ryw adeg nodedig, y rhai, pe buasent ychydig yn 
gynt, nis gallasid gweled llaw Duw cyn amlyced yn- 
ddynt; a phe buasent ychydig yn ddiweddarach, bu- 
asai yn rhy ddiweddar. Pan oedd Ismael yn mron 
marw o syched y dangoswyd y pydew i Agar, Gen 21. 
(5, 19. Pan oedd Abraham a'r gyllell yn ei law i ladd 
ei fab, y galwodd angel yr Arglwydd arno, Gen. 22. 
10-—13. Pe cawsai y wybodaeth yn gynt, a gweled yr 
hwrdd pan ddaeth i'r fan, ni buasai y waredigaeth mor 
hynod ; a phe buasai yr angel ychydig fynydau yn hwy 
cyn galw, buasai Isaac wedi ei waedu. Pan oedd Pha- 
raoh yn ymyl, yr holltwyd y môr, (Exod. pen. 14,) pe 
buasai y môr yn agored pan aeth Israel i'w olwg, ni 


49 


buasai y waredigaeth mor hynod ; a thebygol na buasai 
y clodforedd ychwaith cyfuwch ; a phe buasai y môr 
ddiwrnod yn hwy cyn hollti, buasai Pharaoh wedi eu 
goddiweddyd. Pan oedd Saul a'i wŷr yn amgylchynu 
Dafydd a'i wŷr i'w dala hwynt, y daeth y genad at Saul, 
yn hyspysu iddo fod y Philistiaid wedi dyfod i'r wlad, 
1 Sam. 23, 26—28. Pan oedd Haman yn myned i 
ofyn cenad am grogi Mordecai, y dywedodd y brenin 
am ei anrhydeddu, Esther, Pen. 6. _ Pan oedd y gelyn- 
ion ar ymosod, ganol nos, ar brotestaniaid Baziers, dar- 
fu i dabyrddwr (drummer) wedi meddwi, ganu cloch 
alarwm y dref, nes eu dihuno mewn pryd i ffoi. Pan 
oedd y gwas hwnw i Grist, Du Moulin, wedi ymwthio i 
ffwrn rhag ei erlidwyr gwaedlyd, darfu i'r pryf copyn 
daenu ei we tros enau y ffwrn, fel na thybiodd neb ei 
fod yno, ac felly ei gwaredwyd. Ar yr un amser pan 
Oedd gwas arall i Grist yn ymguddio, lle ni wyddai neb 
o'i gyfeillion, ac nas gallai anturio dyfod oddi yno tros 
amryw ddyddiau, deuai iar i'w ymyl unwaith bob dydd 
i ddodwy wy ; ac felly, cynaliwyd ei fywyd âg wy y 
dydd, nes cael gwaredigaeth. Pan oedd y Dr. Tate a'i 
wraig, a'u maban, yn yr Iwerddon, wedi gorfod ffoi am 
eu heinioes, mewn coed, yn y nos, eisteddai y fam i 
orphwys ar graig yno gyda'r plentyn, yr hwn oedd agos 
trengu o eisieu ; ac wrth hyny tarawodd ei llaw ar bot- 
eled o laeth, oedd rhyw un wedi adael yn annghof yno; 
ac felly achubwyd ei einioes. Adwaen amryw ag yr 
agorodd Duw ddrws ymwared iddynt yn annysgwyliad- 
wy, pan oedd cyfyngder, gwasgfa, tlodi, &c. wedi cau 
rhyngddynt a phob golwg resymol am ymwared, pa rai 
o bosibl na byddai yn weddus yn bresenol eu hadrodd ; 
ond ni fedraf fyned heibio heb goffa am y noswaith flin 
hono, sef Tachwedd 3, 1839, pan gyfododd y Siartiaid 
yn erbyn Duw a dynion. Gwnaeth yr Arglwydd war- 
edigaethau mawrion a hynod mewn amryw leoedd, y 
noson hono. Mewn un lle, ymgynullasant ger llaw 
addoldy, pan oeddid yn dechreu yr oedfa, gyda bwriad 


H 


50 


o ddyfod i mewn i beri i'r rhai oedd yno yn addoli, ìi ym- 
gysylltu âhwy; ond ymrysonasant â'u gilydd cyn dyfod 
I mewn, a gwasgarasant, Mewn lle arall, ymgynullasant 
at ddrws. addoldy, lle yr oeddid yn cynal cyfarfod 
gweddi; ond wedi myned at y drws, nis gallent ym- 
deimlo a myned i mewn ar amser y cyfarfod ; gan hyny, 
arosodd bagad o honynt tan eu harfau, ger llaw y drws, 
i ddal y rhai oeddent yno pan fyddent yn dyfod allan ; 
ond cyn gynted ag y cyfodwyd cliced y drws i'w agor, 
cawsant eu taro â rhyw fraw a syndod, fel na allent 
syflyd nes oedd pawb ag oeddent yn yr addoliad wedi 
ymadael ; ac yna aethantar ol eu cyd-derfysgwyr. Mewn 
lle arall, daethant yn nhrymder y nos at dŷ capel ar 
ochr y ffordd, lle yr oedd brawd dyeithr o sir Aberteifi, 
yn lletya, wedi bod yn llefaru yn y capel hwnw yn yr 
hwyr; amcanodd un o honynt fyned i'r llofft i beri 1'r 
gŵr dyeithr gyfodi a dyfod gyda hwynt ; ond pan oedd 
ar y grisiau, syrthiodd mewn llewyg; a bu yn gorwedd 
fel un marw ar y grisiau gyferbyn a'r drws dros amryw 
oriau, nes oedd yr holl dorf wedi myned heibio ; a phob 
un a ddeuai i mewn trwy y drws a droai yn ei ol wrth 
ei weled ; ond wedi i bawb fyned heibio, dadebrodd, ac 
aeth ar eu hol; ac felly cafodd ein brawd orphwys, a 
chafodd y teulu eu hamddiffyn. Bwriadwyd dinystrio 
amryw gapeli, ond dyryswyd y bwriadau hyny. Penod- 
wyd ar amryw bersonau i'w lladd, ond amddiffynwyd 
hwynt gan Dduw. Dyryswyd eu byddinoedd hefyd gan 
erwindeb anarferol .yr hin y noson hono, fel y methas- 
ant ddyfod o amryw leoedd i gyfarfod eu gilydd erbyn 
yr amser apwyntiedig; ac felly methasant gyraedd y 
dref cyn dydd, fel y bwriadasant. Gorchfygwyd a gyr- 
wyd ar ffo eu haml filoedd, gan lai nâ 30 o filwyr, a'r 
rhai hyny yn1ieuaingc ac anmhrofadwy, gan mwyaf, tan 
23 mlwydd oed. Pwy fedr edrych ar yr amgylchiadau 
hyn heb weled llaw Duw ynddynt? Pwy fedr sylwi 
arnynt heb weled lle ì droi mewn cyfyngder? A phwy 
ond yr ynfyd a ryfela yn erbyn rhagluniaeth Duw ? 

6. Y mae llaner o waredigaethau pobl. Ddun 


A 


ôl 


mewn atebiad penodol î meddi. Mewn atebiad i weddi 
y cafodd Jacob y fendith, (Gen. 32. 9—12, 24—30 ;) 
y gwaredwyd Israel o'r Aipht, (Exod. 2. 23—25;) yr 
holltwyd y môr, (Exod. 14. 15, 16;) y pereiddiwyd 
dyfroedd Marah, (Exod. I5. 25;) y cafwyd dwfr o'r 
graig, (Exod. 17. 4—6;) y cafwyd arbediad, maddeu- 
ant, ac arweiniad i Israel ar ol iddynt. wneuthur y llo, 
(Exod. 32. 11—1I4, a 33. 14—23;) y diffoddwyd y tân 
yn Taberah, (Num. 11.2) y rhoddwyd yr ysbryd oedd 
ar Moses ar y deg a thriugain henuriaid, (Num. ll. 
11—17;) y maddeuwyd annghrediniaeth Israel yn Cades, 
(Num. 14. 13—20 ;) y dyfethwyd Corah a'i gynulleidfa, 
(Num. £6. 15;) y dyrchafwyd y sarff bres, (Num. 21, 
7, 9;) y gosodwyd Josuah yn arweinydd i Israel, 
(Num. 27. 15—23;) y safodd yr haul a'r lleuad, (Jos. 
10. 12—14,) y cafodd Israel lawer gwaredigaeth yn 
nyddiau eu barnwyr; y cafodd Hannah esgor ar Sam- 
uel, (1 Sam. pen. l ;) y gorchfygodd Samuel y Pnilist- 
iaid yn Ebenezer, (1 Sam. 7. 5—12;) y trowyd cynghor 
Ahitophel yn ffolineb, (2 Sam. 15. 91 ;) y gorchfygodd 
Abiah Jeroboam, (2 Cron. 13.14, 15;) y gorchfygodd 
Asa yr Ethiopiaid, (2 Cron. 14. 11, 12;) y gorchfyg- 
odd Jehosaphat y Moabiaid, (2 Cron. pen. 20 ;) 
y iachâwyd Hezeciah o'i glefyd, (1 Bren. 20. 1—7 ;) y 
gwaredwyd Manasseh o gaethiwed, (2 Cron. 39.12, 13;;) 
y gwaredwyd Israel o Babilon, (Dan. pen. 9;) y gwar- 
edwyd Pedr o'r carchar, (Act. pen. 12.) A pha beth 
a ddywedaf, canys yr amser a ballai i mi fynegu am 
Abraham, am Isaac, am Gedeon, am Jephtha, am Sam- 
son, am Jabes, am Solomon, am Josiah, am Ezra, am 
Nehemiah, am yr holl brophwydi, am Zecharias yr 
archoffeiriad, am Anna y brophwydes, am Simeon yr 
henafgwr, am y deillion a'r gwahangleifion, a'r rhai 
trallodedig a ddaethant at Grist am iechyd, am Paul 
hefyd, a'r holl apostolioa. _ Y rhai trwy weddi a gaws- 
ant waredigaethau, a dderbyniasant gysuron, a gawsant 
gymdeithas â Duw, a nerthwyd mewn profedigaethau, 
a wnaed yn gryfion yn erbyn pechod, a gauasant safnau 


r 


RHAGYMADRODD, 


y 


Y mae yr hyn a ganlyn yn Sylwedd yr hyn a 
draddodwyd mewn amryw bregethau. 


Yr hyn a'm cymhellodd i'w gyhoeddi, oedd y 
ddau beth hyn; sef, yn gyntaf, na welais gry- 
nodeb o hono o waith neb yn yr Iaith Gymraeg ; 
ac yn ail, am fod llawer o frodyr cyfrifol wedi 
clywed yr ymdriniad yn gyhoedd, yn. dymuno ei 
weled yn argraffedig. 


Wedi, dangos yr ysgrif 4 rai brodyr deallus, 
a gofyn caniatad oddiwrth Gyfarfod Musol y 
Sir v'w argraffu, yr wyf yn ei anturio i'r wasg, 
gan obeithio y bydd er lleshad i'r cyffredin, ac 
yn enwedig î athrawon a phlant yr Ysgol Sab- 
bothol. 

Yr eiddoch, $c. 


EVAN EVANS. 
Ionawr 1leg, 1833. 


» 


Y CYFAMMOD GWEITHREDOEDD. 


RHUFEINIAID 5. 12. 


“ Am hyny, megys trwy un dyn y daeth pechod i'r byd, 
& marwolaeth trwy bechod ; ac felly yr aeth mar- 
wolaeth ar bob dyn, yn gymaint a phechu o bawb.” 


Y MAE yr athrawiaeth sydd yn dadgan pechod 
gwreiddiol, yn athrawiaeth angenrheidiol i'w 
chredu ; ond ar yr un pryd, y mae llawer o rai 
sydd heb eu rhyddhau oddiwrtho yn ei han- 
nghredu. ' 

Y mae yr apostol, o dan gyfarwyddyd yr Ys- 
bryd Glan, yn dechreu y bennod hon gan ddangos 
y rhagorfreintiau sydd yn nglyn â, a'r ffrwythau 
sydd trwy, gyfiawnhad trwy ffydd, sef, heddwch 
tuag at Dduw,—dyfodfa trwy ffydd i'r gras 
hwn,—sefyll ynddo—gorfoleddu dan obaith go- 
goniant Duw,—dyoddefgarwch mewn cystudd, 
—profìad trwy ddyoddefgarwch,—a gobaith trwy 
broíiad; a hyny i gyd am fod cariad Duw wedi 
ei dywallt yn y galon. 

Yna y mae yn myned yn mlaen gan ddangos 
rhagoriaeth cariad Crist at bechadur, ar bob 
cariad gan ddynion at.eu gilydd, adn. 7, 8. Y 
mae yn beth cyffredin i ddynion garu eu cyfeill- 
ion, ond fe garodd Crist ei elynion. Pan y mae 
cariad dynion gryfaf, braidd y rhoddant eu hein- 
ioes dros y da ; ond fe garodd Criat nes rhoddi 
ei einioes dros bechadwriaid.. Y peth nesaf yr 
ymdrinia yr apostol âg ef yw, sicrwydd achub- 
iaeth dragywyddol y saint, yr hyn y mae yn 
brofi oddiwrth gyfiawnhad eu personau trwy 


4 


waed Crist, adn. 9, 10... Os rhoddodd eï waed 
ì'w prynu, diau na âd werth eì waed i fyned ar 
goll, ond bydd byw i eiriol, nes gwel o lafur ei 
enaid, a chael ei ddiwallu. Y mae yr oll o drefn 
Duw i achub, yn rhyfedd ; ond gallwn feddwl 
wrth ddull yr apostol yn ymresymu yn yr adnod- 
au hyn,-fod maddeu pechodau, a chyfiawnhau 
personau, y rhai a achubir, yn beth mwy rhyfedd 
na'u sancteiddioa'u gogoneddu. Y peth nesaf 
yw dangos y modd y mae y rhai hyny o'r saint, 
sydd yn g gadarn yn y ffydd, yn myned i lygad ffyn- 
non cysur, sef daioni a graslonrwydd natur Duw, 
i gael ambell ddracht o gysur, adn. 11, “Ac 
nid hyny yn unig, eithr gorfoleddu yr ydym 
hefyd yn Nuw.” 'Fe ddichon y gwanaf yn y 
ffydd orfoleddu, a llawenhau yn nhrefn Duw, ac 
yn addewidion Duw; ond yr hwn sydd yn cael 
mwynbad helaeth o Dduw, y mae y fath syched 
ynddo am Dduw, fel y mae yn ymestyn i sugno 
cysur a gorfoledd, o hanfod rasol y Duwdod, yn 
'y modd ag y mae graslonrwydd ei natur yn cael 
ei gyfranu trwy y cymmod a_ wnaed gan Grist. 
Yna y mae geiriau y testun yn dyfod i mewn, 
yrn mha rai y mae yr apostol yn dangos y modd 
'ydaeth pechod a marwolaeth gyntaf i'r byd ; 
sef, trwy drosedd cyntaf y dyn cyntaf. .Ac 
' oddi yma hyd ddiwedd y bennod, y mae yn 
gosod Adda a Christ yn gyferbyniol i'w gilydd ; 
gan ddangos fod y gras a ddaeth trwy Grist, yn 
helaethach na'r trueni a ddaeth trwy Adda. 

“ Am hyny;” yr hyny yma, yw y fforddi 
“F heddychu gelynion â Du W, trwy farwolaeth ei 
Fab,” adn, 10. “ Megys ;” Cyma gydmariaeth, 
sef cydmaru Adda a Christ, yn nghyd â'r trueni 
addaeth trwy y naill, a'r gras a ddaeth trwy y 


2 

llall. Nid oes ond un aden o'r gydmariaeth, sef 
Adda a'i drueni, yn cael ei henwi-yn y testyn: 
y mae yraden arall, sef Crist a'i ras, yn dyfod ìi 
mewn yn adn. 18,19. “'Irwy un dyn,” sef, 
Adda, ““y daeth pechod ;” sef y pechod yn yr 
hwn, ac o herwydd yr hwn, y daeth melldith ar 
yr holl ddaear; yr hwn bechod oedd bwyta 
ffrwyth y. pren. “Ir byd,” sef i afael yr holl 
ddynoliaeth. *“ A marwolaeth,” y gyflog fygyth- 
iedig yn y cyfammod gweithredoedd. _“ Trwy 
bechod,” yr un dyn hwnw. “Ac felly,” gan ei. 
fod ef yn ben cyhoedd, a'i drosedd cyntaf wedi 
dwyn pechod ar yr holl hil ddynol, “* Yr aeth 
marwolaeth ar bob dyn,” ar bob rhyw ddyn, ac 
ar bob math o ddyn; hb. y. ar bawb. ““Yn gy- 
maint a phechu o bawb.” Y mae rhai yn dar- 
llen y geiriau yma, fel hyn, yn yr hwn y pechodd 
pawb: sef yn Adda. Y mae y dull yma o'r 
ddarllen, yn profi yn amlwg fod Adda yn ben 
cyllredinol ei holl had, a'u bod oll wedi syrthio, 
pan syrthiodd ynteu. 

Y mae tri pheth i'w gweled yn y testyn, sef: 
1. Tad. 2. Plant. 8. Etifeddiaeth. Y tad an- 
nedwydd y sonir am dano yma, yw Adda; dyma 
yr “un dyn.” Y plant anghysurus y sonir am 
danynt yma, yw yr holl bil ddynol; dyma'r 
“pobdyn.” — Yr etifeddiaeth druenus, a haedd- 
odd, neu a bwrcasodd y tad hwn, iddo ei hun 
a'i blant, yw pechod a marwolaeth. 

Yr hyn a welwn yma fel mater, yw, Bod yr 
Adda cyntaf wedi agor yr adwy, i bechod gymer- 
yd gafael ar yr holl ddynoliaeth, ac wedi haeddu 
marwolaeth iddo ei hun, a holl had. Cyny 
gallo pawb fod wedi pechn mewn un, ac un wedi 
haeddu marwolaeth i bawb; rhaid fod yr un 


yx 
s'i CA AU 


6 


hwnw yn sefyll lle pawb ; mae hyn yn ein har- 
wain yn uniongyrchol, at y Cyfammod hwnw a 
wnaeth Duw ag Adda, yn Eden ; yrhwn a elwir 
gan rai, y Cyfammod Gweithredoedd, o herwydd 
ei ammod: a chan eraill, Cyfammod Bywyd, o 
herwydd ei addewid. 

Y mae geiriau y testyn yn dangos mor amlwg 
ag unrhyw eiriau o fewn cloriau y memrwn 
sanctaidd, yr hyn yw y Cyfammod hwn, yn ei 
natur, ac yn ei ganlyniadau: am hyny, tuag at 
gael golwg ar amcan y geiriau, ac hefyd ar 
sefyllfa druenus dyn wrth natur, ni a wnawn raì 
sylwiadau ar y Cyfammod hwnw, dan yr hwn y 
mae pawb nes cael ei symud trwyras. Sylwn, 

I. Ar y Cyfammod ei hun, yn yr hyn ydyw. 

ÍI. Ar yr hyn sydd wedicanlyn y gwneuthur- 
iad o hono. y 

1. F Cyfammod yn yr hyn yw. Cyfammod 
yw cyfundeb rhwng dwy neu ragor o bleidiau; 
yn yr bwn y mae y pleidiau ymgyfammodol yn 
ymrwymo i'w gilydd. Yma y mae dau beth yn 
dyfod i mewn, ag sydd yn angenrheidiol ì sylwi 
arnynt; sef, yn l. Pleidiau y Cyfammod; ac 
yn 2. Eiranau. * 

Yn 1. Pieidiau y Cyfammod hwn. Y mae y 
rhai hyn yn ddwy; sef, nef, a daear; y ddaear 
yn ymrwymo i ufyddhau, a'r nef yn ymrwymo 
1 wobrwyo. 

1. Y blaid fu a'r llaw flaenaf, yn y cyfam- 
mod, a dynodd y cynllun, ac a'i gosododd ger 
bron y blaid arall, oedd y Nef. Y cyfammodwr 
o du y nef, oedd Duw, yn Dad, Mab, ac Ysbryd 
Glân; fel crewr, cynnaliwr, a llywodraethwr 
dyn ; “ A'r Arglwydd Dduw a orchymynodd i'r 
dyn,” Gen. 2. 16... Ni welodd Duw yn dda 


7 


wneyd cyfammod am fywyd tragywyddol âg un 
creadur ar y ddaear, ond dyn yn unig. Nis 
gwyddom pa fodd y mae rhyngddo a'r creadur- 
iaid a grewyd yn y nefoedd, ac ni pherthyn i ni 
wybod ychwaith; ond o herwydd na wnaeth 
efe gzyíammod o'r natur yma â neb o greaduriaid 
y ddaear ond dyn yn unig, y mae yn eu troi i'w 
llwch drachefn; fel nad ydynt yn greaduriaid i 
íod byfh; ond am ddyn, o herwydd y cyfammod 
hwn, yr hwn a wnaeth Duw âg ef, y mae Duw 
'wedi rhoddi ei hun dan rwymau cyfammod i 
gynnal y creadur o ddyn, yn greaduri fod byth, 
ì dderbyn naill ai gwobrwy dragywyddol am 
ufydd-dod, neu wae dragywyddol am anufydd- 
dod. 

Diau y gallasai Duw lywodraethu ei ddyn, 
wrth ddeddf yn unig, heb ei rhoddi yn ammod 
bywyd mewn cyfammod ; ond o herwydd daioni 
ei hanfod, fe welodd yn dda egluro ei ogoniant 
trwy gymeryd ei ddyn i rwymyn cymdeithas, 
mewn cyfammod. Ac yn hyn yma fe eglurodd 
Duw belyderau mynegol o'i ogoniant ei hun 
mewn llawer o bethau, na buasai yn cael cyfleu 
i'w hegluro, heb wneyd y cyfammod. Ni a enwn 
vaio honynt, Fe eglurodd, 

(l.) Anfeidrol ymddarostyngiad, yn gofyn 
gan ei greadur mewn flordd o ammod, yr ufydd- 
dod hwnw, yr hwn a allasai ei ofyn mewn ífordd 
o ddyled ; wedi i'r Creawdwr lunio rhan o bridd 
y ddaear ar lun corph dyn, ac anadlu anadl ein- 
ioes yn ei ffroenau, yn myned i gyfammod ag ef. 
Yn hyn yr oedd y Jehofah fel pe buasai yn cyf- 
odi oddiar ei orsedd, ac yn ymgrymu i waith ei 
ddwylaw. 

(2.) Anfeidrol ddaion: a gras: wedi creu y 


8 


dyn yn dda, yn selio iddo mewn cyfammod, ar yr 
ammodau esmwythaf, ac yn y llwybr byraf a 
hawddaf ei gyflawni, yr holl ddaioni sydd mewn 
bywyd naturiol, ysbrydol, a thragywyddol. Yn 
hyn yr oedd daioni yr addewid yn gwrthbwyso, 
i raddau annhraethol, wir haeddiant yr ammod. 
Nid oedd yr ufydd-dod, er ei gyflawni, o ran 
gwerth, yn gwir haeddu dim ; canys yr oedd oll 
yn ddyledus ar ddyn fel creadur, i'w Greawdwr ; 
ac wedi y gwnelai y cwbl a orchymynwyd iddo, 
gwas anfuddiol fuasai; canys yr hyn a ddylasid 
ei wneuthur a wnelasid. Er hyny, er nad oedd 
yr ufydd-dod o ran gwir haeddiant, yn haeddu 
dim daioni yn wobr am dano; etto fe welodd 
Duw yn dda i rwymo mewn cyfammod holl 
ddaioni yr addewid yn wobr i ddyn am yr ufydd- 
dod. Ac yn hyn yr ymddengys fod llonaid y 
cyfammod gweithredoedd o ras, er nad oedd 
ynddo un mymryn o drugaredd faddeuol. Y 
mae hyn yn dangos mai cyfammod anghyfartal 
oedd y Cyfammod Gweithredoedd; hyny yw, 
fod y naill ben iddo yn drymach na'r llall, sef, 
yr addewid yn drymach na'r ammod; ac yr 
oedd hyn yn gweddu iddo, yn gymaint a bod y 
naill blaid ynddo yn uweh na'r llall; sef, Duw 
yn uwch na'r dyn. _ Ond cyfammod cyfarfal yw 
“y Cyfammod Gras; h- y. fod ei ammod a'i 
addewid yn ocyfuwcb mewn gwerth; ac y mae 
hyn yn gweddu i'r Cyfammod Gras, yn gymaint 
a bod ei bleidiau, sef y Tad a'r Mab yn ogyf- 
uwch mewn mawredd. 

(3.) Anfeidrol awdurdod, yn gosod deddf a 
chyfammod, yn ol ei feddwl a'i ewyllys ei hun, 
' ac yn selio bywyd i'w greadur, yn y llwybr, ac 
ar yr ammodau ag oedd ef yn weled oreu i'r 


7 “ 
y", Am ; Mi 


ke 


creadur. Dengys hyn mai cyfammod deddfol 
oedd y Cyfammod Gweithredoedd; h. y. fod y 
pen cyfammodwr o du y nef, ac awdurdod can- 
ddo i'w osod fel deddf, ar y pen cyfammodwr o 
du y ddaear, a'i rwymoi gydsynio â'r ammod; 
ond cyfammod rhydd o'r ddau tu yw y Cyfam- 
mod Gras. Ni ddarfu i'r 'Tad o0diar awdurdod 
i rwymo y Mab i dderbyn y cynnygiad, heb i'r 
Mab ei hun, o foddlonrwydd ei ewyllys, ym- 
roddiiddo. 

(4.) Anfeidrol gyfiawnder, yn bygwth y tros- 
edd o hono â marwolaeth, yn yr ystyr helaethaf, 
o herwydd troseddu y ddeddf buraf. 

(5.) Anfeidrol ddoethineb, wedi creu y dyn yn 
greadur rhesymol, yn ymddwyn tuag atto yn y 
modd addasaf i'w natur resymol, gan osod ger ei 
fron addewid a bygythiad, fel y byddai arswyd y 
naill, a gobaith y llall, yn ei annog i gyflawni ei 
ufydd-dod yn ewyllysgar. 

2. Y blaid dderbyniodd y cynnyg, ac a gyd- 

syniodd âg ef, oedd y ddaear. Y cyfammodwr 
_ o du y ddaear oedd dyn, ac nid rhyw ddyn, ond 
y dyn cyntaf, sef Adda; ac yn y cytundeb 
hwnw, rhaid i ni ystyried Adda yn sefyll mewn 
sefyllfa driphlyg: y ddau blyg cyntaf yn ei- 
gymhwyso i'r olaf. 

(1.) Fel dyn rhesymol, wedi ei greu ar ddelw 
Duw, a gallu digonol ganddo, i gredu* yr hyn 
oll a welai Duw yn dda egluro, ac i wneuthwr yn 
hyn oll a welai Duw yn dda ei orchymyn, 

(2.) Fel gwreiddyn neu dad naturiol ei holl 


* Tebygaf fod rhy fach o sylw genym wrth ymdrin â gallu. 
Adda cyn y cwy. mp ; ar y gallu oedd ganddo i gredu yn gystal. 
â gwneuthur; a'n bod o herw rydd hyny, yn anystyriol o bwys ei 
anghrediniaeth yn y trosedd, 


10 


hiliogaeth; dyn, a phob dyn arall yn greedig 
ynddo ; ac yr oedd hyn yn ei wneyd yn addas- 
ach na neb arall, i drydydd plygo sefyllfa; sef, 

(3. Pen-cyfammodwr, neu gynddrychiolwr 
mewn cyfammod, i'w holl bad naturiol; felly yr 
oedd yr holl ymwneyd fu gan Dduw âg Adda 
yn nhrefn y cyfammod hwnw, cyni Adda syrthio, 
yn ymwneyd âc ef, aca'i holl had ynddo; ond 
wedi i Adda syrthio, yr oedd. yn peidio bod yn 
ben-cyfammodwr mwy; ac felly nid oes un o 
; — DU Adda, ond ei bechod cyntaf yn unig, 
cael ei gyfrif i ni. 

od Adda yn ben-cyfammodwr sydd amlwc. 

dlmae tystiolaeth y gair am ganlyniad y trosedd 
yn dangos hyn : “ Pawb wedi meirw yn Adda;” 
““ camwedd un dyn yn dwyn barn ar bob dyn i 
gondemniad;” “llawer yn cael eu gwneud yn 
bechaduriaid trwy anufydd-dod un.” Y mae y 
cyferbyniad a'r cyffelybrwydd a ddangosir rhwng 
Adda a_ Christ, yr hwn yw pen y Cyfammod 
Newydd, yn profi yr un peth, megys marwol- 
aeth trwy un, a bywyd trwy'r llall; condemnïad 
trwy un, a chyfiawnhad trwy y llall; un yn 
enaid byw, a'r llall yn ysbryd yn bywbau. Y 
mae Adda ei hun hefyd, wrth yro enw ar ei 
wraiz, fel pe byddai yn lled addef ei fod yn 
deall hyn. Wedi y cwymp, ac wedi cael yr 
addewid, y rhoddodd Adda enw ar ei wraig, ac 
nid cyn y cwymp, fel ar y creaduriaid ereill; a'r 
rheswm am ei galw yn Efa yw, oblegid mai hi 
oedd fam pob dyn byw; pemam naturiol pob 
dyn byw fuasai yr ystyr, tebygol y cawsai ei 
henw cyn y cwymp, fel y creaduriaid eraill, pan 
oedd ydyn addasaf i roddi enw arni. Gallwn 
ddychymygu oddiwrth yr amgylchiad ei fod yn 


ys 


ll 


ymresymu yn debyg i fel y canlyn: “Pan oedd- 
wn i yn byw mewn ufudd-dod i reol y Cyfam- 
mod, yr oeddwn yn dad pob dyn byw; yn byw, 
a'm holl had yn byw ynof; ond yn awr trwy y 
trosedd, wele fi wedi marw, a'm holl had wedi 
meirw ynof, fel nad wyf mwyach yn dad neb 
byw, ond yn hytrach yn dad pob dyn marw; er 
hyny wele drefn wedi ei dadguddio yn yr addewid 
o'r had, i lawer o'r rhai sydd wedi meirw ynof fi, 
igael bywyd tragywyddol trwyddo ef; er hyny 
nid i mi y gwr, ond iti y wraig, y rhoddwyd yr 
addewid ; o ganlyniad nid wyf fi yn deilwng o'r 
enw, ti gai di fod yn Efa, am mai ti wyt fam, 
nid pob dyn, ond pob dyn byw, canys o honot 
ti y mae yr-had yr hwn sydd i roddi y bywyd. 
Yn 2. Rhanau y Cyfammod. Y mae yn 
mhob cyfammod, cyn y gallo fod yn gyfammod, 
ddwy ran hanfodol; sef ammod ac addewid; a 
hyny sydd yn ei wneyd yn gyfammod: fe 
chwanegir weithiau mewn cyfammodau, ranau 
achlysurol; megys pan fyddo un, neu bob un 
o'r pleidiau yn agored i syrthio oddiwrth y cyt- 
undeb, fe roddir "bygythiad ynddo; ac o her- 
wydd fod y blaid o du y ddaear, (sef Adda). yn 
'v cyfammod liwn, mewn possiblrwydd i syrthio 
oddiwrth y cytundeb, fe roddwyd bygythiad yn 
y Cyfammod Gweithredoedd ; ond o herwydd ei 
bod yn anmhosibl byth, i un o'r pleidiau yn y 
Cyfammod Gras i syrthio oddiwrth y cytundeb, 
nid oes un bygythiad yn y Cyfammod Gras. 
Gan hyny, rhanau y Cyfammod Gweithredoedd, 
gw yn 1. Ammod. 2. Addewid. 9. Bygythiad. 
I. Ammod y Cyfammod hwn, neu yr ammod 
bywyd ynddo, yw yr hyn oedd y blaid o du y 
ddaear yn ymrwymo i'w gyflawni tu ag at gael 


R 


12 
hawl yn yr addewid a roddwyd gan y blaid o 
du y nef; cynnwysiad yr hyn yw, cydffurfiad 
perffaith â holl gyfraith y Cyfammod. Y mae 
Rheol, Sylwedd, a_ Dull yr Ufydd-dod, neu'r 
Cydffurfiad hwn, yn galw am ein sylw, 
- Xn 1. Rheol yr ufydd- dod oedd deddf y Cyf- 
ammod. Yr oedd hon yn ddau-blyg, sef Deddf 
íoesol Duw wedi eirhoddi yn natur y dyn, a 
Gorchymyn pendant. 

(l.) Am ddeddf naturiol y Cyfammod, y mae 
yn amlwg am dani, mai deddf foesol Duw ydyw, 
yr hon sydd gopi o'i ddelw: sylwedd yr hon a 
gyhoeddwyd ganddo wedi hyny mewn deg o 

'bynciau, ar fynydd Sinai. Y mae yn wir nad 
oes dim son yn yr ail o Gen. am y ddeddf hon 
yn y Cyfammod, er hyny y mae lleoedd ereill o'r 
ysgrythyr yn ei goffhau yn bendant. Ni chawn 
enwi yn bresennol ond un adnod, sef Gal. 3. 12 
“A'r ddeddf,” sef deddf foesol Duw, “* nid yw 
offydd;” h. y. nid trwy weithrediad ffydd yn- 
ddi, a. hyny yn unig; cithr ufydd-dod perffaith 
iddi, y cair bywyd; & eithr y dyn a wna y peth- 
au hyny,” dyna ammod, ““a íydd byw ynddynt,” 
dyna addewid; felly y mae yn y geiriau ammod 
ac addewid, rhanau hanfodol cyfammod, a'r 
ddeddf, wedi ei chydwau â hwynt. Dylid sylwi, 
fod y ddeddf hon, yr hon sydd gyfiawn, sanct- 
aidd, a da, yn tarddu o gyfiawnder, sancteidd- 
rwydd, a daioni Jehofah; ond nid hyny oedd yn 
ei gwneud yn ammod bywyd i ddyn. Ac ei 
bod wedi ei rhoddi yn reddf yn nghalon dyn yn ei 
greadigaeth, yr hyn a ddangosir pan ddywedir 
iddo “gael ei greu ar ddelw Duw,” ac i Dduw 
greu dyn yn uniawn ;” ond nid hyn etto oedd 
yn ei gwneyd yn ammod bywyd i dH y 'ond fe 


13 


roddodd Duw y ddeddf hon oddiar ei ewyllys 
ben-arglwyddiaethol, yn ammod bywyd mewn 
cyfammod, i ddyn ryw gymaint o amser wedi ei 
greu. | 

Pa faint o amser a aeth heibio wedi creu y dyn, 
cyn gwneyd y cyfammod âg ef, nis gellir yn ben- 
derfynol ddywedyd; ond fe allai y goddefid ï ni 
roddi ein barn ar hyny. Y mae rhai) yn dywedyd 
i'r dyn syrthio y dydd y crewyd ef; .os felly, yr 
oedd y creu, gwneyd cyfammod, ar syrthio, 
wedi cymeryd lle yn yr un dydd; ond nid yw y 
farn uchod, yn fy nhyb i, yn ymddangos yn wir: 
barnu yr ydwyf fi nad oedd melldith Duw wedi 
ei chyhoeddi or y ddaear, pan y bendithiodd y 
seithfed dydd. Dywedir hefyd yn Gen. 2. 8, i'r 
Arglwydd nid yn unig fendigo y dydd hwnw, 
ond hefyd ci sancteiddio ef; ac wrth sancteiddi 
yn y lle yma, fel mewn lleoedd eraill, y byddaf* '« 
fi yn meddwl, neillduo i Dduw trwy ryw waith 
neillduol, moesol a sanctaidd yn einatur; ac yn 
dwyn perthynas â chyflwr dyn, â'i sefyllfa ys- 
brydol ger bron Duw; dyma yw gwaith y Sab- 
both, er hyny hyd y pryd hwn. Y mae chwech 
diwrnod yr wythnos yn cael eu defnyddio yn 
benaf at y pethau sydd yn dwyn perthynas â 
chysuron y corph, a sefyllfa dyn yn y byd; ond 
y Sabboth yn benaf at y pethau sydd yn. n dwyn 
perthynas â chysuron yr enaid, a'r sefyllfa ys- 
brydol ger bron Duw: ond pa beth oedd y 
gwaith neillduol, esol, a sanctaidd, ac yn 
dwyn perthynas â sefyllfa ysbrydol dyngerbron 
Duw, trwy wneuthur pa un y cysegrwyd y Sab- 
both i fod yn sanctaidd i Dduw, os nid gwneud y 
Cyfammod oedd? barned y darllenydd. Pa fodd 
bynag am hyna, fe PMnAn ee yn y gwneuth- 


rs Y uid 


Sr 


0d 


] 


14 


uriad o hono, at yr hyn oedd yn reddf yn nghalon 
dyn, addewid o fywyd am ei gadw, a bygythiad 
o farwolaeth am ei droseddu; ac fel hyn y 
rhoddwyd yr un ddeddf, ag a oedd yn rheol 
natur i ddyn i ufyddhau i Dduw, íel eì Ar- 
glwydd, yn rheol cyfammod iddo gymdeithasu 
âg ef fel ei gyfaill. 

"e2 Am y gorchymyn pendant, amlwg yw, 
mai y gwaharddiad i fwyta o ffrwyth y pren, 
oedd. Y mae yn deilwng o'n hystyriaeth ar y 
mater yma, 1. Nad oedd y gorchymyn hwn â'i 
wreiddyn yn natur foesol Duw, ond yn hytrach 
wedi gwreiddio yn ei benarglwyddiaethol ewyll- 
ys. Nid am fod un drwg yn y pren hwnw, mwy 
na'r lleill, y gwaharddwyd et, ond o herwydd i 
Dduw ewyllysio felly, am hyny, ni ddylasai y 
dyn gymeryd o hono. 2. Bod yr holl ddeddf 
foesol wedi ei chydblethu yu y gorchymyn pen- 
dant, fel y gallasai y dyn, trwy ufyddhau i hwn, 
anrhydeddu yr holl ddeddf, trwy ddangos y 
parch mwyaf i Dduw yn ol a, lle gyntaf; a'r 
parch dyledus iddo ei hun a'i had yn ol yr ail 
lech. 3. Bod natur y ddeddf foesol yn rhwymo 
dyn i ufyddhau i'r gorchymyn pendant. 

Yn 2. Sylwedd yr ufydd-dod oedd cyd-flurf- 
iad mewn natur a buchedd â'r holl ddeddf, 
Cydffurfiad natur â'r ddeddf oedd cadw a phar- 
hau y sancteiddr wydd'g gwreiddiol a osododd Duw 
arno yn ei creadigaeth, Cydffurfiad bucliedd â 
hi, oedd cyflawni perffaith ufydd-dod gweith- 
redol mewn egwyddor, meddwl, gair, a_ gweith- 
red, yn yr oll ag oedd deddf y cyfammod yn ei 
ofyn. 

Yn 9. Dull yr ufydd-dod. 

(l.) Rhaid iddo fod yn berffaiih; a'r per- 


U 
” ee 
Li y 


; PB' id 
ffeithrwydd hwnw yn berffeithrwydd mewn eg- 
wyddor, rhanau, a. graddau, 1. Rhaid iddo o 
ran yr egwyddor, darddu oddiar gariad digymysg 
at Dduw, fel gwrthddrych blaenaf ei serch, ac 
oddiar gariad dyledus atto ei hun a'i hiliogaeth ; 
a chan fod dyn dan y cwymp, wrth natur, yn 
ymddifad o'r egwyddor berffaith hon, yn wreidd- 
yn ei holl ufydd-dod, y mae, o ganlyniad, y 
ffordd i fywyd yn y fan yna, ar lwybr yr hen 
Gyfammod, wedi ei chau yn ei erbyn am byth; 
rhaid cael bywyd o ryw le arall, neu fod heb- 
ddo. 2, O ran rhanau, rhaid iddo fod cyn llet- 
ted â'r ddeddf, a chyn lletted â'r dyn; nid rhan 
o'r dyn i ufyddhau, heb yr oll o'r dyn; nid 
y corph heb yr enaid, na'r enaid heb y corph, 
ac nid rhan o alluoedd, neu rai o aelodau, y 
corph, (pe bai bosibl hefyd i'r cyfryw bethau 
fod) heb yr oll, ond yr holl ddyn, yn yr holl ag 
ydyw. Nid ufydd-dod gan yr oll o'r dyn 
ychwaith i rai pynciau o'r ddeddf, heb i'r holl 
bynciau gael anrhydedd; ond deddf gyfan i 
gael anrhydedd gan ddyn cyfan, yn ol y gosod- 
iad. 3. O ran graddau rhaid iddo gyrhaedd y 
pemnhrwydd mwyaf yn yr oll; nid yn unig 
pob peth gofynedig i gael ei gyflawni, ond hefyd 
y pob peth hyny i gael eì addurno â'r graddau 
uchaf o berffeithrwydd. Gan hyny, yn gymaint 
ag nad yw y dyn, fel y mae yn ei gyflwr syrth- 
iedig, yn rhoddì cymaint ag un rhan o hono ei 
hun, i ufyddhau i un pen o'r ddeddf, gydag un 
gradd o berffeithrwydd, chwaithach yr oll o 
hono, i'r oll o'r ddeddf, yn y. perffeithrwydd 
mwyaf; o ganlyniad, y mae y flordd i fywyd 
trwy yr hen Gyfammod, yn y pethau yma hefyd, 
wedi ei chau am byth; rhaid cael bywyd o le 


oe 


ŵ 


y U LA 
16. nay hc 


arall, neu farw yn drag gywyddol. Cyfraiih dra 
eang!! 

(2.) Rhaid iddo fod yn ' bersonol, can Adda ei 
bun, ac nid arall. Nid oedd newid personau yn 
y Cyfammod hwn, ond Adda ei hun fel person 
cyhoedd, i gy ílawnu ufydd- dod, i deilyngu hawl 
i fywyd, iddo ei hun, a'i holl had, 

(3.) Rhaid i'r ufydd-dod hwn barhau dros 
amser ei brawf, nes ei roddi mewn llawn fwyn- 
had o'r wobr. Pa faint o byd oedd yr amser 
hwnw i fod, nid ydym yn gwybod; ond amlwg 
yw mai amser terfynedig a phennodol oedd; a 
hyny a welir yn seliau y Cyfammod, oblegyd 
mai peth i'w dattod mewn amser yw sel, ac nid i 
íod yn gauad dros byth; a chyn gynted ag yr 
agorid y sel, yr ocdd y peth seliedig i ddyfod i'r 


meddiant; dwy sel oedd iddo, sef y ddau bren 


yn nghanol yr ardd; y naill yn selio bywyd, a'r 
llall farwolaeth ; ond bu y dyn mor annedwydd 
a dattod sel y farwolaeth, a chyn gynted ag y 
dattododd efe hi, ymaflodd marwolaeth ynddo ; 
ond pe buasai yn nesu yn gyntaf at sel y bywyd, 
a hyny yn amser nodedig Duw, buasai y bywyd 
tragywyddol yn dyfod i'w feddiant ar agoriad y 
sel, ac yntau yn cael ei symud oì sefyllfa o 
brawf. 

2. Addewid y cyfammod oedd, yr hyn oedd 
Duw yn addaw i Adda a'i had, ar yr ystyriaeth 
i Adda gyflawni yr ammod. 

Swm yr addewid oedd bywyd, yn yr ystyr 
helaethaf. Y mae natur yr ammod a'r bygyth- 
ìad, yn profi yn eglur fod yno hefyd addewid, ac 

nid hyny yn unig, ond y mae hefyd ysgrythyrau 
pendant ar y mater, er nad oes son pendant am 
dano yn yr ail o Genesis. Gwelir hyny yn 


17 


Rhuf. 7. 10. “A'r gorchymyn,” beth am dano? 
“yrhwnoeddifywyd;” aGal.3.12 Y dyn 
a wnel y pethau hyn,” beth fydd iddo? ““a fydd 
byw ynddynt.” 

Yr oedd yr addewid hon yn addewid o fywyd 
triphlyg, sef parhad o'r bywyd daublyg oedd 
ganddo, a chwanegiad o drydydd iddo, yn amser 
nodedig Duw. 

(L.) Parhad o'i fywyd naturiol: yr oedd hwn 
yn gynnwysedig yn undeb y corph a'r enaid â'u 
gilydd, yn nghyd â chyfranogiad o gysuron 
rhagluniaeth i ddiwallu angenion naturiol y 
eorph, ac i weini cysur iddo. 


— 


(2) Parhad eì fywyd ysbrydol. Yr oedd y | 


bywyd hwn yn gynnwysediz mewn tri o bethau; 
sef, yn [1.] Delw Duw arno yn ei greadigaeth. 
Dyma oedd ei ogoniant. [2.] Heddwch Duw 
i'w berson. Dyma oedd ei ddiogelwch. [3.] 
Cymdeithas Duw i'w enaid. Dyma oedd ei 
ddyddanwch. 


(3.) Chwanegiad o fywyd tragywyddol iddo. 


pan orphenai ei sefyllfa o brawf, Yr oedd hwn 


i fod yn gynnwysedig mewn tragywyddol fwyn- 


had o Dduw, yn ei bresennoldeb dilen byth, neu 
mewn geiriau eraill, Bywyd tragywyddol yn y 
nefoedd, yn addewid y. Cyfammod Gweithred- 
oedd. Nid rhaid treulio amser i brofi y ddau 
gyntaf, ond byddai dau neu dri o resymau i 
brofi yr olaf, yn fuddiol. 

“[1.] Os oedd marwolaeth dragywyddol yn y 
bygythiad, y mae cysondeb pethau yn gofyn fod 
bywyd tragywyddol yn yr addewid. [2Z.] Y 
mae fod pren y bywyd yn sel yn y Cyfammod, 
yn profi fod rhyw fywyd dan sel, nad oedd mewn 
mwynhad; ond yr oedd bywyd naturiol ac ys- 

B 


18 


brydol mewn mwynhad: yna rhaìd mai bywyd 
tragywyddol oedd dan y sel. [3.] Y mae 
dywediad pendant yr ysgrythyr yn profi hyny: 
pan oedd Crist yn pregethu yr Hen Gyfammod 
i'r gwr ieuanc a ddaeth atto, i ymofyn am ffordd 
i'r nefoedd trwy wneyd, fel y-gwelir yn Mat. 19. 
16,17, tystiodd hyn. Pan ofynodd gy gwr ieu- 
anc iddo, “ Pa beth da a wnaf fel yr etileddwyf 
fywyd tragywyddol.”  Attebodd Crist ef, “ Os 
wyt am fyned i mewn i'r bywyd, (sel bywyd 
tragywyddol) cadw'r gorchymynion.” Y mae y 
bywyd liwn yr un o ran »xafur a'r bywyd tra- 
gywyddol yn y Cyfammod Gras, yr hwn y mae 
y saint yn ei gael trwy Grist. Mwynhad o 
Dduw fuasai y naill, a mwynhad o Dduw fydd 
y llall; er hyny nid ydym yn cymysgu y ddau 
gyfammod wrth ddywedyd felly; canys er fod 
y bywyd addewedig yn y Cyfammod Gweith- 
redoedd, yr un O ran mafur a'r bywyd yn y 
Cyfammod Gras; y mae, er hyny, yn is o ran 
graddau, ar lawer golygiad, o herwydd, 

(1.) Pe cawsai fyned i'r nefoedd trwy yr Hen 
Gyfammod, buasai yr hawl iddi wedi ei sylfaenu 
yn gadarn, ond yn ufydd-dod dyn; eithr yn y 
Cyfammod Gras, y mae yn gadarnach, gan ei 
bod yn ufydd-dod âc angeu y Duw-ddyn. 

(2.) Pe cawsem fyned ir nefoedd trwy yr 
Hen Gyfammod, cawsem weled rhyfeddodau 
yno, na ddaeth i galon dyn erioed fod eu bath 

'n ngwlad goleuni ; er hyny ni chawsem weled y 
rhyfeddod fydd yn ddigrifw ch penaf y saint yno, 
sef Duw mewn undeb â natur dyn. 

(39.) Pe cawsem fyned i'r nefoedd trwy yr 
Hen Gyfammod, cawsem delyn euraidd, â'r hon 
y buasem yn canu i Dduw byth; ond buasai y 


19 


tant melusaf ynddi, o lawer, yn eisieu am byth; 
sef, “ Ac a'n golchodd ni oddiwrth ein pechodau 
yn ei waed ei hun.” 

(4.) Trwy yr Hen Gyfammod buasem ger 
bron gorsedd Duw, fel gweision Mab Duw; 
ond nid fel brodyr iddo: yn mwynhau eti- 
feddiaeth deg; ond nid yn gyd-etifeddion â 
Christ. | 

(2 ) Cawsem ein gwisgo mewn cyfiawnderpur 
difrychau ; ond gwaith dyu fuasai, ac nid gwaith 
y Cyfryngwr. 

(6.) Pe cawsem fyned yno trwy yr Hen 

Gyfammod, ni buasai gwledd y neíoedd wedi 
ei melysu â gorthrymderau y ddaear: bydd yr 
orphwysfa yn íelysach o lawer, wedi dyfod 
trwy y tywydd, gan fod y cystudd byr ac 
ysgafn, yn gweithredu tragywyddol bwys gogon- 
lant. 
3. Bygythiad y cyfammod oedd, yr hyn oedd 
Duw yn ei osod yn gospedigaeth ar ddyn, os 
troseddai; a hyny oedd marwolaeth, yn yr ystyr 
helaethaf; yr hwn sydd yn gynnwysedig yn y 
gaìr, “ Gan farw, ti a fyddi farw.” 

Y mae y farwolaeth hon yn driphlyg; sef, 

(l.) Marwolaeth naturiol, yr hon sydd yn 
cynnwys dau beth: 1. Marwoldeb, neu hadau 
llygredigaeth yn ymaflyd yn y corph: fel hyn y 
bu dyn farw, yn naturiol, yn y dydd y bwytaodd 
o ffrwyth y pren; oblegid gorphen marw y mae 
dynion pan y mae yr enaid yn ymado â'r corph; 
felly fe ddechreuodd Adda farw yn y dydd y 
troseddodd, er na orphenodd farw hyd gannoedd 
o flynyddoedd gwedi hyny. 2. Hollol ysgar- 
iad yr enaid yn angeu, pan y maey babell yn 
cael ei dattod. O bosibl fod y bygythiad wedi 


'wi 
“ 


20 


ei gyflawni yn llythyrenol yn y golygiad hwn, 
yn marwolaeth yr aberth a aberthwyd yn Eden, 
yr hyn a gymerodd le yn y dydd hwnw. — 

(2.) Marwolaeth ysbrydol mewn ymadawiad 
oddiwrth Dduw; yr hyn sydd yn cynnwys (tì o 
bethau. l. Colli delw Duw oddiar eì natur; 
felly yr ymddifadwyd ef o'i sancteiddrwydd. 2. 
Colli heddwch Puw oddiar ei berson; felly yr 
ymddifadwyd ef o'i gyfiawnder. 9. Colli cym- 
deithas Duw i'w enaid ; ; felly yr ymddifadwyd ef 
o'i gysur. Fe gymerodd y pethau hyn oll leyn 
y dydd y bwytaodd. 

(9.) Marwolaeth dragywyddol yn uffern yr 
hon sydd yn cynnwys dau beth ; sef, y goìled 
a'r poenau, neu, 1. Cael eu hollol ymddifadu o 
hob cysur i gorph ac enaid. Y mae hynyyn y 
gair, “ Ewch oddiwrthyf.” 2. Teimlad arswyd- 
us o lid Duw, yn arteithio enaid a chorph byth. 
Y mae hyny yn y gair, “ I'r tân tragywyddol.” 
Fe gymerodd y pethau hyn le mewn rhan, yn y 
dydd y bwytaodd; oblegid ernes o'r ymddifad- 
rwydd o bob cysur yn uffern, oedd, fod y dyn 
yn canfod ei fod yn noeth; ac ernes o ddych- 
rynfeydd ac arteithiau uffern, oedd, ei fod yn 
ddychrynedig, yn ffoi o wydd yr Arglwydd 
Dduw, i ymguddio yn mysg preniau yr ardd. 

lf. Yr byn sydd yn canlyn y gwneuthuriad 
o hono. 

Rhaid sylwi yma ar amryw bethau, sef, 1. Y 
trosedd o hono. 2. Perthynas hyny â ni. 9. 
Grym ac awdurdod y Cyfammod. _4. 'Trueni y 
rhai sydd oddi dano. 5. Y duedd sydd yn 
mhawb i aros dano. 6. Y myn Duw weled y 
Cyfammod hwn bytb yn ogoneddus, 

"Yn I. Bod y pen-cyfammodwr o du:y ddaear 
wedi tori y Cyfamn:cd hwn. Nid ces eisiau 


MM 


21 u 
dim i brofi bod hyn yn wir, ond yn unig edrych 
ar agwedd naturiol, ac agwedd foesol, holl drig- 
olion y byd. 

Y modd y troseddwyd ef, oedd, trwy i'r dyn 
fwyta o ffrwyth y preu, am yr hwn y dywedasai 
Duw, “ Na fwyta o hono,” Gen. 3. 6. Sylwn 
ar y mater yma, 

1. Bod y trosedd hwn yn cynnwys llawer o 
bechodau, wedi eu cyd-grynhoi yn un llwyth; 
megys, [l.] Anghrediniaeth. ' Nid yn unig fe 
roddodd fwy o gred i'r sarph nac i Dduw, ond 
hefyd, fe gyfrifodd Dduw yn gelwyddoc, wrth 
gredu y sarph. [2] Anfoddlonrwydd yn nglyn 
wrth anniolchgarwch, Wedi cael pob peth 
angenrheidiol i helaethrwydd mawr; yn lle bod 
yn foddlon ar hyny, ac yn ddiolchgar am dano, 
estynodd ei law at yr hyn oedd yn groes i'r 
gorchymyn. [3] Balchder o'r mwyaf. Wedi 
iddo gael ei osod mewn lle gwych, ac yn ar- 
glwydd ar yr holl ddaear; ni wnai hyny ddim 
o'r tro iddo, heb fod megys Duw ei hun. [4.] 
Mwrdd-dra o'r helaethaf; sef, dinystrio ei hun 
a'i holl hiliogaeth; yn nghyd â llawer o'r cyffelyb 
bethau. 

2. Yr oedd y trosedd hwn yn drosedd o bob 
gorchymyn yn y gyfraith foesol, (1.) Ceisiodd 
ei wneyd ei hun yn dduw yn lle Duw, yn groes 
ir gorchymyn cyntaf. (2.) Meddyliodd am 
am Dduw, mai un meidrol, tebyg iddo ei hun, 
ydoedd; a bod yn bosibl iddo ei hun, yr hwn 
nad oedd ond creadur, i gyrhaedd cyfuwch â'i 
Greawdwr; ac felly y troseddodd yr ail. (53.) 
Cyfrifodd orchymyn Duw,,yr hwn oedd yn brawf 
o'i fawredd, a gogoniant ei enw, yn orchymyn 
ofer a diles; ac felly y troseddodd y trydydd. 


* 92 


(4.) Diystyrodd yr orphwysfa addewedig yn 
addewid y Cyfammod, yn nghyd â diystyru yr 
holl Gyfammod, yr hwn, y mae yn debyg, a 
wnawd ar y seithfed dydd; ac felly y trosedd- 
odd y pedwarydd. (5) Anufyddbaodd i'w Dad 
nefol; ac felly y troseddodd y pumed. (6.) 
Dinystriodd ei hun, a'i holl had; ac felly y tros- 
eddodd y chweched. (7) Ymollyngodd gyda 
ei f]ys cnawdol at ffrwyth y pren; ac fell 
troseddodd y seithfed. (8) Lladratodd yn 
bechadurus y peth nad oedd gyfreithlon iddo 
ei gael; ac felly y troseddodd yr wythfed. (9.) 
Rhoddodd y celwydd i Dduw, trwy gredu y 
y sarph; ac íelly y troseddodd y pawfed.. (10.) 
Chwenychodd yn bechadurus yr hyn nad oedd 
Duw wedieiroddi yn eì feddiant; ac felly y tros- 
eddodd y degfed. Ac fel hyn, trwy ballo mewn un 
pwnc, sef, anufyddhau i'r gorchymyn pendant, 
bu yn euog o'r cwbl, sef o'r holl ddeddf foesol. 
9. Yr oedd llawer o bethau yn amgylchiadau 
y trosedd hwn, yn argraffu dwysuer mawr iawn 
arno, ac yn ei wneyd yn waeth nag un pechod a 
gyflawnwyd, neu a gyflawnir arei ol. Rhai o'r 
cyfryw yw y pethau canlynol:—1. Sefyllfa yr 
hwn a droseddodd—dyn mewn sefyllfa o dded- 
wyddwch, a delw ei Dduw yn greadigol arno. 
2. Nifer y rhai oedd yn cael eu drygu trwy y 
trosedd--dim lJai na pbob dyn. 3, Leied o 
werth oedd y peth chwenychwyd—dim ond 
ffrwyth y pren. Wrth ystyried hyn, nid yw mor 
rhyfedd fod mintai o yspeilwyr. yn myned â 
bywyd un dyn, os bydd swm fawr o arian gan- 
ddo, gan i Adda fyned a bywyd pob dyn, er 
mwyn y firwyth gwaharddedig. Fe werthodd 
Esau ei enedigaeth-fraint am un saig o fwyd, 


23 


pan yn ddiffygiol gan newyn; ond fe werthodd 
Adda y nefoedd am un ffrwyth, pan yr oedd yn 
mhlith llawnder. 4. Y lle y troseddodd—yn 
ngardd yr Arglwydd. 5. Bod y trosedd, nid yn 
unig yn dori cyfraith, ond befyd yn dori Cyfam- 
mod. Nid yn unig yn droseddu rheol, ond hefyd 
yn dori cyfundeb. Nid yu unig yn ddiystyru 
deddf fel deddf, oud hefyd ei diystyru íel ammod 
bywyd. Y maey peth hwn yn argraffu dwys- 
der ar y trosedd yma, ac yn ei wneyd yn gan- 
mil mwy.ei bwys nag un trosedd arall. 

Yn 2. Bod y trosedd hwn yn dwyn perthynas 
â phob dyn; fel y gwelir yn y rhan olaf o'r test- 
un; “yn gymaint a phechu o bawb; (ymyl y 
ddalen, “yn yr hwn ypechodd pawb”). Y mae 
y trosedd hwn yn ei holl berthynasau a'i ranau, 
yn eiddo i ni—mae y bai o hono yn fai i ni,—y 
mae'r euogrwydd o hono yn euogrwydd ini ;—y 
mae'r halogedigaeth a ddaeth trwyddo wedi an- 
urddo ein holl natur ni. Y mae felly yn nghyf- 
rif y gyfraith, gan hyny ni symudir mo hono heb 
ei boddloni. 

Y mae hyn yn tarddu oddiwrth ein perthynas 
ddau-blyg ni âg Adda, sef ein perthynas âg ef 
fel ein pen mewn cyfammod, a'n perthynas âg 
ef fel ein gwreiddyn naturiol. ; 

Oddiar ein perthynas âg ef fel ein pen mewn 
cyfammod, y cafodd euogrwydd ei drosedd cynt- 
af ei gyfrifi ni; ac oddiar ein perthynas âg ef 
fel ein gwreiddyn naturiol y darfu i ni gyfranogi 
olygredizaeth ei natur.* Ac fel byn y taílwyd 

* Noda, er fod llygredigaeth gwreiddiol, fel mae yn felldith, 
arhan o'r gosp am y trosedd, yn dyfod trwy ein perthynas ag 
Adda fel pen ; etto, o ran y Manod o hono i'n natur, y mae 


yn dyfod oddiar ein perthynas ag ef fel ein tad, “Canys pwy a 
ddyru beth glanallano beth aflan?” ŷ 


. 


24 


euogrwydd ar ein personau, a budreddi ar cin 
natur. Dengys yr Ysgrythyr fod pawb dan y 
felldith. Y mae barn marwolaeth wedi ei cby- 
hoeddi ar bawb, Eph. 2. 3. Y mae pawb wrth 
natur dan awdurdod marwolaeth ysbrydol. Y 
mae agwedd y byd yn profi y llygriad cyffredinol. 

Yn 9. Er fod y cyfammod hwn wedi ei dros- 
eddu, etto ni chafodd ei ddiddymu. Y mae 
deddf Duw, fel y mae yn sefyll ynddo, yn am- 
mod bywyd, ac yn rheol cosp, yn gofyn yn awr 
yn gystal ag erioed ; ïe, meddaf, bydd y ddeddf 
hon byth yn tarddu o orsedd Duw gydag awdur- 
dodol nerth, i ofyn gen y damnedigion yn nhân 
uffern, i garu Duw â'u holl galon, a'u cymydog 
fel hwy eu hunain, ac mewn diffyg o hyny yn eu 
dyrnodio i dragywyddoldeb. 

Y mae y ddeddf hon yn gofyn gan y rhai sydd 
dani gymaint, ie, meddaf, fwy nag oedd yn ofyn 
gan Adda cyn iddo syrthio. Nid oedd yn gofyn 
ganddo ef ond cydffurfiad â hi mewn uatur ac 
mewn buchedd ; ond y mae yn gofyn genym ni, 
gyda hyny,i ddyoddef ei dialeddol felldithion, 
hyd at foddlonrwydd tragywyddol i anrhydedd 
ei gofynion. 

Y mae gan y ddeddf hon, fel y mae yn sefyll 
yn y cyfammod hwn, awdurdod pum-plyg ar 
ddynion. |l. Awdurdod i ofyn ufydd-dod, a 
hyny hyd yn nod pryd nad yw ei melldith yn 
caniatâu dim nerth ysbrydol iddynt i'w gyflawni, 
Dyma iaith y ddeddf,;—“ Y dyn a wnel y peth- 
au hyn.” 2. Awdurdod i attal oddiwrthynt 
bob sylweddol gysur a dedwyddwch, a phob 
gobaith am dano, heb yn gyntaf i'w gofynion 
gael cu cyflawni; ffrwyth o hyn yw y gofidiau 
tymhorol sydd yn cyfarfod â phob dyn. 8. 


* 


ì j 1 
“MC 


25 


Awdurdod i ddal ei gafael, na ollwng hi ddim, 
o'r rhai sydd dan ei gafael, er dim, na neb, heb 
gael ei holl ofynion. 4. Awdurdod i adfywio 
pechod; a thrwy ei melldith, i argraffu caledwch 
barnol ar galonau y rhai hyny o ddynion a 
fathro Fab Duw, a farno yn aflan waed y cyf- 
ammod, ac a ddifenwo ysbryd y gras; ac felly 
y mae yn cymhwyso y cyfryw i golledigaeth, fel 
y mae dydd eu gras yn darfod, cyn darfyddo 
dydd eu bywyd, a hwythau mor sicr o uilern 
wedi marw, a phe baent yn uflern yr awr hon. 

5. Awdurdod i cau dan lid. Duw, ar ol angeu, 
eidiau. ac ar ol” yr adgyfodiad, gyrff ac eneid- 
iau pawb a fyddo byw a marw heb gael adna- 
byddiaeth o Grist fel Gwaredwr. 

Yn 4. Bod pawb sydd dan y cyfammod hwn 
dan felldith, a hyny cyhyd ag y byddant dano, 
Gal. 3. 10. I. Y maent yn felldigedig yn y 
bywyd bwn. Y fynyd y maent yn cael eu ffurfio 
yn y groth, y mae y felldith fel yn ymruthro 
arnynt, ac yn eu llwytho â'i phwysau ofnadwy, 
ac yn dilyn yn eu bywyd, yn felldith ar eu 
heneidfin: eu cyrph—ar eu personau—ac ar 
eu holl berthynasoi achosion. 

(1.) Y maent yn felldigedig yn eu heneidiau ; 
a ôn a fod yr enaid yn “fell digedig, y mae yn 
cael, l. Ei ysgar oddiwrth bob cymdeithas â 
HM a'i wneyd yn ddarostyngodig i lywodraeth 
satan a phechod. 2. Y mae angeu ysbrydol yn 
ymborthi ar yr enaid, ac yn ei ymddifadu o bob 
heddwch ac hawddgarwch, fel nad oes na gwyb- 
odaeth, na chyfiawnder, na sancteiddrwydd yn 
eael lletya o'i fewn. 9. Y mae holl alluoedd yr 
enaid yn cael eu halogi. _ Mae'r deall yn felldi- 
gedig; y mae yn dywyll—y mae'r felldith ar yx 


26 


ewyllys, mae yn gyndyn—mae'r felldith ar y 
serch, y mae yn casâu Duw,—y mae y felldith 
ar y gydwybod, y mae yn anystyriol,—y mae y 
felldith ar y côf, y mae yn llygredig. _ Yn y tri 
. golygiad uchod yr aeth natur Adda yn llvgredig, 
y mynyd y pechodd, ac y mae natur pawb yn 
myned, y mynyd y maent yn cael eu flurfio. 4. 
Y maeyn cael ei gau mewn anghrediniaeth fel 
mewn carchar, yn y fath fodd fel y mae yn caru 
y tywyllwch yn fwy na'r goleuni, fel nad oes 
ynddo un duedd i ddyfod yn rhydd; ac os y 
gwna ymwneyd â'r moddion a drefnodd Duw i'w 
ryddhau, nid yw hyny ond ei sicrhau yn y carch- 
ar; os â i wrando yr efengyl, bydd yn arogî mar- 
wolaeth iddo; os gweddïa, bydd ei weddi yn 
ffiaidd gan Dduw. 5. Mae yr enaid fel wedi ei 
gladdu mewn pechod, yn myned yn fwy pechad- 
urus: “Eu calon anneallus hwy a dywyllwyd.” 
Calon anneellus oedd ar y dechreu, oad wrth 
fyw mewn pechod, aeth y galon anneallus yn 
dywyllach nag o'r blaen. 6. I'w gospi yn gyf- 
iawn am hyny, ymae Duw yn tywallt barnau 
ysbrydol arno, y rhai, er eu bod yn farnau ofn- 
adwy, ydynt yn y rhan amlaf yn annheinladwy 
ganddo tra yn y byd. hwn. I'w gospi am beidio 
cadw Duw yn ei wybodaeth, y mae Duw yn 
ei roddi i fynu i feddyliau anghymmeradwy ; 
iw gospi am ddiystyru y goleuni, y mae Duw 
yn €i roddi i dywyllwch barnol ;—i'w gospi am 
anghredu y gwir, y mae yn anfon arno amry- 
fusedd cadarn i gredu celwydd. 
(2.) Y maest yn felldigeaig yn eu cyrph ;—y 
mae'r corph yn ddarostyngedig i boenau, i glef- 
' ydau,i anbacddwch, îe, i angau ei hun. Y mae 
melldith iddo yn y ddaear y mae yn sefyll arni— 


27 


yn yr awyr y mae yn anadlu ynddi—yn yr ym- 
borth y mae yn fwyta— yn y dwfr y mae yn yfed 
—ac yn y diliad ymae ynwisgo. Y mae mewn 
perygl oddiwrth ddwfr—oddwrth dân—oddiwrth 
anifeiliaid—oddiwrth ddynion—oddiwrth gyth-. 
reuliaid—oddiwrth angelion—oddiwrth newyn— 
oddiwrth heintiau—oddiwrth glefydau—oddi- 
wrth ddamweiniau o bob math—ac oddiwrth 
boenau o bob natur, Lef, 26. 14—29. Y mae 
tueddiadau l!ygredig y corph yn gwneyd y corph 
ei hun yn llestr ìi anmharch, a holl aelodau y 
corph yn arfau i anghyfiawnder. Y mae ei 
draed yn felldicediz; maent yn rhedeg i ddryg- 
ioni ;—mae ei lygaid yn felldigedig, maent yn 
edrych ar wagedd; mae ei dafod yn felldigedig, 
y mae yn gosod troell naturiaeth yn fllam, ac 
wedi ei osod yn fllam gan uffern. 

(3.) Y maent yn felldigediy yn eu personau; 
—y mae y corph a'r enaid mewn cadwynau gan 
satan a phechod ;—y mae tueddiadau llygredig 
yr enaid yn fael i'r corph, ac yn achlysur iddo 
bechu, a nwydau llygredig y corph yn fagl i'r 
enaid, ac yn achlysur iddo bechu. Y mae con- 
demniad y gyfraith yn aros ar eu personau, ae 
yn eu rhwymo i gosp dragywyddol. 

(4.) Y maent yn felldicedig yn mhob peth ag 
sydd yn dwyn unrhyw berthynas â hwynt. Y 
maent yn felldigedig yn eu coelbren o hawddfyd 
neu adfyd yn y byd; y mae y naill a'r llall, fel y 
gwlaw a'r gwres ar bren marw, yn ei bydru a'i 
grino. Y maent yn felldigedig yn eu holl rodd- 
ion rhacluniaethol, Os cânt helaethrwydd deall, 
byawdledd ymadrodd, ymddygiad serchiadol, 
neu lendid corph, ymfawrygent trwy y pethau 
hyny, yn erbyn Duw ;—os cânt lwyddiant bydol, 


28 


anghofiant y rhoddwr—gwastraffant ei roddion, 
neu gwnant ddefnydd o honynt i gynal teyrnas 
satan, ac i borthi eu chwantau eu hunain. Y 
maent yn felldigedig yn eu cyfeillion a'u perth- 
ynasau naturiol; y gwr yn rhoddi anmharch i'r 
wraig, y wraig yn anufydd i'w gwr; y rhieni yn 
cyffroi y plant, a'r plant yn gyndyn i'w rhieni ; 
y meistradoedd yn gorthrymu y gwasanaethwyr, 
a'r gwasanaethwyr yn colledu eu meistradoedd ; 
a phawb, yn temptio eu eilydd mewn mesur mwy 
neu lai, i bechu yn erbyn Duw, 

2. Y maent yn felldigedig yn eu hangeu. 
Pan rifer eu dyddiau i ben, y mae y fellâìth yn 
eu gyru i wydd Duw. Y mae gweinyddiad 
angeu yn ffrwyth melldith yr Hen Gyfammod i'r 
annuwiol, ond yn addewid y Cyfammod Gras ì'r 
saint; er hyny iâdynt hwythau yn yr un gell ar 
wialen.— Y mae angau yn arswydus i'r annuw- 
iol, wedi ei arfogi âi golyn gwenwynig—yn 
rhoddi terfyn ar ei holl gysuron—yn cau drws 
trugaredd yn_ei erbyn am byth—yn fynedfa 
iddo i boenau a gwae tragywyddol—yn rhoddi. 

ei gorph i lygredigaeth—a chyn y byddo y corph 
wedi ei gladdu yn y bedd, bydd yr enaid wedi ei 
gladdu yn uffern ; a chan fod y corph yn y bedd, 
a'r enaìd yn uffern, yn nghafael y felldith, rhaid 
iddynt Gnyfod i fynu boreu yr adgyfodiad, i 
fod, 
9. . Yn felldigedig yn y farn; “Eu tegwch a 
dderfydd yn y bedd.” Y mae rhyw rinwedd i'w 
gael yn y byd hwn yn y dyn mwyaf ei annuwiol- 
deb, a lleiaf 'ei gymwynasgarwch; ond pan 
ddelo yr annuwiolion ìi fynu o'u beddau, byddant 
' wedi eu hymddifadu mor llwyr o'r rhinweddau 
dynol byny, fel y byddant ar ddelw satan yn 


29 


hollol. Bydd golwg y Barnwr yn creu yn- 
ddynt arteithiau ofnadwy, fel y dymunent gael 
eu llethu gan greigiau a mynyddoedd yu hytrach 
na dyfod i'w wydd ; er hyny trwy weinidogaeth 
yr angelion fel medelwyr y cynhauaf, cânt eu 
casglu a'u rhwymo, a'u dwyn o flaen gorsedd 
danllyd y Barnwr, i dderbyn cyhoeddiad y farn : 
dragywyddol. 

4. Byddant yn felldigedig i dragywyddoldeb. 
Yno y cânt win y digofaint heb gymysg o gys- 
uron—sancteiddrwydd tanllyd Duw yn ym- 
egluro, mewn tywalltiad o ddinystr tragywyddol 
oddi ger bron yr Arclwydd—cydwybod wedi ei 
deffroi oddi fewn, yn coffâu eu pechodau a gyf- 
lawnwyd, yr efengyl ddiystyrwyd, yr oedfaon a 
esgeuluswyd, y gras a'r maddeuant a wrthod- 
wyd, a'r nefoedd a gollwyd;—golwg ar gymyd- 
ogion, cyfeillion, a. pherthynasau, a fuwyd yn 
cydbechu â hwynt, yn chwanevu yr arteithiau 
—presennoldeb cythfeuliaid yn eu dychrynu—a 
thragywyddoldeb diddiwedd yn rhoddi clo ar 
bob gobaith am ymwared. 

Yn 5. Er fod sefyllfa dyn o dan y Cyfammod 
hwn mor druenus, etto y mae dymuniad yn 
mhob dyn byw i aros oddi tano. Y mae y dy- 
muniad hwn yn orseddol yn enaid pawb sydd 
heb ei ail-eni ; ac y mae fel un o aelodau yr hen 
ddyn, yn fyw yn nghalon y dyn mwyaf duwiol, 
tra y byddo yn y byd hwn ; ac mor belled ag y 
mae yr ysbryd deddfol hwn yn llwyddo, y mae 
dymuniad yn mhawb i aros o dan. yr Hen Gyf- 
ammod. Y mae hyn yo tarddu oddiar y tri 
pheth canlynol :— 

:(l.) Anwybodaeth dyn; '“A hwy heb wybod 
cyfiawnder Duw, yn ceisio gosod cyfiawnder eu 


30 


hunain.” Pe tynai Ysbryd Duw y llen oddiar y 
meddwl, fel y gwelaidyn eangder y gyfraith, 
manylrwydd gofyniou cyfiawnder, yn nghyd â'i 
anallu yntau i gyflawni; darfyddai am byth 
arno geisio gosod ei gyfiawnder ei hun ; er hyny 
soddai yo y fan mewn pydew o anobaith, os na 
ddadguddid iddo y ffordd i ddianc. 

(2.) Balchder dyn. Credodd bregeth y sarph, 
“ Y byddwch megys duwiau ;” am hyny y mae 
yn tybied ei hun yn oludog heb eisiau &im, a 
threfn Duw am ei fywyd yn ei ddiosg, i ddyfod 
yn llwm a thlawd, i dderbyn trugaredd yn rhâd, 
ac yntau fel gwr goludog, yr hwn y byddai yn 
well ganddo brynu na chardota, odd;ag ei falch- 
der yn ceisio gwneyd Duw yn ddyledwr iddo ef 
am ei waith, yn lle efe yn ddyledwr i Dduw am 
el râs. 

(3) Gelyniaeth yn erbyn Duw. _ Er yr ymad- 
awiad yn Eden, y mae dyn yn elyni Dduw, ac o 
ganlyniad y mae gelyniaetlì ynddo i bob amlyg- 
iad o ogoniant Duw. Yr amlygiad mwyaf go- 
goneddus o Dduw yn yr hyn y mae yn egluro 
ei holl natur a'i fwriadau, yw trefn iachawdwr- 
iaeth pechadur; a chan ei bod yn egluro Duw, 
ni fyn dyn ddim o boni. Gan ei fod yn casâu 
Duw, y mae yn ymwrthod â'i drefn. Gan ei fod 
yn casâu y rhoddwr, y mae yn gwrthod y rhodd. 
Gan ei fod mewn gelyniaeth at y cymwynaswr, 
ni wna dderbyn y gymwynas. Duw ddinystrio 
y gelyniaeth, ac a achubo y gelyn. 

Yn 6. Y myn Duw weled y Cyfammod hwn 
byth yn ogoneddus. Ni wnaeth Duw ddim er- 
ioed nad oedd ganddo ryw ddyben neillduol 
ynddo; ac ni amcanodd un dyben na fynai efe 
ei gyflawni. Dyben Duw yn y Cyfammod hwn 


” 91 


oedd egluro ei ogoniant mewn ymwneyd â dyn; 
am hyny fe fyn ei weled yn ogoneddus ynei ym- 
wneyd â phob dyn. 

1. Yn namnedigaeth yr annuwiolion. 

(l.) Caiff ammod y cyfammod ei ogoneddu ; 
yr un ddeddf ag oedd yn rheol ufydd-dod i ddyn, 
fyddi Dduw ynrheoli gospi. Y gyfraith, yr 
hon y diystyrwyd ei hawdurdod, ddengys i dra- 
gywyddoldeb, bwys ei melldithion ;—cariad di- 
gymysg yn yr egwyddor, oedd yr ammod ; gwin 
digofaint digymysg yn y cwpan, fydd y gosp;— 
ufydd-dod yr holl ddyn, a phob rhan o'r dyn, 
oedd yn yr ammod: dyoddefiadau yr holl ddyn, 
gorph ac enaid ; ïe, holl aelodau y corph, a holl 
alluoedd yr enaid, fydd y gosp ;—parch i bob 
pwnc o'r ddeddf oedd yr ammod; melldith yr 
holl ddeddf fydd y gosp. 

(2) Caiffaddewid y Cyfammod ei gogoneddu. 
Ymrwymodd Duw i gynnal dyn yn greadur i 
fod byth ; efe a'i cynnal â'r naill law, i'w ddyr- 
nodio â'r llall; cynnal ef â braich ei allu, i'w 
ddyrnodio â braich ei lid;—egluro trwy y 
ddeddf ei ddaioni i ddyn ;—yr oedd Duw yn yr 
addewid; ond eglura trwy y ddeddf ei ddaioni 
iddo ei hun, yn y gosp.—Ond yn benaf yn y 
golled o honi, yr eglurir gogoniant yr addewid ; 
addewid gyílawn a roddwyd; colled hollol o 
honi fydd. Nid yw daioni ei addewid mor ddi- 
werth yn ngolwg Duw ag y rhydd ef y diferyn 
lleiaf o hono i'r hwn ai sathrodd; corph âc 
enaid mewn undeb â'u gilydd i fod yn gysur y 
naiil i'r llall, oedd yn yr addewid ; ail-uno corph 
ac enaid yn yr adgyfodiad,i fod yn anghysur 
byth y naill i'r llall, fydd yn y gosp; delw Duw, 
mewn gwybodaeth, cyfiawnder a sancteidd- 


39 7 
“gwydd, oedd. yn yr addewid; delw satan mewn 
tywyllwch, euogrwydd, ac aflendid, yn y gosp; 
—tragywyddol fwynhad o ras Duw.mewn 
nefoedd oedd yn yr addewid ; ond tragywyddol 
“ddyoddefiad o ddigofaint Duw mewn uffern, 
fydd yn y gosp. 

(3.) Caiff bygythiad y Cyfammod eiogoneddu. 
Dyblwyd y gair marw yn y bygythiad ; ail farw- 
olaeth fydd y gosp;—trosedd yn erbyn Duw 
anfeidrol mewn mawredd oedd. y trosedd; cosp 
'^yn annherfynol yn ei pharhad ddyoddefir. _ Nid 
” â un iod o'r bygythiad i'r llawr. 

“9, Gogoneddir y Cyfammod hwn yn achub- 
iaeth y saint irwy y Cyfammod Gras, Er nad 
yrun Cyfammod yw y Cyfommod liwn a'r Cyf- 
ammod Gras, etto y mae perthynas agos rhyng- 
ddynt; oganlybiad y mae y naill yn cael an- 
rhydedd yn nghyflawniad y llall... Y mae am- 
“mod a bygythiad y Cyfammod Gweithredoedd, 
wedi eu cysylltu a'u cyflawni, yn ammod .y Cyf- 
ammod Gras; a'i addewid, yn addewid y Cyf- 
ammod Gras; ei ammod ai fygythiad oedd uf- 
ydd-dod a marwolaeth; anrhydeddwyd hyny yn 
ufydd-dod ac angeu Orist; ei addewid oedd 
bywyd, anrhydeddwyd hyny yn y bywyd ys- 
brydol a thragywyddol, y mae y saint yn ci gael 
yn a_thrwy Grist. Cafodd y ddeddf, rheol yr 
ufydd-dod, fwy o anrhydedd yn Nghrist, nag a 
gawsai yn Adda; ufyâd-dod person dynol gaws- 
ai ganddo ef, ond cafodd ufydd-dod. person 
dwyfol gan Grist. Cafodd y bygythiad fwy 
o anrhydedd yn Ngbrist nag a gaiff yn nam- 
nedigaeth yr annuwiol; er iddynt hwy farw byth 
dan lid Duw, bydd y bygythiad, “ Gan farw tí a 
fyddi farw,” heb gael eì hollol gyflawni arnynt, 


; 
- ŵr a Fd 
- J , m^, “ mo 


33 


gan na welant byth ben draw y farwolaeth; ond 
cafodd y bygythiad ei hollol gyflawni yn Nghrist. 
Gwelodd ef, ben draw y bygythiad ; daeth trwy 
yr holl farwolaeth i fyw drachefn.—Caiff daioni 
Duw mewn addewid o fywyd, fwy o anrhydedd : 
yn mywyd tragywyddol y saint, oblegyd cântef 
yn helaethach. 

Sylwer yn mhellach,—Er fod y Cyfammod 
Gweithredoedd wedi ei ogoneddu yn y Cyfam- 
mod Gras; er hyny nid dan y. Cyfammod 
Gweithredoedd, nac i'w gyflawni, y daeth Mab 
Duw, ond dan y felldith ddyledus i'w bobl oedd 
dano; ac i gyflawni Cyfammod gogoneddusach 
a chadarnach. | 

TTerfynaf, gan ofyn i'r darllenydd, A welaist ti 
dy sefyllfa arswydus dan y Cyfammod hwn, a 
phwys gofynion deddf Duw, nes colli dy fywyd 
yn ei hwyneb, a ffoi at Gyfryngwr am ddiangfa ? 
Ysbryd Duw a'i dangoso, a bendithied y sylwad- 
au hyn i'r dyben, yn Nghrist. Amen. 


LE LTW——— 


SYLWADAU CHWANEGOL 


Y MAE yn briodol dywedyd fod cwymp dyn wedi 
cymeryd lle trwy hudoliaeth Satan, trwy anystyriaeth 
y dyn, a thrwy oddefiad neu fwriad caniataol Duw, 

Pan ddywedwn fod perthynas rhwng ewyllys Duw a 
chwymp dyn, nid ydym yn golygu i Dduw roddi ynddo 
un duedd ddrwg, (Iago 1.3; |l Ioan 2. 16,) na thynu 
oddiwrtho un gallu naturiol, na moesol, at ddaioni; 
ond 1. Goddef i Satan ei demptio. Felly mae anuog- 
aeth Dafydd i rifo y bobl yn cael ei biïodolii. Dduw 
mewn un lle, ac i Satan mewn lle arall, (2 Sam. 24, 
1; l Cron. 21, 1,) am fod gan Dduw ddyben ynddo; 
a'i fod yn ei gyflawni trwy offerynoldeb Satan. 2. 
Gadael dyn i ryddid a chyfnewidioldeb ei ewyllys trwy 
beidio estyn iddo yn awr y brofedigaeth, gras attaliol 
yn chwanegiad at ei nerth creadigol. 

Ni chymerodd hyn le chwaith trwy oddefiad Duw 
yn unig, heb ei fwriad a'i arfaeth, fel yr eglurai trwy 
hyny ogoniant ei allu, ei gyfiawnder, a'i drugaredd, 
Gan ei fod yn gallu dwyn da allan o ddrwg, trefnodd 
mewn anfeidrol ddoethineb y cyfammod gweithredoedd 
a'i holl ganlyniadau er egluro gogoniant ei drugaredd 
yn y rhai a achubir trwy Grist, a gogoniant eì gyfiawn- 
der,yn y rhai a ddinystrir am eu pechodau, (Rhuf, 9. 
11—23, a 11. 30—36,) etto heb wneyd cam a neb, gan 
nad yw yn rhwym i neb, (Gwel Usher Sum, &c. p. 128. 

Ond i ddeall perthynas cynghor Duw a chwymp 
— dyn; ymaeyn rhaid yn gyntaf, ystyried perthynas 
gwybodaeth Duw a'i gynghor neu ei ewyllys, (oblegid 
yr un yw ewyllys a chyngbor Duw.) Y mae dyn yn- 
cyrchu ei wybodaeth oddiwrth wrthddrychau oddiallan 
iddo ei hun trwy weled, clywed, ymddiried i dystiolaeth 
'un arall, dysgeidiaeth, &c.; ond y mae yr hollwybod- 
aeth hon yn cael ei chyrchu ganddo o ryw le y tu allan 


- 
—_ 


7 A WW 


35 


iddo ei hun ; ond byddai yn gabledd meddwl mai fel 
hyny y mae "Dnw yn gwybod. Mae dyn hefyd yn 
gwybud pethau wrth ddal sylw ar y pethau ŷ mae bon 
etto o'r tu allan iddo, ac am hyny yn annheilwng i 
Dduw. Mae dyn yn gwybod pethau ereill wrth wybod 
ei ddeddfau, megys y gwyr y lysg y tan wellt, am mai 
dyna ei ddeddf; ond ni bu llaw gan y dyn i roddi y 
ddeddf hono i'r tan; ymae y wybodaeth yma drachefn 
o'r tu allan iddo, ac am hyny yn annheilwng i Dduw: 
Yr unig wybodaeth o eiddo dyn ag y cawn 'ynddi ryw 
radd o ddelw. gwybodaeth Duw yw ei wybodaeth am 
bethau i ddyfod;:trwy ei waith yn bwriadu gwneyd y 
cyfryw bethau; megys y gwyr yr adeiladydd pa fath 
dy a adeiladai, am ei fod wedi tynu ei gynllun ac 
yn bwriadu gweithio wrthy cynllun ; -ond eilwaith, y 
mae llawer o bethau oddi allan iddo yn.effei thio ar 
ei gynllun ef, obleeid rhaid iddo ystyried, wrth ei 
dynu, sefyllfa'r lle, natu? y defnvddiau, a'i allu ynte' l 
orphen y gwaith, &c,, fel nad yw na'i wybodaeth o'r . 


_ ad bwch 


peth, na'i gynllun. ychwaith yn annibynol; y mae 


hyna etto yn annheilwng i Dduw, oblegid y maeefê yn 


berffaith annibynol yn eì wybodaeth a'i gynghor; gan 
byny mae yn gwybod oddiar ei gynghor vn unig: heb 
fod dîm oddi allan iddo yn effeithiommewn un ynhadDi 
arno. Pe meddyliem, gan hyny, i Dduw arfaethu achub 
oddiar ragwybodaeth am gwymp dyn, heb fod llaw gan 
ei ewyllys ynddo, ceisiem osod cwymp dyn i effeithio 
ar gynghor Duw, ac felly cablem eì annibyniaeth; a 
Fa meddyliem fod Duw yn rhagweled cwymp dyn, 
eb fod achos y rhagwelediad hwnw yn nghyngor Duw 
ei hun, cablem ei annibyniaeth yn hyny hefyd. 
I ddeall yn mha ddull y mae cynghor Duw yn dwyn 
perthynas ,a. chwymp dyn, y mae yn anghenrheidiol 


'ystyried pa sawl peth sydd mewn pechod, Y mae 


ynddo,—]. Y weithred. 2. Camwedd neu anunion- 


'deb y weithred yn yr hyn y mae yn gwyro oddiwrth 


ddeddf Duw. 3. Euogrwydd y gwyrni yn yr myny 
'mae y troseddwr dan rwymau cyfraith i gosp. : 


cc 


|r 


36 


1. Mor bell ac y mae pechod yn weithred; y mae 
Duw yn ei ewyllysio, oblegid efe sydd yn cynnal y 
creadur pan yn ei chyflawni, ac y mae ganddo ddyben- 
ion ereill mewn canlyniad iddi. Act. 17..28; Rhuf. 
9. 17,a ll. 82. 

2. Mor bell ag y mae amhuredd, gwyrni, gelyniaeth, 
dybenion drwg, &c., gan y pechadur yn y weithred, 
nid yw, ac nid all Duw ei ewyllysio. l Ioan 2. 16. 

3. Mor bel) ag y mae euogrwydd mewn pechod, y 
mae Duw yn ei ewyllysio, oblegid ei gyfiawnder a'i 
rhwymodd ynghyd. Rhuf, 6.23. 

I Dduw oddef pechod i gymeryd lle a welir yn Ps, 
81. 11, 12. Bod y goddefiad hwnw yn cael ei gynnwys 
yn ei ewyllys, a welir yn Rhuf. 9. 19 ; .Esa. 46. 10. 

Wrth ystyried perthynas ewyllys Duw a chwymp 
dyn, dylem ar y naill law wylio rhag gwneyd Duw yn 
awdwr y gwyrni oedd ynddo, ac ar y llaw arall, rhag 
rhoddi cwmwl ar gnymddibyniaeth ei wybodaeth. 

1. Y mae Duw yn ewyllysio gogonedduei enw. 2, 
Y mae yn ewyllysio y llwybr a gymer i'w ogoneddu; 
gan hyny pan y mae yn casâu gwyrni y pechod, y mae 
yn ewyllysio y ffordd trwyddo i ogoneddu ei enw, 

Yr oedd gras a thrugaredd yn y dosbarth hwn o 
gynghor Duw, oblegid dymo'r ffordd a gymerodd i 
ddangos yr egluriadau amlycaf o'i ras. 


Cuddia Duw fwriadau grasol 
Yn y pethau mwyaf blin, 
Holl ddyfnderoedd doeth ei drefniant, 
Dry'r gogoniant iddo 'i hun . 
ih da 'r cwymp a phethau dyrys, 
egluro 'r cyfoeth mawr; 
Ei ewyllys wna 'n ddifrychau, 
Yn holl ddrygau plant y llawr. 


T..Price, Argraffydd, Merthyr; 


(fi 


a 


809 Owen, J. 
Trae thawd am yr Ysbryd 
Glan 


3o327, 


BD 
120 
86719. 


GRADUATE THEOLOGIGAL UNION LIBRARY 


BERKELEY, CA 94709 


o ea faethawd 


3 ï Î Î Tin | 


Yd 
Fr 
yml Uyn 


